00 

o=^===^ 

Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2009  with  funding  from 

Ontario  Council  of  University  Libraries 


http://www.archive.org/details/yreffengylynyrheOOwill 


YIl    EFENGYL 


YN     YR 


HEN  DESTAMENT 


Sef  Prcj^ci/iait   a    Barddonìacth : 


GAN      Y 

PARCH.  ROBERT  WILLIAMS,    M.A., 

CORWEN. 

(yn   awr  o   utica,   america  > 


Y     BALA : 

Davies  ac  Evans,  Swyddfa  "  PuLPUD  Cymru  "  A'R  "  Seren." 

1890. 


(F.NTERF9*^AT    STATIONER'S    HALL.) 


RH  AGDRAETH. 


AnWYI,    DnARI.I.ENYDD, — 

GA  N  obeitliin  y  bydd  i'r  ychydig  Bregethaii  hyn  fod  o 
ryw  les  i  rywun  a'u  darlleno,  yr  wyf  yn  eu  cyílwyno  i 
sylw  y  Cyhoedd.  Gan  fod  lliaws,  wrth  eu  gwrando,  yn  ym- 
ddangos  yn  cu  gwertlifawrogi  a'u  niwynhau,  tueddwyd  fì  i'w 
cyhoeddi,  gan  y  gallant  felly  fyned  i  ddwylaw  na  byddai  yn 
bosibl  iddynt  ddyfod  i  wybod  am  daaynt  mewn  unrhyw  fiordd 
arall. 

Gan  fod  cymaint  o  ddefnydd  yn  cael  ei  wneyd  o'r  wasg  i 
ddrygu  moesau  y  wlad  trwy  gyhoeddi  pethau  dichwaeth, 
credaí  mai  yr  unig  ffordd  i  wrthweithio  hyn  ydyw  cyhoeddi 
mwy  o  lyfrau  a  thuedd  ynddynt  i  lesoli  a  moesoli  ein  hoes. 
Nid  wyf  am  ddweyd  dim  am  y  Pregethau  hyn  fel  cynyrchion 
llenyddol,  ond  credaf  yr  addefa  pawb  a'u  darlleno  fod  eu 
hamcan  yn  dda  Fe  deimlir  gan  rai,  hwyrach,  fy  mod  yn 
ieuanc  i  anturio  cyhoeddi  cyfrol  o  Bregethau,  ond  gan  mai 
dymuniad  fy  nghalon  yw  gwneyd  lles  wrth  eu  cyhoeddi  yn 
gystal  ag  wrth  eu  pregethu,  diameu  y  maddeuir  i  mi  ani 
anturio  tipyn  o'r  ffordd  gyffredin.  Nid  oes  neb  yn  rhy  ieuanc 
i  ddeínyddio  pob  moddion  sydd  yn  ei  gyrhaedd  er  mwyn 
gwneyd  daioni. 

Yr  wyf  yn  cyflwyno  fy  llyfr  cyntaf  i'r  darllenydd  gan  hyd- 
eru,  os  bydd  iddo  ef  gael  cymaint  o  fwynhad  wrth  ei  ddarllen 
ag  a  gefais  i  wrth  ei  gyfansoddi,  na  bydd  yn  edifarhau  am 
ei  brynu.  Yr  wyf  hefyd  yn  ei  gyfiwyno  i'r  Arglwydd,  gan 
erfyn  arno  ei  fendithio  i  ddwyn  pechaduriaid  at  ei  Fab. 


CoRWRN,  Mati'rth,  1889. 


Yr  eiddoch, 

ROBERT  WILLIAMS. 


C  Y  N  W  Y  S  I  A  D . 

Rhagdraeth.         ..                ••                ••  ••5 

YSGRIFEN    DUW. 

I. — Yr  Ysgrifen  mewn  Llyír.                    •••  •••       n 

2.— Rhwygiad  Chwyddedig.    ..                 ••  ..18 

3. — Yr  llwylbren.  ..                 ..                 '"  . .       i.<J 

DINAS     DUW. 

j^, — Gogoniant  Dinas  Duw.     ..                 .•  '•11 

5. — Amddifl'yn  Dinas  Duw.     ..                 ..  ..44 

6. — Digoncdd  Dinas  Duw.      ..                 ..  ••54 

CAERA  U    JER  USALEM. 

7.— Ysbryd  a  Tlireln  y  Gwaith.               ..  • .       0 j 

8.— Cymhellion  y  Gwaith.       ..                 ..  ..70 

9. — Cynihellion  y  Gwaith.       ..                 ..  . .       7S 

10. — Manteision  y  Ciwaith.       ..                 ..  . .       ^7 

MOSES. 

II.— Yr  Adwy.          ..                  ..                  ••  ••       '>J 

12. — Taro  y  Graig.  . .                 ..                 ..  ..115 

ALLOR     EBAL. 

ij.— Allor  o  Geryg  Cyfain.       ..                 ..  ..     iJ5 

14.— .Mlor  a'r  Gyfraith  yn  yagrifenedig  ar  ei  Cheryg.     14G 


5  CVN\VVS1AU. 

OGOFEYDD    ANWIREDD. 

15. — Y  Byd  yn  Ogof  Anwiredd.                 ..  ..     157 

16. — Pen  Carmel.     . .                . .                . .  . .     165 

]'     NODAU. 

17. — Meini  Mawr.    ..                 ..                 ..  ,,     177 

18. — Tywyllwch  heb  Lcwyrch.                     ..  ..     1S5 

ig. — Gwreichion.      ..                 ..                 ..  ..     191 

Y    PLANT    A'R    BOBL    lEUAINC. 

20. — Saniuel.             ..                ..                ..  ..     203 

21. — Llithrigfa.         ..                 ..                 ..  ..     216 

PREGETH    DDIRWESTOL. 

22. — Helpu  ein  Brawd,              ..                 ..  ..     239 

BARDDONIAETH. 

Gorthrwm.              ..                 ..                 ..  ,.     231 

Blodeuyn  Cyntaf  y  Flwyddyn.                 ..  ..     237 


^Ŵíí;-î<s- 


YSGRIFEN     DUW, 

neu 

Dair  o  Bregethau 

ar 

BWYSIGRWYDD    CENADWRI    YR    EFEN(}YL, 

Yn  cynwys  Esboniad  ar  Esaiah  xxx.  8 — j8. 


ii 

YR    YSGRIFEN    MEWN    LLYFR, 
neit 

AMGYLCHIADAU    PREGETHIAD    YR    EFENGYL    YN    DANGOS 
PWYSIGRWYDD    Y   GENADWRI. 

"  l)os  yn  awr,  ysgrifena  h)n  mewn  llech  ger  eu  bron 
hwynt,  ac  ysgrifena  mewn  llyfr,  fel  y  byddo  hyd  y 
dydd  diweddaf  yn  oesoesoedd;  mai  pobl  wrthryfelgar 
yw  y  rhai  hyn,  plant  cehvyddüg,  plant  ni  fynant  wran- 
daw  cyfraith  yr  Arglwydd  :  y  rhai  a  ddywedant  wrth 
y  gweíedyddion,  Na  wehvch  ;  ac  wrth  y  prophwydi, 
Na  phrophwydwch  i  ni  l)ethau  uniawn  ;  traethwch  i 
ni  weniaith,  prophwydwch  i  ni  siomedigaeth  :  ciliwch 
o'r  ffordd,  ciliwch  o'r  llwybr ;  perMch  i  Sanct  Israel 
beidio  a  ni." — Esaiah  .\.\x.  8— ii. 

LTeL  y  gwyddoch,  gehvid  I'^saiah  yn  bumed  efengylwr 
■*•  gan  yr  hen  Buritaniaid.  ('iehvid  ef  felly  ganddynt 
oblegid  ei  fod  mor  llawn  o  addewidion  am  gyfnod  yr 
efengyl,  ac  hefyd  oblegid  ei  broj)hwydohaethau  chr  a 
phendant  am  ddyoddefiadau  ac  lawn  yr  Arghvydd  lesu. 
Nid  y w  i  ryfeddu  ato  felly  os  ydym  ninau  yn  cael  efengyl 
yn  Iled  ddidrafferth  yn  adnodau  y  testyn.  Heb  ymdroi 
gyda  rhagarweiniad,  yn  )r  adnodau  hyn  daw  pwysig- 
rwydd  cenadwri  yr  efengyl  i'r  gohvg  yn 

I.  Oblegid  yr  eglurder  gyda  pha  un  y  mae  yn  rhaid 
pregethu  y  genadwri,  "Dos  \n  awr,  y.sgrifena  mewn 
llech  ger  eu  bron  hwynt.'' 

II.  Oblegid  y  syhv  manwl  y  mae  Duw  yn  roi  i'r  gen- 
adwri,  "Ac  ysgrifena  mewn  ll)'fr,  fel  y  byddo  hyd  y 
dydd  diweddaf  yn  oes  oesoedd."' 


12  YR    YSGRIFEN    1MEWX    LLYFR. 

III.  Oblegid  y  gonestrwydd  gyda  pha  un  y  mae  yn 
rhaid  ei  phregethu.  Dywed  y  gwir  yn  ei  gwyneb,  "Mai 
pobl  wrthryfelgar  yw  y  rhai  hyn,  plant  celwyddog,  plant 
ni  fynant -.wrando  cyfraith  yr  Arglwydd;  y  rhai  a  ddy- 
wedant  wrth  y  gweledyddion,  Na  welwch;  ac  wrth  y 
prophwydi,  Na  phrophwydwch  i  ni  bethau  uniawn; 
traethwch  i  ni  weniaith,  prophwydwch  i  ni  siomedig- 
aethau :  ciHwch  o'r  ffordd,  ciHwch  o'r  Hwybr  ;  pcrwch  i 
Sanct  Israel  beidio  a  ni." 

I.  Mae  yr  eglurder  gyda  pha  un  y  mae  yn  rhaid  ei 
phregethu  yn  dangos  pwysigrwydd  cenadwri  yr  efengyl. 

Edrycher  ar  y  dyn  acw  yn  sefyll  ar  ymyl  y  dibyn  serth. 
Y  mae  i  bob  ymddangosiad  heb  sylweddoli  ei  berygl. 
Mor  ofalus  ydym  pan  y  byddwn  yn  ei  hysbysu.  Os  na 
byddwn  yn  ofalus  gall  ein  dull  o'i  hysbysu  gyflymu  y 
dinystr  ag  yr  ydym  yn  ceisio  ei  rybuddio  rhagddo. 
Byddai  iddo  symud  ei  droed  un  ffordd,  neu  efaUai  dim 
ond  troi  i  edrych  beth  yw  y  swn  y  mae  yn  ei  glywed, 
beri  iddo  syrthio  i  ddinystr  anocheladwy.  Mae  y  gofal 
a  gymerir  i  ddweyd  yn  eglur  wrtho  ei  sefyllfa, — dweyd 
wrtho  fel  na  fydd  y  perygl  Ueiaf  iddo  wncyd  camgymeriad, 
yn  dangos  perygl  ei  sefyllfa  ef  a  pliwysigrwydd  ein  cenad- 
wri  ninau.  Mae  ei  fywyd  yn  dibynu  ar  iddo  ddeall  a 
gwrando  y  rhybudd  mewn  pryd.  Efallai  fod  rhai  o 
honoch  yn  blino  ar  gyffredinedd  y  wcinidogaeth:  clywed 
yr  un  pethau  y  naill  Sabbath  ar  ol  y  llall  heb  odid  ddim 
newydd.  Ond  os  ydych  wedi  gweled  eich  perygl,  nid 
oes  unrhyw  un  o  athrawiaethau  yr  efengyl  yn  gyffredin 
yn  eich  golwg.  Maent  oll  yn  bethau  a  berthynant  i'ch 
hed(bv(h.  Mae  bywyd  pob  un  o  hoiiom  yn  dibynu  ar 
ddcall  a  gwrando  y  genadwri  lucwn  pr}'d. 


YR   YSGRIFEN   MEWN   LLYFR.  I3 

*  Dos  yn  awr,  ac  ysgrifena  hyn  mewn  Uech  ger  eu  bron 
hwynt."  Ysgrifcna  y  genadwri  mewn  llythyrenau  breision 
ar  y  black  board  o'u  blaL-n.  Dywed  y  genadwri  wrthynt 
yn  y  fath  fodd  na  fydd  yn  bosibl  iddynt  dy  gamddeall. 
Paham  y  mae  cymaint  o'r  un  peth  yn  yr  holl  bregethau  ? 
Amfodperygl  i  ti  bechadur  fyned  dros  ydibyn  erclywed 
yn  y  modd  egluraf  ag  y  medrai  l)uw  ddweyd  wrthyt  am 
dy  berygl.  Mae  arnaf  ofn  fod  rhai  o  honoch  yn  cysgu 
ar  ddibyn  dinystr.  Mae  arnaf  ofn  eich  gweled  yn  ysgwyd 
dim  yn  eich  cw.sg  rhag  ofn  i  chwi  fyned  dros  yr  ymyl, 
O  !  Ysbryd,  deffro  ni,  a  dangos  i  ni  y  perygl  ofnadwy  ag 
yr  ydym  bron  a  syrthio  iddo.  O  !  bydded  i'r  Arglwydd 
lesu  afael  yn  ein  Uaw  rhag  ofn  i  ni  syrthio  dros  y  dil)yn 
wrth  geisio  dianc  rhwng  cwsg  ag  effro.  "  Ysgrifena  hyn 
mewn  llech  ger  eu  bron  hwynt,"  rho  yr  ysgrifen  o'u  blaen 
fel  na  bydd  yn  bosibl  iddynt  beidio  ei  gweled. 

Mae  y  rhybuddio  mynych  ac  eglur  sydd  arnat  yn 
dangos  dyfnüer  y  pwll  yr  wyt  Ijron  a  syrthio  iddo.  Mae 
mor  ddwfn  bechadur  fel  na  orpheni  byth  syrthio  i'w 
waelod.  Mae  y  mynychder  a'r  amlygrwydd,  gyda  pha 
un  y  mae  yn  rhaid  j^regethu  yr  efengyl,  yn  dangos 
pwysigrwydd  y  genadwri,  "  Das  ac  ysgrifena  hyn  mewn 
Ucch  ger  eu  bron  hwynt." 

II.  Mae  y  syhv  manwl  ymae  Duw  yn  roi  i'r  genadwri 
yn  dangos  ci  phwysigrwydd,  "  Ac  ysgrifena  mewn  liyfr." 
Nid  yn  unig,  meddai  yr  Arghvydd,  mae  eisiau  i  ti  bregethu 
yn  eglur  i'r  bobl,  ond  mae  eisiau  i  ti  gadw  copi  o  dy 
bregeth  i  minau,  "Ac  ysgrifena  mewn  llyfr."  Dyma, 
gyfeilUon,  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  pregethu  a  gwrando 
pregethu  yn  bwysig  iawn.  Mae  Duw  yn  gwrando  pob 
preçeth,  îe,  mae  yn  gyd-wrandawr  â  chwithau.     Mae  yn 


14  VR   YSGRIFEN    MEWN    LLYFR. 

bwysig  i  ni  allu  eich  cadw  yn  ddifyr  am  ryw  dri  chwarter 
awr.  Ond  nid  dyna  y  cwbl,  nage,  nid  yw  hwna  yn  ddim 
i'w  gydmaru  â  phwysigrwydd  arall  sydd  yn  perthyn  i 
ìiregethu.  Beth  sydd  yn  gwneyd  pregethu  yn  ofnadwy 
bwysig?  Fe  fydd  raid  i  mi,  gynulleidfa  anwyl,  ddarllen 
fy  mhregeth  eto  yn  ngoleuni  y  farn.  A  fydd  i  mi  eto  orfod 
darllen  y  gwahoddiadau  ydwyf  wedi  eu  rhoi  dros  Dduw 
i  eraill,  a  llawer  o'r  rhai  hyny  mi  obeithiaf  wedi  eu  derbyn, 
a'r  pregethwr  ei  hunan  wedi  eu  gwrthod,  a  chael  ei  wrthod 
am  byth.  O  !  olygfa  ofnadwy  fydd  hen  bregethwr  wedi 
ei  ddamnio  yn  gorfod  darllen  ei  brcgethau  yn  uffern  er 
dangos  uniondcb  barn  Duw  yn  ei  gosbedigacth,  "Ac 
ysgrifena  mcwn  llyfr.'' 

Dyma  sydd  yn  gwneyd  gwrando  pregethau  hefyd, 
bechadur,  yn  l)eth  mor  ofnadwy  bwysig, — mae  yna 
ddiwrnod  i  ddarllen  y  pregethau  eto,  "Ac  ysgrifena 
mcwn  llyfr  fel  y  byddo  hyd  y  dydd  diweddaf"  hyd  y 
dydd  diweddaf  Os  wyt  ti,  bechadur,  yn  medru  l)arnu 
y  pregethau  heddyw  â  chalon  ysgafn,  cofia,  bydd  y 
pregethau  a  wrandewaist  ar  hyd  dy  oes,  yn  eistedd 
mewn  barn  arnat  tithau  cyn  hir.  Dywedant  yn  dy  wyneb 
yn  ngoleuni  llachar  y  dydd  diweddaf  am  bob  cynyg 
gefai.st  ti  ar  yr  lesu.  Pob  pregeth  droaist  ti  heibio  i'r 
anialwch,  yn  lle  rhoi  llcty  iddi  yn  dy  galon, — fe  ddywed- 
ant  hyny  yn  dy  erbyn  yn  y  farn,  "Ac  ysgrifena  hyn 
niewn  Uyfr  fel  y  hyddo,  fkl  y  byddo."  Y  bregeth 
ocddet  ti  yn  feddwl  nad  oedd  yn  dda  i  ddim  ond  ei 
gwawdio,  mae  yn  werth  gan  Dduw  i'w  chadw,  "fel  y 
byddo  hyd  y  dydd  diweddaf  yn  oes  oesoedd."  Mae 
Duw  yn  cadw  copi  manwl  o  bob  rhybudd  a  phob 
cerydd  wyt  ti  wcdi  gael  i'lh  rwystro  rhag  pcchu  yn  ci 


YR   YSGRIFEN    MEWN    LLYFR.  I5 

erbyn.  Dyma  bwysigrwydd  sydd  yn  perthyn  i  weinidog- 
aeth  yr  efengyl  nes  Uethu  pregethwr  mor  ardderchog  a'r 
Apostol  Paul  i  waeddi,  "  Pwy  sydd  ddigonol  i'r  pethau 
hyn?"  "Ac  ysgrifena  mewn  llyfr,  fcl  y  byddo  hyd  y 
dydd  diweddaf  yn  oes  oesoedd." 

III.  Mae  y  gonestrwydd  gyda  pha  un  y  mae  yn  rhaid 

pregethu  yr  efengyl  yn  dangos  pwysigrwydd  y  genadwri. 

Dywed,   "  Mai  pobl  wrthryfelgar  yw  y  rhai  hyn,  plant 

celwyddog,  j)lant  ni  fynant  wrando  cyfraith  yr  Arghvydd." 

Dywed  y  gwir  yn  eu  gwyneb,  "  Y  rhai  a  ddywedant  wrth 

y  gweledyddion,  Na  wehvch  ;  ac  wrth  y  ])rophwydi,  Na 

phrophwydwch."    'J'ybiaf  eu  bod  yn  dweyd  wrth  Esaiah, 

Tydi  sydd  yn  dweyd  cehvydd,  nid  y  ni.     Nid  ydym  yn 

erbyn    i'r   prophwydi    brophwydo  faint   a   fynont.     Os 

l)yddwn  wcdi  clywed  fod  yna  ryw  brophwyd  h}nod  yn 

Jerusalem,  byddwn  yn  tynu  i'w  wrando  wrth  y  miloedd, 

o   eithaf  y   wlad.      Ciwyddost  hefyd    nad  oes  unrhyw 

aberth  yn  ormod  genym  i'w  wneyd  tuag  at  gynal  ein 

pregethw)r.     Os  l)ydd  genyt  tithau  rywbeth  am  Assyna 

neu   Babilon,  byddwn  wrth  ein    bodd  yn  dy  wrando. 

Nid  yw  yn   wir,   Esaiah,  ein  bod   yn  dweyd  wrth  ein 

prophwydi,  "Na  phrophwydwch."    Arhoswch  i  mi  orphen 

y  frawddeg,  ebai  Esaiah,    y  rhai  a  ddywedant  wrth  y 

prophwydi,  Na  phrophwydwch  i  ni  bethau  uniawn.     Fe 

gewch  brophwydo  faint  a  fynoch.     Fe  gewch  bregethu 

eich  gwala,  ond  gofelwch  chwi  am  beidio  dweyd  dim  yn 

erbyn  ein  pechod  anwyl  ni.     Peidiwch  chwi  a  dweyd 

dim  yn  erbyn  rhyw  bechod  ag  y  mae  pawb  )n  gwybod 

cin  bod  ni  yn  euog  o  hono.     Cewch  ddweyd  eich  goreu 

yn  erbyn  Moab  a  Philistia,  ond  "  na  phrophwydwch  ini 

bclhau  /////>!■«•«,"    Peidiwch  chwi  a  dweyd  dimyn  erbyn 


î6  YR   YSGRIFEN   MEWN   LLYFR. 

rhyw  bechod  nes  peri  i  bawb  wrth  fyned  allan  o'r  odfa 
feddwl  mai  atom  ni  yr  ocddych  yn  cyfeirio. 

Wel,  îe,  ond  oeddym  yn  dweyd  ar  ddechreu  y  bregeth 
fod  sylw  manwl  yn  cael  ei  wneyd  gan  Dduw  o  bob 
pregeth,  a  bod  yn  rhaid  i  ninau  roi  cyfrif  o  honynt  ar  ol 
hyn.  Nid  eich  cadw  yn  ddifyr  tra  y  byddwch  yn  gwrando 
ydyw  unig  amcan  pregethwr.  Os  na  ddywedwn  ni  y 
g\vÌT  wrthych,  oni  chewch  chwi  eich  siomi  ar  ol  hyn.  Os 
na  ddywedwn  y  gwir,  oni  fyddwn  ni  yn  gwenieithio  i 
chwi.  We],  "Traethwch  i  ni  weniaith,  prophwydwch  i 
ni  siomedigaeth."  Bydd  yn  well  genym  gael  ein  siomi 
yn  y  Farn  na  chlywed  y  gwir  yn  onest  yn  erbyn  ein 
pechod.  Mae  yn  well  genym  ni  i  chwi  süo  yn  ein 
chistiau  ein  bod  yn  myned  i'r  nefoedd  ar  ein  hunion,  er 
cael  ein  siomi  yn  y  diwedd,  na  chael  ein  ceryddu  am  ein 
pechod.  Bydd  yn  well  genym  gael  ein  diarddel  gan  Fab 
y  Dyn  yn  y  dydd  diweddaf,  hel)  obaith  byth  cael  d'od 
yn  ol,  na  chyfaddef  ein  pechod,  a  dioddef  cerydd  ysgafn 
dros  yr  'amser  presenol  gan  ei  bobl.  "  Prophwydwch  i 
ni  siomedigaeth, " — ^dywedwch  y  cawn  ni  fyned  i'r 
nefoedd  wrth  eistedd  wrth  fwrdd  y  cymun  a  bord  y 
cythraul  bob  yn  ail.  "  Prophwydwch  i  ni  siomedig- 
aeth," — dywedwch  os  ydym  yn  gallu  gwneyd  arian  heb 
dd'od  i  afacl  cyfraith  y  wlad,  fod  pob  peth  yn  dda,  pa 
faint  bynag  o  gamfyddwn  ni  wedi  wncyd.  "  Prophwyd- 
wch  i  lìi  siomedigaeth,"  Na,  ebai  Esaiah,  mae  pwysig- 
rwydd  ein  ccnadwri  yn  gofyn  i  ni  ddweyd  ein  cenadwri 
yn  union  fel  yr  ydym  wedi  ci  chael.  Ac  os  ydym  fel 
pregethwyr  yn  dda  i  ddim,  ein  negcs  yw  cau  eich  ífordd, 
a  rhoddi  drain  ar  eich  Uwybrau  i"ch  rhwystro  i  ddistryw, 
"CiUwch  ü'r  ffordd,  ciliwch  o'r  llwybr."  Nidoesarnom 
VÌsiftu  djn-j  onçl  rhyddid  i  fyncd  yn  mlften  yn  çin  pechod. 


VR   YSGRIFEN   MEWN   LLYFR.  I7 

heb  nel)  i'n  galw  i  gyfrif  nac  i  ofyn  pa'm  i  ni,  "  Ciliwch 
o'r  fíbrdd,  ciliwch  o'r  lhvyhr."  Onid  ydyw  yr  Arghvydd 
wedi  ein  hanfon  i  sefyll  ar  eich  ffordd  i  ddinystr,  cau 
llwybrau  distryw, — dyna  ein  neges. 

'Os  yr  Arghvydd  sydd  wedi  peri  i  chwi  ein  haflonyddu 
ynte,mae  genym  ni  un  dymuniad  bychan  yr  ewyllysiem, 
Esaiah,  i  ti  a  dy  frodyr  pan  fyddwch  yn  cynal  cyfarfod 
gweddi  eto,  ei  roddi  i'r  Arghvydd  drosom.'  A  dyma  y 
weddi  fwyaf  difri  ar  lawer  cyfrif  ag  y  mae  genym  hanes 
am  dani.  Eto,  ofnaf  fod  rhai  o  honoch  chwi  sydd  yma 
yn  euog  o  fod  wedi  cyflwyno  gweddi  debyg  lawer  gwaith. 
'  Yr  ydym  ni  wedi  peidio  gweddío  ein  hunain  er's  llawer 
dydd,  a  fydd  i  ti,  Esaiah,  a'th  frodyr,  weddío  y  weddi 
hon  drosom  y  tro  nesaf  y  byddwch  yn  gweddío.'  A 
dyma  y  weddi,  "  Perwch  i  Sanct  Israel  beidio  â  ni." 

Beth  ydyw  yr  atebiad  ydych  chwithau  yn  roi  ar  hyd  y 
blynyddoedd  i  genhadon  yr  Arghvydd?  A  ydych  yn 
derbyn  ac  yn  ufuddhau  i'w  cenadwri,  ynte  a  ydych  trwy 
ei  gwrthod  yn  dweyd  mai  llonydd  gan  yr  Arglwydd  yw 
eich  awydd  penaf?  Wrth  bafaint  o'r  hen  bregethwyr  yr 
ydych  wedi  dweyd,  "Perwch  i  Sanct  Israel  beidio  âni?" 
Ai  nid  oes  arnoch  awydd  diolch  na  ddarfu  i'r  ArgUvydd 
eich  cymeryd  ar  eich  gair  ?  Ond  dyma  chwi  yn  cael  un 
cynyg  eto  am  fywyd.  IJeth  fydd  y  genadwri  fydd  gan  y 
pregethwr  i  ddweyd  ani  danoch  wrth  ddweyd  hanes  yr 
odfa  hon  wrth  ei  1  )duw  ?  A  fydd  yn  rhaid  iddo  adsain 
trwy  ei  ochain  mai  para  i  ddweyd  yr  ydych,  "  Perwch  i 
Sanct  Israel  beidio  â  ni  ?"  Llonydd  i  feddwi,  llonydd  i 
gal)lu,  llonydd  i  fyw  mewn  aflendid, — dyna  ein  nefoedd 
ni,  "  Pçrwçh  i  Sanct  Israel  beidio  â  ni," 


i8 

RHWYGIAD     CHWYDDEDIG 
ntu 

GANLYNIADAU    DIFRIFOL   GWRTHODIAD    YR    EFENGYL 
MEWN    I5YD   ARALL. 

'  Am  hyny  fel  hyn  y  dyNved  Sanct  Israel,  Am  wrthod  o 
honoch  y  gair  hwn,  ac  ymddiried  o  honoch  mewn 
twyll  a  cham,  a  phwyso  ar  hyny  :  am  hyny  y  bydd  yr 
anwiredd  hyn  i  chwi  fel  rhwygiad  chwyddedig  mewn 
mur  uchel  ar  syrthio,  yr  hwn  y  daw  ei  ddrylHad  yn 
ddisymwth  heb  attreg.  Canys  efe  a'i  drylha  hi  fel 
drylHo  llestr  crochenydd,  gan  guro  heb  arbed  ;  fel  na 
chaffer  yn  mysg  ei  darnau  gragen  i  gymeryd  tân  o'r 
aehvyd,  nac  i  godi  dwfr  o'r  fíbs.  Canys  fel  hyn  y 
dywed  yr  Arghvydd  Dduw,  Sanct  Israel,  Trwy  ddy- 
chwelyd  a  gorphwys  y  l^yddwch  gadwedig  ;  mewn 
llonyddwch  a  gobaith  y  bydd  eich  cadernid  :  ond  ni 
fynech.  Eithr  dywedasoch,  Nid  felly  ;  canys  ni  a 
ffown  ar  feirch  ;  am  hyny  y  ffowch  :  a  marchogwn  ar 
feirch  buain  ;  am  hyny  y  bydd  buan  y  rhai  ach  er- 

lÌdÌO." ESAIAH  XX.\.    12  — 16. 


\ 


N  adnodau  y  testyn  daw  pwysigrwydd  ccnadwri  }r 


efengyl  i'r  gohvg  yn, 


I.  Oblegid  y  gosbedigaeth  ofnadwy  sydd  yn  canlyn  ei 
gwrthodiad  ar  ol  hyn  mewn  byd  arall,  "Am  hyny  fel 
hyn  y  dywed  Sanct  Israel,  Am  wrthod  o  honoch  y  gair 
hwn,  ac  ymddiried  o  honoch  mewn  twyll  a  cham,  a 
phwyso  ar  hyny.  Am  hyny  y  bydd  }t  anwiredd  hyn  i 
chwi  fel  rhwygiad  chwyddedig  mewn  mur  uchcl  ar 
syrthio,  yr  hwn  y  daw  ei  ddrylHad  yn  ddisymwth  hel) 
atreg.     Canys  efe  a'i  dryhia  hi  fcl  drylHo  llestr  crochen- 


RHWYGIAD   CHWYDDEDIG.  I9 

ydd,  gan  guro  heb  arbed ;  fcl  na  chaffer  yn  mysg  ei  darnau 
gragen  i  gymeryd  tân  o'r  aelwyd,  nac  i  godi  dwfr  o'rffos." 

II.  Am  mai  derl)yn  cenadwri  yr  efengyl  ydyw  unig 
obaith  dyn  am  ddiangfa  rhag  cosbedigaeth  pechod. 
"Canys  fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd  Dduw,  Sanct 
Israel,  Trwy  ddychwelyd  a  gorphwys  y  byddwch  gadw- 
edig ;  mewn  Uonyddwch  a  gobaith  y  bydd  eich  cadernid, 
ond  ni  fynech.  Eithr  dywedasoch,  Nid  felly  ;  canys  ni 
a  ffown  ar  feirch  ;  am  hyny  y  ffowch,  a  marchogwn  ar 
feirch  l)uain  ;  am  hyny  y  bydd  buan  y  rhai  a'ch  erlidio." 

I.  Mae  canlyniadau  difrifol  gwrthodiad  cenadwri  yr 
efengyl  yn  dangos  ei  phwy.sigrwydd.  "Am  hyny  fel  hyn 
y  dywed  Sanct  Israel  am  wrthod  o  honoch  y  gair  hwn." 
Dyma  hanfod  gwrthodiad  yr  efengyl  yn  mhob  oes, — 
gwrthod  y  gair,  "  Am  wrthod  o  honoch  y  gair  hwn,  ac 
ymddiried  o  honoch  mewn  twyll  a  cham,  a  phwyso  o 
honoch  ar  hyny," 

Mae  yn  y  ddwy  adnod  nesaf  un  o'r  cymariaethau  mwyaf 
tarawiadol  i  osod  allan  y  llwyrddinystr  sydd  yn  dyfod  ar 
yr  annuwiol.  Ac  y  mae  y  dinystr  a  bortreiadir  \n  yr 
adnodau  hyn  yn  gyfryw  o  ran  ei  Iwyredd  fel  na  ellir 
gweled  ei  fod  yn  cymeryd  lle  mewn  cysylltiad  â  dyn,  ond 
mewn  byd  ar  ol  hwn  yn  unig.  "Am  hyny  bydd  yr 
anwiredd  hyn^'  yr  anwiredd  o  wrthod  y  gair.  "Am 
hyny  y  bydd  yr  anwiredd  hyn  i  chwi  fel  rhwygiad 
chwyddedig  mewn  mur  uchel  ar  syrthio,  yr  hwn  y  daw 
ei  ddrylliad  yn  ddisymwth  heb  atreg.  Canys  efe  a'i 
dryllia  hi  fel  dryllio  llestr  crochenydd,  gan  guro  heb 
arbed  ;  fel  na  chaffer  )'n  mysg  ei  darnau  gragen  i  gymeryd 
lûn  o'r  aelwyd,  nac  i  godi  dwfr  o'r  ffos."     I  gael  golwg 


20  RHWYGIAD   CHWYDDEDIG. 

glir  ar  wir  ystyr  y  gydmariaeth,  meddyliwch  am  dŵr 
uchel  ar  ei  ogwydd,  a  rhwyg  neu  gràc  gweledig  ynddo. 
Ac  i'r  rhwyg,  neu  y  cràc,  y  mae  dwfr,  a  gwlawogydd  yn 
IHfo  ac  yn  ei  chwyddo,  a'i  fwyhau.  Aros  o  dan  dŵr 
uchel  ar  ei  ogwydd  ac  wedi  cràcio  ydyw  peidio  credu  yn 
ol  y  prophwyd  Esaiah.  Yn  ol  y  gydmariaeth,  dyna 
ydyw  gwrthod  y  gair,  agen  neu  hoUt  yn  y  mur  neu  yn  y 
graig. 

Gẃyr  y  chwarehvyr  yn  dda  pan  y  bydd  hollt  yn  y 
graig,  nad  yw  yn  ddiogel  aros  dan  hono,  oblegyd  ni 
wyddis  pa  foment  y  cwympa.  Nid  oes  un  chwarehvr  yn 
ei  synwyr  a  feiddiai  gysgu  tan  graig  tra  yn  gwybod  fod 
yr  hollt  yn  lledu.  AVel,  dyma  ydyw  pechod,  hoUt  yn 
nghraig  y  ddeddf.  le,  agen  yn  chwyddo  ydyw  hefyd 
"rhwygiad  chwyddedig," — mae  y  rhwyg  yn  myned  yn 
fwy  yn  barhaus. 

O,  ynfydr\vydd  !  O,  ryfyg  ydyw  i'r  dyn  yna  gysgu  dan 
y  graig,  a  hithau  yn  clecian  uwch  ei  ben.  Ond, 
ysywaeth,  mae  yma  rai  o  honoch  wedi  ymgaledu  yn  y 
perygl,  ac  nid  ydyw  bygythion  yr  efengyl,  cleciadau  y 
graig  sydd  ar  syrthio  arnoch,  y  mae  lle  i  ofni,  ond  yn 
eich  süo  i  gysgu  yn  drymach.  Ond  cofiwch  yr  ymadrodd 
nesaf,  "Yr  hwn  y  daw  ei  ddrylHad  yn  ddisymwth  heb 
atreg."  Os  myni  barhau  i  gysgu  yn  hir  cto  yn  y  perygl 
yr  wyt  ynddo  yn  awr,  fe  ddaw  y  cwymp  ar  dy  gefn,  ac  fel 
y  goludog,  fe  fyddi  yn  deffro  i  bocni  )'n  dragywydd,  am 
dy  lîoHneb,  y  tu  hwnt  i'r  gagendor. 

A  wyt  ti  yn  teimlo  awydd  i  gredu  ?  Na,  Uai  o  awydd 
nag  arfer.  Mae  y  rhwyg  yn  niyned  yn  fwy,  a'r  cwymp  o 
gymaint  a  hyny  yn  fwy  iierygUis.  Bydded  i"r  Ysbryd 
(}lan  cin  deffro  i  weled  ein  perygl  cyn  jcldi  fyncd  yn  rhy 


RHWYGIAD   CHWYDDEDIG.  2Ì 

ddiweddar.     Bydded  i  ni  roi  ein  llaw  i  Fugail  Israel  i'n 
harwain  i  ddiogelwch  mewn  pryd. 

Mae  yma  ddangosiad,  nid  yn  unig  o'r  perygl  parhaus 
y  mae  yr  annuwiol  )'nddo,  ac  o  ynfydrwydd  a  fifolineb 
anghrediniaeth,  ond  dengys  hefyd  y  llwyr  ddinystr  a 
ddaw  ar  yr  annuwiol  yn  y  diwedd,  "Canys  efe  a'i  dryUia 
hi  fel  Uestr  crochenydd."  Cyffelybir  yr  annuwiol  i'r 
llestr  pridd  o  dan  y  mur  uchel  pan  yn  syrthio.  Pa  beth 
sydd  i'w  ddisgwyl  ond  llwyr  ddinystr.  Dyma  )'d)'w  dyn 
yn  ymladd  â  Duw,  — y  llestr  pridd  yn  herio  y  (Iraig  .sydd 
bron  cwympo  arno. 

Pan  y  mae  tŷ  yn  d'od  i  lawr  yn  ddisymwth,  un  o'r 
pethau  tebycaf  i  gymeryd  lle  ydyw  i'r  tŷ  hefyd  gymeryd 
tan,  oblegyd  fod  y  tan  yn  cael  ei  daflu  o'i  le  priodol  ei 
hun.  Dangoswyd  hyn  mewn  modd  eglur  mewn  daear- 
gryn  diweddar  yn  America,  pan,  oblegid  cwympiadau  yr 
adeiladau,  yr  achoswyd  tan  mewn  ugain  o  wahanol 
íiinau  yn  y  ddinas.  Ac  wedi  i  dŷ  ddechreu  cymeryd  tan, 
dwy  ffordd  sydd  i  gael  ymwared  o"r  tan,  naill  ai  trwy 
godi  y  tan  o'r  aehvyd,  a'i  osod  yn  ei  le  priodol  ei  hun, 
neu  gario  dwfr  i"w  ddiffodd.  Ond  pan  ddaw  tŷ  yr 
annuwiol  i  lawr,  ni  bydd  un  ormoddion  hyn  yn  bosibl, 
oblegid  fe  fydd  pob  peth  a  allasai  fod  o  ryw  help  i  ddwyn 
gwaredigaeth  oddiamg)'lch  wedi  ei  hvyr  ddinystrio, 
"  Canys  efe  a"i  drylHa  hi  fel  dryllio  llestr  crochenydd, 
gan  guro  hel)  arbed,  fel  na  chafier  yn  mysg  ei  damau 
gragen  i  gymeryd  tan  o'r  aehvyd,  nac  i  godi  dwfr  o'rfTos." 
Ke  fydd  pob  cyneddf  a  allasent  ddal  l)endithion  yr 
efengyl  wedi  eu  Uwyr  ddinystrio.  Ni  fydd  un  llestr 
wedi  ei  adael.  Na,  ni  bydd  darn  o  lestr  wedi  ei  adael. 
Os  gwelì  di  dy  dŷ  yn  dechreu  cyneu  yn  y  Farn,  fydd 


ii  kHẀVGIAD    CH\VVDDKDk;. 

genyt  ti  ddim  i  wneyd  ond  edrych  arno  yn  dragywydd 
yn  Uosgi  yn  uhv  o  flaen  dy  lygaid.  "  Fel  na  chafìer 
yn  mysg  ei  darnau  gragen  i  gymeryd  tan  o'r  aelwyd," 
— aehyyd  yn  fflamau  dan  ei  draed  a  gaiff"  yr  annuwiol  yn 
dragywydd.  "Nac  i  godi  dwfr  o'r  ífos," — ni  hydd 
ganddo  un  moddion  i  godi  dwfr  o  afon  y  gwaed.  Mae 
hon  yn  ddigon  nerthol  i  ddiffodd  Gehena  ei  hun ;  ond 
nid  oes  gan  neb  o'r  preswyhvyr  lestri  i  godi  dim  o  honi 
i  ddiffodd  y  tan  sydd  yn  ysu  eu  dedwyddwch  a'u 
hapusrwydd,  "  fel  na  chaffer  yn  my.sg  ei  darnau  gragen  i 
gymeryd  tan  o'r  aehvyd,  nac  i  godi  dwfr  o'r  ffos." 

"  Efe  a'i  dryllia  hi  fel  drylHo  llestr  crochenydd,  gan 
guro  hel)  arbed."'  Y  mae  llawer  o  guro  wedi  bod  ar  y 
dyn  o'r  blaen.  Mewn  llwyddiant  mae  Duw  yn  curo  am 
dd'od  i  fewn,  ond  y  mae  y  dyn  yn  cau  y  ddôr  yn  sicrach 
yn  lle  agor  i'w  J)duw.  Curo  mewn  aflwyddiant  a 
chystudd — fe  fu  y  dyn y pryd hwn  ai  law ar  y  ghcied,  ac 
yr  ydoedd  yn  ysgwyd  y  ghcied  fel  pe  buasai  yn  meddwl 
agor :  ond  cau  ar  yr  lesu  dan  y  bargod  ddarfu  iddo 
wed'yn.  Mewn  ambell  i  odfa  fe  feddyhwyd  ei  fod  yn 
myned  i  agor, — clywyd  sŵn  ei  droed,  mewn  ambell 
adduned,  yn  cerdded  at  y  drws,  a  meddyhai  rhai  ci  fod 
yn  myned  i  agor ;  ond  rhoi  mwy  o  bwysau  y  tu  cefn  i'r 
ddôr  a  ddarfu  iddo  wed'yn  cyn  myned  oddiyno. 

Ond  pan  ddaw  Duw  gyda  morthwyl  angau  yn  ei  law 
at  y  ddôr,  fedỳr  y  ddôr,  ac  fe  fỳn  dy  enaid  oddiarnat, 
"gan  guro  heb  arbed."  O!  y  fi\th  ddyrnod  a  rydd  yr 
Hwn  y  mae  y  ddaear  yn  soddi  gan  gyffyrddiad  pen  ei 
fys  pan  fydd  ei  fraich  wedi  ci  hestyn  ar  ei  hyd  i  daro,  a 
])han  y  bydd  yn  cael  disgyn  heb  i  drugaredd  afacl  ynddi 
i'w  hatal.     Ni  wehvyd  biaich  Duw  eriocd  ar  ei  hyd  yn 


RH\vv(;iAi)  CH\vvr)i)i:i)K;.  it^ 

taro  nr  )■  ddaear.  Ni  \vel\v)d  hi  eriocd  yn  disgj-n  ar  neb 
yma  lieb  fod  trugaredd  yn  gafael  ynddi,  ac  a'i  holl  egni 
yn  ceisio  ei  hatal.  Mae  y  fraich,  yn  ol  yr  adnod,  i  gael 
ei  hestyn  ar  ei  hyd  i  dy  daro  di,  bechadur,  os  na  ddeui 
i  gymod  a'th  \vrth\vynel)\vr  ar  frys,  "gan  guro  heb  arbed." 
"Yr  ydym  yn  erfyn  tros  (îrist,  Cymoder  chwi  a  Duw." 
Yr  ydym  yn  methu  dal  y  cyffyrddiad  lleiaf  o  eiddo  l)u\v, 
a  pha  fodd  gan  hyny  y  gallwn  ni  ddal  y  "  curo  hki5 
ARBED  ?■' 

II.  Mae  p\vysigr\v}dd  gweinidogaeth  )r  efengyl  yn 
dod  i'r  golwg  am  mai  derbyn  cenadwri  yr  efengyl  ydyw 
unig  obaith  dyn  am  ddiangfa,  "  Canys  fel  hyn  y  dywed 
yr  Arglwydd  Dduw,  Sanct  Israel,  trwy  ddychwelyd  a 
gorphwys  y  byddwch  gadwedig,  mewn  llonyddwch  a 
gobaith  y  bydd  eich  cadernid  :  ond  ni  fynech.  Eithr 
dywedasoch,  nid  felly  ;  canys  ni  a  ffown  ar  feirch ;  ani 
hyny  y  ffowch  ;  a  marchogwn  ar  feirch  buain,  am  hyny 
y  bydd  buan  y  rhai  a'ch  erlidio." 

Yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  gwrthod  yr  efengyl  yn  bwysig 
ydyw  ein  bod  trwy  hyny  yn  gwrthod  yr  unig  íTordd  sydd 
gnn  Dduw  i'n  gwarcdu.  Nid  oes  gan  Dduw  ond  un 
ffordd  i'n  cadw — trwy  i  ni  ddyfod  at  (Irist  a  gadael  ein 
pcchod.  "  Canys  fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd  Dduw, 
Sanct  Israel,  Trwy  ddych%vdyd  a  gorphwys  y  byddwch 
gadwedig."  Z>)r/^7f'í'/)'^  at  Dduw  a  gadael  ein  pechod 
ac  J7w;//Â7(y.y  ar  Crist  ydyw  unig  ffordd  Duw  i  gadw 
dyn.  Hon  oedd  y  ffordd  yn  nyddiau  y  prophwyd  Es- 
aiah,  a  hon  yd\ w  y  ffordd  eto.  "  Canys  fel  hyn  y  dywed 
yr  Arglwydd  Dduw,  Sanct  Israel,  Trwy  ddychwelyd  a 
gorphwys  y  byddwch  gadwedig,  mewn  llonyddwch  a 


i4  RHWYGIAD    CHWYDDEDIG. 

gobaith  y  bydd  eich  cadernid.    Cadernid  dyn  ydyw  'íifydd 
gref  a  gobaith  yn  Nuw. 

Ond  yr  hyn  oedd  yn  wir  am  wrandawyr  y  prophw}'d 
Esaiah  sydd  yn  wir  am  lawer  yn  y  dyddiau  hyn.  "Onä 
ni  fynech" — m  fynech.  Yr  ydych  wedi  clywed  y 
gwaeau  ofnadwy  sydd  yn  rhwym  o  ddisgyn  ar  elynion  yr 
Arglwydd,  "ond  ni  fynech."  Yr  ydych  wedi  clywed 
telerau  ysgafn  cadwedigaeth,  "ond  nifynech."  Yr  ydych 
wedi  clywed  taranau  Sinai,  "  ond  nifyfiech."  Yr  ydych 
wedi  clywed  am  y  Gras  a'r  Gwirionedd  a  ddaeth  trwy 
lesu  Grist,  '' ond  Jii  fy?îech" — Ni  fynech. 

"  Eithr  dywedasoch,  Nid  felly."  Y  mae  y  gwahan- 
iaeth  rhyngom  ni  a  thithau,  Esaiah,  yn  fwy  yn  y  ffurf  nag 
yn  y  peth  ei  hun.  Yr  ydym  yn  gwybod  cystal  a  thithau 
am  y  dinystr  sydd  yn  dyfod  ar  elynion  yr  Arghvydd.  Ac 
yr  ydym  yn  gwybod  hefyd  mai  yn  mhhth  gelynion  yr 
Arghyydd  y  mae  yn  rhaid  ein  rhestru  ninau.  Ond  pan 
wehvn  ni  y  perygl  yn  ymyl  yr  ydym  am  ddianc.  Yr  wyt 
ti  yn  dweyd,  Esaiah,  mai  dychwelyd  ydyw  yr  unig  ffordd 
i  ddianc  :  yx  ydym  ninau  am  fentro  un  arall,  "  Canys 
ni  a  ffo2vn."  Ona  paid  a  meddwl  ein  bod  mor  jnfyd 
ag  aros  yn  y  l^erygl  ;  yr  ydym  yn  gofolu  cymaint  am  ein 
hunan-ddiogehvch  a  thithau,  "  Canys  ni  a  ffown."  Y 
niae  genym  ni  ùian  i  ddianc,  ac  y  mae  genym  feddwl  o'n 
cynllun.  Wel,  gadewch  i  ni  glywed  pa  beth  yw  eich 
cynllun.  "  Ni  a  ffown  ar  feirch," — mae  pob  un  o  honom 
wedi  prynu  march  o  bwrpas,  "  Canys  ni  a  ffown  ar  feirch." 
Wel  íe,  ebai  Esaiah,  a  oes  genych  gymaint  o  feddwl  o'ch 
march  ag  y  gelhvch  ymddiried  eich  bywyd  iddo  ?  O, 
oes  ?  "  A  marchogwn  ar  feirch  buain,  a  marchogwn  ar 
f  EiRCH  DUAIN."    Y  mac  gcnym  fcddwl  o'n  cynllun.     Y 


RHWYGIAD   CHWYDDEDIG.  2^ 

mae  llawn  mor  ddiogel  yn  y  diwedd  a  dychwelyd  fel  yr 
wyt  ti  yn  dweyd,  Esaiah,  ac  y  mae  yn  fforddio  llawer 
mwy  o  ddedwyddwch  yn  y  bywyd  hwn."  le,  íe,  ebai 
Esaiah,  cyn  i  chwi  ymddiried  eich  bywyd  i  gyflymdra 
eich  meirch,  gadewch  i  mi  ddweyd  un  gair  wrthych.  Os 
ydyw  eich  meirch  chwi  yn  rhai  buain  am  redeg,  a  wnewch 
chwi  gofio  fod  yr  erhdwyr  yn  fuanach  i  erhd,  "am  hyny 
y  bydd  buain  y  rhai  a'ch  erhdio."  A  wyt  ti  yn  ymddir- 
ied  diogehvch  dy  enaid,  bechadur,  i  ryw  gynllun  heblaw 
dychwelyd?  (iwyha  i  waeau  Duw  dy  ddal  cyn  iti  gael 
gafael  yn  dy  gynllun,  "Am  hyny  y  bydd  buain  y  rhai 
a'ch  erhdio."  Os  oes  genyt  ymddiried  yn  dy  farch,gwyha 
y  bydd  gwaeau  Duw  wedi  dy  ddal  cyn  i  ti  gael  gafael  yn 
y  ffrwyn,  "Am  hyny  y  bydd  buain  y  rhai  a'ch  erhdio." 

(iwelwyd  llawer  ar  wely  angau  yn  ymwylltio  i  geisio 
cael  gafacl  yn  y  march  y  buont  yn  meddwl  cymaint  o 
hono  i'w  cludo  chwy  ymchwydd  yr  lorddoner).  Ond  yr 
oedd  y  fath  niwl  yn  codi  o'r  afon,  a'r  dwfr  yn  trochioni 
mor  ofnadwy,  fel  na  chawsant  gymaint  a'i  weled.  A 
than  üchain  a  brysio  oddiar  ffordd  y  gwaeau,  fe'u  coUwyd 
yn  IHfeiriant  yr  afon,  heb  neb  ond  eu  hunain  i  ymladd 
a'r  tonau.  Ac  nid  o'äs  neb  ar  y  ddaear  wyr  beth  a  ddaeth 
o  hon)nt,  mac  pawb  \n  ofni  y  gwaethaf,  "Am  hyny  y 
bydd  buain  y  rhai  a'ch  erhdio,"  "Ond  ni  frysia  yr  hwn 
a  gredo."  Ein  hunig  obaith  am  ddiogelwch  yw  trwy 
DDYCHWELYD,  "Trwy  ddychwelyd  a  gorphwys  y  bydd- 
wch  gadwedig." 


26 

YR     HWYLBREN, 

7ieu 

EFFEITHIAU    NIWEIDIOL   Y    PECHOD    O  WRTHOD    CENAD- 
WRI    YR    EFENGYL   AR    DDYN    YN    Y    DYD    HWN. 

'  Mil  a  ííy  wrth  gerydd  un ;  ac  wrth  gerydd  pump  y 
ffowch,  hyd  oni'ch  gadawer  megis  hwylbren  ar  ben 
mynydd,  ac  fel  baner  ar  fryn.  Ac  am  hyny  y  disgwyl 
yr  Arghvydd  i  drugarhau  wrthych,  ië,  am  hyny  yr  ym- 
ddyrchaif  i  dosturio  wrthych  ;  canys  Duw  cyfiawnder 
yw  yr  Arghvydd.  Gwyn  eu  byd  y  rhai  oU  a  ddisgwyl- 
iant  wrtho." — Esaiah  xxx.   17,   18. 

rTi  ATER  yr  adnod  gyntaf  o'r  testyn  ydyw  y  modd  y 
^'*'^  mae  pechod  yn  effeithio  ar  ddyn  yn  y  byd  hwn. 
Effaith  gj'ntaf  pechod  ar  ddyn  ydyw  ei  wanhau.  "  Mil 
a  íify  wrth  gerydd  un."  Yr  ydych  yn  cofio  ychydig  amser 
yn  ol  yr  oeddym  yn  synu  at  hvfrdra  yr  Aiphtiaid,  a 
gwroldeb  y  Prydeiniaid.  Synem  fod  cymaint  ddwywaith 
o  Aiphtiaid  yn  ffoi  o  flaen  haner  cymaint  a  hyny  o  Bryd- 
einiaid,  ac  nid  oedd  terfyn  ar  ein  dirmyg  o  hvfrdra  yr 
Aiphtiaid  Ond  beth  ocdd  Uwfrdra  yr  Aiphtiaid  wrth  y 
gwendid  a'r  lhvfrdra  y  cyfcirir  ato  yn  adnod  y  testyn. 
"  J///a  ffy  wrth  gerydd  z/«."  Mil  yn  ffoi,  ac  un  yn  er- 
lid — dyna  hyfrdra  a  gwcndid. 

Ac  nid  oes  ond  i^echod  yn  unig  a  allasai  gynyrchu  y 
fath  wendid.  "  Pa  fodd  yr  ymhdiai  un  fil,  ac  y  gyrai 
dau  ddcngmil  i  ffoi,  onid  am  wcrthu  o'u  craig  hwynt,  a 
chau  o'r  Arglwydd  arnynt."  Pa  fodd?  Mae  y  fath 
wendid  yn  lioUol  anesl)oniad\vy  ond  yn  ngolcu  pygddu 
pcchod.     "Milaffywrth  gerydd  un,"     Mil   yn  ffoi,  a 


YR   HWYLBREN.  27 

dim  ond  un  yn  erlid,  a'r  un  hwnw  ddim  yn  filwr  dan  ei 
arfau.  "  Mil  a  ffy  wrth  gerydd  un,"  a'r  un  hwnw  yn 
gwneyd  dini  ond  siarad.  Mac  un  dyn  Duw  yn  gryfach 
na  mil  o  ddynion  a  l)uw  wedi  eu  gadacl.  Yr  ocdd  un 
Luther  yn  gryfach  na  llon'd  cyfandir  o  Ciardinahaid, 
Esgobion,  ac  offciriaid  didduw.  "  Wrth  gerydd  pump 
y  ffowch."  Mae  cymdeithas  o  bump,  o  bobl  yr  Arg- 
Iwydd,  yn  mcddu  digon  o  nerth  i  ddarostwng  y  byd. 
Dylanwad  amlwg  cyntaf  pechod  ar  ddyn  )dyw  ei  wan- 
hau. 

Yr  ail  ddylanwad  ar  ddyn  ydyw  gwneyd  dyn  yn  ddi- 
werth.  "  Hyd  oni  'ch  gadawcr  megis  hwylbrcn  ar  ben 
mynydd."  I  ba  beth  y  mae  yr  hwylbren  da  ar  ben 
mynydd?  Nid  ydyw  dda  i  ddim.  \n  y  mor  y  mae  lle 
yr  hwylbren.  A  pho  uwchaf  i'r  mynydd  y  mae  yn  myn- 
ed,  pellaf  yn  y  byd  o'i  Ue  y  mae  yn  myned.  Felly  hefyd 
y  mae  dyn  wrth  ymwneyd  â  phechod  ;  po  bellaf  y  mae 
yn  myned  yn  mlacn  yn  ei  ffyrdd  drygionus,  pellaf  yn  y 
byd  y  mae  yn  m)ncd  oddiwrth  amcan  ei  greadigaeth, 
"i'm  gogoniant  fy  hun  ycreais  ef,"  "hyd  oni  'ch  gadaw- 
er  fcl  hwylbren  ar  ben  mynydd." 

Dylanwad  ncsaf  pcchod  ar  ddyn  yw  ei  wneyd  yn  warth, 
"fel  baner  ar  fryn."  I  beth  mae  y  faner  da?  Er  mwyn 
i  bawb  ei  gwelcd.  I  l)a  beth  y  mae  ambell  ddyn  annuw- 
iol  iawn  yn  cacl  ci  oddef  mewn  cymydogacth  ?  Bancr 
ydyw  wedi  ei  osod  ar  fryn  rhyw  anwiredd  i  beri  i  chwi- 
thau  beidio  myncd  yn  agos  at  y  graig  yna  rhag  myned 
yn  ddrylliau. 

Dyma  onide  fel  y  byddwn  yn  cynghori  y  plant,  peid- 
iwch  a  myned  yn  agos  i'r  diodydd  meddwol,  edrychwch 
ar  y  dyn  mcddw  sydd  wcdi  ei  osod  ar  ben  bryn  meddw- 


28  YR   HWYLBREN. 

dod  yn  destyn  estyn  bys  ac  yn  rhybudd  i  bawb,  wrth 
fyned  heibio,  i  beidio  myned  yn  agos  i'r  graig  yna. 
Peidiwch  a  bod  yn  anonest  ac  anmhur,  edrychwch 
ddiwedd  hwn  a  hwn  a  hon  a  hon.  Baner  ar  fryn  yn 
cael  eu  hysgwyd  gan  bob  awel  o  demtasiwn  ydyw  rhai 
cymeriadau  mewn  cymydogaeth.  Dyma  y  tri  gris  i 
bydew  dinystr,  Clwendid,  Gwaeledd,  Gwarth.  Y  rhai 
hyn  yw  effeithiau  pechod  ar  ddyn  yn  y  byd  hwn. 

Y  pechod  neillduol  y  cyfeirir  ato  yn  yr  adnod  hon 
ydyw  gwrthod  gwrando  ar  genadwri  yr  Arglwydd  trwy  y 
prophwyd  at  y  genedl.  Dangosir  yn  rymus  y  dylanwad 
niweidiol  sydd  gan  wrthodiad  yr  efengyl  ar  ddyn,  ac  y 
mae  yr  adnod  yn  binacl  cyfres  o  adnodau  sydd  yn  dangos 
pwysigrwydd  cenadwri  yr  efengyl.  Ymddengys  yn  rhy- 
fedd,  feallai,  i  ry wrai  mai  effeithiau  gwrthodiad  yr  efengyl 
ar  ddyn  yn  y  byd  hwn  ydyw  yr  olaf  a'r  pwysicaf  o'r 
pethau  sydd  yn  dangos  pwysigrwydd  cenadwri  yr  efeng- 
yl.  Ond  pan  gofir  mai  gwella  ac  adferu  dyn  o  ran  ei 
gyflwr  a'i  natur  i'w  sefyllfa  sanctaidd  a  pherfíaith  fel  yr 
oedd  yn  y  dechreuad  ydyw  amcan  yr  efengyl,  mae'n  ynv 
ddangos  yn  hoUol  naturiol  mai  dinystr  natur  dyn  gan 
bechod  ydyw  ei  ddrygioni  penaf 

Ni  raid  i  ni  aros  nes  myned  i'r  byd  arall  i  gael  gweled 
effeithiau  pechod,  ond  gwehr  hwy  mewn  modd  amhvg  a 
difrifol  yn  y  byd  hwn ;  ac  ar  lawer  cyfrif,  cffcithiau  pechod 
ar  gyfansoddiad  dyn,  yn  y  byd  hwn,  ydynt  y  rhai  mwyaf 
niweidiol.  Golwg  ddifrifol  ydyw  gweled  y  llong  gadarn 
wedi  rhedeg  i'r  lan,  yn  cacl  ei  dryllio  a'i  chludo  ymaith 
yn  ddarnau.  Ond  yr  adeg  fwyaf  difrifol  yn  ei  hanes 
oedd  pan  ddyrysodd  ei  chwmpawd  yn  nghanol  yr 
ystorm.     Dyna  y  peth  mwyaf  dinystriol  yn  ci  hanes. 


Vr  hẃyLbrèN.  ^9 

Ddynion  ieuainc,  mae  arnaf  ofn  fod  y  peth  mwyaf  dinystr- 
iol ag y gellwch  ddychmygu  am.dano  wedi cymeryd lle  yn 
eich  hanes  chwithau  eisoes.  Mac  yr  egwyddorion  a 
roddwyd  ynoch  yn  eich  cartrefi,  mae  arnaf  ofn,  yn  dech- 
reu  crwydro  ac  ansefydlogi  yn  eich  meddwl,  Nid  oes 
genych  gymaint  meddwl  o'r  seiat  a  chynt.  Nid  oes 
arnoch  gymaint  o  ofn  digio  Duw  a'r  adeg  aeth  heibio. 
Mae  arnaf  ofn  mai  y  peth  cyntaf  a  glywir  am  rai  o  hon- 
och  fydd  eich  bod  wedi  eich  drylHo  ar  greigiau  dinystr. 
Pan  aethoch  i'r  dafarn  yn  lle  myn'd  i'r  seiat,  dyna  lle  y 
dechreuodd  eich  dinystr,  dyna  anffawd  fawr  eich  oes. 
"Mil  a  ífy  wrth  gerydd  un,  ac  wrth  gerydd  pump  y 
ffowch." 

Mae  hanes  amryw  ydych  chwi  yn  adnabod  yn  brawf 
diymwad  i  ni  o  wirionedd  yr  adnod  hon.  Yn  ol  yr 
adnod,  dylanwad  cyntaf  pechod  ar  ddyn  ydy w  ei  wanhau, 
"Mil  a  ffy  wrth  gerydd  un."  Fe  fu  y  dyn  yn  gallu  cadw 
dyledswydd  yn  gyson  yn  ei  deulu,  ond  fedr  ef  ddim 
gwneyd  hyny  yn  awr.  Paham?  Y  mae  ymarfer  a  rhy w 
bechod  wedi  ei  wanhau.  I3u  adeg  pan  y  gallai  gymeryd 
rhan  yn  y  moddion  cyhoeddus,  ond  gwrthoda  bob  amser 
yn  awr.  Paham?  Am,  )n  fwy  na  thebyg,  fod  rhyw 
bechod  y  gwyr  efe  am  dano  yn  bwyta  ei  nerth,  "Mil  a 
ffy  wrth  gerydd  un."  Fe  fu  yn  gallu  pasio  y  demtasiwn 
heb  ofni  syrthio  dan  ei  thraed.  Ond  yn  awr  y  mae  enw 
ei  hoff  bechod  yn  diffrwytho  ei  hoU  allu  moesol  i  wrth- 
sefyll.  Ymarfer  â  phechod  yn  gwanhau.  Bu  unwaith 
yn  gallu  cynghori  a  cheryddu  a  chymell  eraill  i  bob 
rhinwedd,  ond  y  mae  yn  ofni  agor  ei  enau  yn  awr. 
Paham?  Y  mae  pechod  wcdi  ei  wanhau.  "Mil  a  ffy 
wrth  gerydd  un." 


3Ò  VR    HWY1,BREÌV. 

Yr  ail  ddylanwad  sydd  gan  bechod  ar  ddyn  ydyw,  ei 
wneyd  yn  ddiwerth,  "fel  hwylbren  ar  ben  mynydd."  Fe 
fu  adeg  pan  na  clhd  gwneyd  heb  y  dyn  yn  yr  Ysgol 
Sabbothol,  ond  y  mae  pobpeth  yn  awr  yn  niyned  yn 
mlaen  hebddo  ef,  "hyd  oni'ch  gadawer  fel  hwylbren  ar 
ben  mynydd."  Y  mae  trwy  bechod  wedi  myned  yn 
ddiwerth  iddo  ei  hun,  yn  ddiwerth  i'w  deuhi,  ac  i'w  gy- 
mydogaeth,  "hyd  oni'ch  gadawer  fel  hwylbren  ar  ben 
mynydd." 

Mae  y  genedl  yn  yr  adnod  hon  wedi  cael  yr  hyn  y  bu 
Uawer  dyn  ieuanc  yn  hiraethu  am  dano,  "hyd  oni'ch 
gadawer."  Feallai  fod  yma  rai  wedi  cyrhaedd  y  gris 
hwn  ar  ddisgynfa  chnystr,  "hyd  oni'ch  gadawer."  Fe 
fu  adeg  pan  na  chaet  ddim  d'od  adref  yn  feddw  na 
byddai  arnat  ofn  gw)ncl)u  dy  rieni;  ond  yn  awr  yr  wyt 
yn  gr.;ki  edrych  yn  eu  gwyneb  heb  gywilyddio,  ac  y 
maent  hwythau  wedi  cyncfino  edrych  ar  dy  ynfydrwydd 
dithau,  ac  mewn  aìiobaith  y  macnt  wech  tewi  wrthyt, 
"hyd  oni'ch  gadawer."  O,  sefyllfa  unig  a  thorcalonus! 
dyn  yn  cael  ei  adael  i  rodio  yn  ei  ffyrdd  drygionus  heb 
neb  yn  gofyn  i  ba  le  yr  iii  di,  "hyd  oni'ch  gadawer." 
Ti  fuost  yn  teimlo  yn  ddohirus,  oni  do,  fod  pobl  y  seiat 
yn  siarad  am  danat  ti  l)yth  a  hefyd,  ])an  oedd  rhai  eraill 
llawn  gwaeth  yn  cael  llonydd.  Ond  nid  oes  neb  yn 
nicddwl  gofyn  i  ti  heddyw  pa'm  \r  wjt  yn  gwneyd  hyn, 
ncu  yn  gwrthod  gwneyd  y  liall.  Yr  wyt  wedi  dy  adael 
i  bydru  yn  dy  bechod  "fel  hwylbren  ar  ben  mynydd." 

Fcallai  fod  rhai  o  honoch  wcdi  cychwyn  ar  Iwj'brau 
dinystr  cr  mwyn  osgoi  yr  helbulon  a'r  tywydd  garw  sydd 
yn  cyfarfüd  y  Cristion.  Ond  cofiwch,  gyfeillion,  fod  yr 
hwylhren  ar  bcn  mynydd  mor  agored  i'r  ystorm  ag  ydyw 


VR    HWYLJîREN.  31 

yr  hwylbren  ar  y  môr.  Os  wyt  ti  wedi  osgoi  yr  ystorm- 
ydd  sydd  yn  cyfarfod  y  Cristion,  cofia  fod  rhai  mwy  yn 
dy  aros  ar  gopa  y  mynydd.  Beth  y  mae  y  dyn  ieuanc 
yn  wneyd  wrth  gymeryd  enw  Duw  yn  ofer?  Cario  yr 
hwylbren  i  gopa  y  mynydd  ag  y  mae  Duw  yn  gwlawio 
tân  a  brwmstan  ar  ei  ben.  lieth  y  mae  y  dyn  yn  wneyd 
wrth  halogi  y  Sabbathau?  Codi  yrhwylbren  i  ddal  holl 
rym  corwynt  ei  hdiowgrwydd  Ef  IJeth  y  mae  y  dyn 
yn  wneyd  wrth  l^arhau  i  wrthod  yr  lesu?  Lledu  yr 
hwyliau  i  ddal  poethwynt  ystormus  digofíiint  Duw.  Mae 
gwyntoedd  croesion  ac  ystorm)'dd  geirwon  yn  cyfarfod 
y  Cristion  ar  gefnfor  bywyd,  ond  y  mae  y  cwbl  yn  ei 
guro  ef  yn  nes  i'r  hafan  ddymunol.  Ond  nid  oes  gan 
yr  hwylbren  ar  ben  mynydd  unrhyw  obaith  ond  aros 
dan  bwysau  y  gwynt  yn  dragywydd,  "Hyd  oni'ch  gad- 
awer  fel  hwylbren  ar  ben  mynydd." 

Ond  y  dylanwad  nesaf  sydd  gan  bechod  ar  ddyn  ydyw 
ei  wneyd  yn  wawd  "fel  baner  ar  fryn."  Aoes  yma  ryw- 
rai  yn  destyn  estyn  bys?  "Fel  y  faner  ar  y  bryn  yn  can- 
lyn  pob  awel."  Pa  fifordd  bynag  y  bydd  awelon  temtas- 
iwn  yn  chwythu,  mae  y  neb  sydd  fel  y  faner  ar  y  bryn 
yn  cael  e'u  hysgwyd  ganddynt. 

Ar  ba  un  o'r  grisiau.  hyn  ymaeein  troed,  bobl  anwyl? 
Ai  dechreu  gwanhau  gyda'r  dyledswyddau  crefyddol  yr 
ydym,  ynte  a  ydym  wedi  dechreu  dringo  mynydd  annefn- 
yddioldeb?  (îoljeithiaf  nad  oes  yma  neb,  oblegid  ei 
bechod,  wedi  myned  yn  warth  i'r  gymydogaeth.  Ond 
pa  le  bynag  yr  ydych,  y  mae  yr  adnod  nesaf  o'r  testyn  yn 
dechreu  yn  ardderchog.  Pe  buasai  yr  adnod  yn  dechreu 
felly  "er  hyny,"  fe  fuasai  yn  dechreu  yn  dda.  Er  ein 
bod  wedi  myned  yn  wan,  ac  yn  ddi-ddefnydd,  ac  yn 


^i  VR    HWYLBREN. 

wawd  i'r  gymydogaeth,  "er  hyny,"  y  mae  gobaith  i  ni  eto. 
Ond  y  mae  yr  adnod  yn  dechreu  yn  well  na  fel  yna, 
"Am  hyny,"  "  Am  hyny  a  ni  eto  yn  weiniaid,  Crist  a  fu 
farw  mewn  pryd  dros  yr  annuwiol."  Nid  cr  ein  bod  yn 
weiniaid  ond  am  ein  bod  yn  weiniaid,  "  Ni  ddaethum  i 
alw  rhai  cyfiawn  ond  pechaduriaid  i  edifeirwch."  A 
ydych  wedi  myned  yn  wan  i  gyflawni  eich  dyledswyddau 
crefyddol  ?  "  Am  hyny  y  dysgwyl  yr  Arghvydd  i  dru- 
garhau  wrthych."  A  wyt  ti  yn  teimlo  dy  hun  yn  rhy 
wan  i  allu  gorchfygu  dy  demtasiynp.u?  "Am  hyny  " 
mae  hwn  yn  dysgwyl  yn  barhaus  am  gael  rhoi  nerth  yn 
dy  fraich  i  daro  dy  elyn.  Os  ydyw  dy  fraich  wedi  gwywo 
gall  hwn  ei  gwneyd  fel  braich  Samson,  "  yr  hwn  a  hollt- 
odd  lew  fel  yr  holltid  myn,  ac  nid  oedd  dim  yn  ei  law." 
Mae  yn  disgwyl  i  tithau  ofyn  am  ncrth  i  hollti  y  llewod 
sydd  yn  cau  ar  dy  hvybrau.  Ni  buasai  Samson  yn  gallu 
gwneyd  hcb  i  Ysbryd  yr  Arglwydd  ddod  arno,  a  gelli 
dithau  wneyd  pethau  tebyg  dan  ddylanwad  yr  un  Ysbryd, 
"  Am  hyny  y  dysgwyl  yr  Arghvyddi  drugarhau  wrthych." 
A  wyt  ti  yn  teimlo  yn  rhy  wan  i  aros  yn  y  seiat  hcno  ? 
Mae  hwn  wrth  dy  ymyl  yn  disgwyl  am  gyfle  i  dy  nerthu, 
"Am  hyny  y  disgwyl  yr  Arglwydd  i  drugarhau  wrthych." 
A  ydych  am  siomi  ]3uw  unwaith  yn  rliagor  trwy  wrthod 
rhoi  cyfle  iddo  i  drugarhau  wrthych  ?  Ond  feallai  fod 
yma  rai  wedi  myncd  fcl  hwylbren  ar  ben  mynydd  wedi 
eich  gadael  gan  bawb.  Yr  wyt  yn  teimlo  dy  fod  wedi 
myned  yn  rhy  uchel  iV  mynydd,  i  allu  dod  i  lawr  dy 
hunan.  Yr  wyf  yn  cofio  unwaith  i  mi  ac  un  arall,  golh 
y  llwybr  wrth  ddringo  trwy  ddanedd  rhyw  graig  yn  ymyl 
fy  nghartref,  ac  wedi  myned  ychydig  i'r  danedd,  yr  oedd 
yn  anmhosibl  dod  i  lawr.  Yr  oedd  dyfnder  obry  islaw 
i  ni,  nid  oedd  gcnym  ond  ymgripio  goreu  gallcm  tuag  i 


Vr    HWYLBREk.  3^ 

fyny.  Feallai  fod  rhywrai  ar  ddanedd  craig  annuwioldeb 
yn  teimlo  mai  anmhosibl  yw  dod  ynol  i'rfan  lle  y  cych- 
wynasoch,  ac  mai  gwaith  caled  yw  myned  yn  eich  blaen 
hefyd.  Yr  ydwyf  fi,  ebai'r  dyn,  ar  gopa  mynydd  anghred- 
iniaeth,  ac  y  mae  dod  i  lawr  i'r  gwastadedd  brâs  y  cych- 
wynais  o  hono  allan  o'r  cwestiwn  heb  help.  Mae  y 
graig  yr  wyt  ti  arni  mor  serth  na  fedr  neb  ond  Duw 
ddod  atat.  Ond  fe  ddaw  atat  i  ganol  yr  oerni  a'r  per- 
ygl  i  gyd  cyn  y  cei  fod  heb  drugaredd.  Os  wyt  yn 
nancdd  y  graig,  fe  frysia  hwn  atat  fel  iwrch  neu  hydd  ar 
fynydd  y  per-lysiau.  Os  wyt  ar  gopa  y  mynydd,  "  Am 
hyny,"  mae  y  prophwyd  yn  gofalu  dweyd  ie,  "/e,  am 
hyny  )t  ymddyrchaif ;"  fe  ddaw  i  Ijen  y  mynydd  atat  cyn 
y  cei  füd  hcb  dosturi,  "îe,  am  hyny  yr  ymddyrchaif  i 
dosturio  wrtliych,"  fe  ddaw  i  ganol  y  caledwch  a'r  oerni 
i  dosturio  wrtli  bechadur,  "Am  hyny  yr  ymddyrchaif  i 
düsturio  wrtliych." 

Ond  fcal'.ai  fod  rliywrai  pellach  na  hyny  ar  ffordddin- 
ystr,  feallai  eich  bod  yn  wawd i'ch c)mydogion,  mae yma 
ddarn  o'r  adnod  ar  eich  cyfer  chwithau,  "Canys  Duw 
cyfiawnder  yw  yr  Arghvydd."  Beth  bynag  ydyw  eich 
gwarth,  mae  cyfiawnder  Duw  yn  ddigon  trwchus  a  hardd 
i'w  guddio. 

"O  gyfiawnder  pur  tragwyddol, 

O  gyfiawnder  maith  di-drai, 
Rhaid  i'm  henaid  noeth  newynllyd, 

(iael  yn  fuan  dy  fwynhau  ; 
Rho  dy  wisg  ddisglaerwen  oleu, 

Cuddia'm  noethni  hyd  y  llawr, 
Fel  nad  ofnwyf  mwy  ymddangos, 

Byth  o  flaen  dy  orsedd  fawr." 


34  Yk    HWYLBftËN*. 

"  Gwyn  eu  byd  y  rhai  oU  a  ddysgwyliant  wrtho." 
Disgwyl  wrth  Dduw,  dyma  yr  unig  ffordd  i  bechadur 
gael  buddugohaeth.  Rhodded  yr  Yspryd  ffydd  i  ni  oU 
i  ddysgwyl  wrth  Dduw,  "  (jW)'n  eu  byd  y  rhai  oU  a  ddys- 
gwyliant  wrtho." 


n^ 


DINAS      DUW, 

neu 

Dair  Pregeth 
AR  V  Seithfed  Sai.m  a  Phedwar  Ugain, 

yn  cynwys  eglurhad  ar 
OCHR     DUW     I     DREFN     CADW. 


37 

GOGONIANT     DINAS     DUW. 

"Ei  sail  sydd  ar  y  mynyddoedd  sanctaidd.  Yr  Arglwydd 
a  gâr  byrth  Seion  yn  fwy  na  holl  breswylfeydd  Jacob. 
Gogoneddus  bethau  a  ddy wedir  am  danat  ti,  O  ddinas 
Duw.     Selah." — Salm  lxxxvii.  i — 3. 

^Ỳ  MAE  y  Sahn  hon  yn  cael  ei  galw  yn  Salm  neu 
■*■  Gân  meibion  Corah.  Nid  yw  yn  hawdd  pender- 
fynu  beth  a  feddyhr  wrth  y  teitl  hwn  sydd  wrth  amryw 
o'r  Salmau.  Mae  rhai  yn  tybio  fod  y  teitl  yn  cyfeirio 
at  gyfansoddwyr  y  Salmau,  ond  tybia  eraill,  feallai  gyda 
mwy  o  briodoldeb,  fod  y  teitl  yn  cyfeirio  at  y  dosbarth 
hwnw  o  gerddorion  yr  oedd  y  Salmau  hyn  yn  cael  eu 
cyflwyno  iddynt  i'w  canu  yn  ngwasanaeth  y  deml,  heb 
fod  yn  annhebyg  i'r  dull  y  cyflwynir  anthemau  i  gerdd- 
orion  enwog  yn  y  dyddiau  presenol.  Ac  y  mae  yn  ym- 
ddangos  hefyd  fod  y  syniad  hwn  yn  meddwl  y  cyfieith- 
wyr  pan  yn  cyfieithu,  oblegid  ar  ymyl  y  ddalen  ceir 
Salm  neu  Gân  /  feibion  Corah. 

"Ei  sail  sydd  ar  y  mynyddoedd  sanctaidd."  Oddiwrth 
y  cyfieithiad  Cymraeg  mae  y  gair  ei  yn  amwys.  Nis 
gelhr  penderfynu  pa  un  ai  yr  eglwys  ynte  yr  Arghvydd  a 
feddyhr.  Yr  esboniad  cyffredin  yw  fod  «  yn  cyfeirio  at 
yr  eglwys,  ac  y  mae  hyn  yn  cytuno  yn  well  â  rhediad  y 
Salm  na'r  cyfieithiad  Seisnig  sydd  yn  ei  gymeryd  i  gyf- 
eirio  at  yr  Arglwydd,  ac  yn  ei  gyfieithu  yn  Ais. 

"Ei  sail  sydd  ar  y  mynyddoedd."  Fol  y  mae  y  Jeru- 
salem  naturiol  wedi  ei  hadeiladu  ar  dri  neu  beclwar  o 
fynyddoedd,  felly  hefyd  y  mae  y  Jerusalem  ysbrydol.  Y 
mae  wedi  ei  hadeiladu  ar  gariad  Duw,  ar  berson  Crist, 
yn  yr  hyn  ydyw  ac  yn  yr  hyn  a  wnaeth.     Ond  posibl 


38  GOGONIANT  DINAS  DUW. 

nad  yw  y  Salmydd  yn  cyfeirio  at  nifer  penodol  o  fynydd- 
aedd  fel  yna,  ond  mai  y  drychfeddwl  a  gyfleir  yn  y 
geiriau  ydyw  y  drychfeddwl  o  gadernid.  Yr  ydych  yn 
gwyl)od  mai  dau  fath  o  allu,  dau  fath  o  gryfder  sydd,  sef 
gallu  goddefol  a  gallu  gweithredol,  galhi  i  wneyd  a  gallu 
i  ddal.  Tybiwch  am  allu  y  peiriant,  gallu  i  wneyd  ydyw 
ei  allu  ef,  fe  all  godi  neu  dynu  tunelli,  ond  tafler  careg 
fechan  ar  un  o  ranau  gweiniaid  y  peiriant,  y  mae  ei  nerth 
yn  cael  ei  ddinystrio  yn  y  fan — gallu  i  wneyd  ydyw  ei 
allu  ef.  Ond  am  allu  y  mynydd,  y  mae  yn  hollol  wrth- 
gyferbyniol,  nis  gall  godi  y  gareg  fach,  ond  pe  geUid 
gosod  mynydd  arall  arno,  gallai  ei  ddal — gallu  i  ddal 
ydyw  gallu  y  mynydd.  Am  y  gallu  hwn  y  sonia  y 
Salmydd  yma.  I)uw  yn  sylfaen  i'w  eghvys.  Panymae 
mae  y  gwr  doeth  yn  myned  i  adeiladu  ty,  y  mae  yn 
chwiHo  am  sylfaen  dda.  Felly  hefyd  pan  ymae  yrunig 
ddoeth  Dduw  yn  myned  i  adeiladu  dinas,  mae  yn  chwiho 
am  sylfaen  dda,  ac  fe  gafodd  hono  ynddo  ei  hun,  ac  yn 
bresenol  mae  yna  ddinas  wedi  ci  hadeiladu,  "saer  ac 
adeiladydd  yr  hon  yw  I)uw." 

" Ei  sail  sydd  ar  y  mynyddoedd  sanctaidd"  hefyd.  Mae 
hyn  yn  awgrymu  fod  ein  hoU  ymwneyd  a  chrefydd  i 
darddu  oddiar  ddybenion  cywir  ac  amcanion  teihvng. 

"  Yr  Arghvydd  a  gâr  byrih  Seion  yn  fwy  na  holl  hresivyl- 
feydd  Jacol',"  hyny  yw,  efe  a  gâr  byrth  Seion  yn  fwy;  o'r 
ddau  y  mae  yn  caru  pyrth  Seion  yn  fwy.  Yn  ol  y  dar- 
lleniad  hwn,  chwi  wehvch  mai  cariad  ailraddol  ydyw 
cariad  l)uw  at  byrth  Seion.  Y  mae  yn  caru  pyrth  Scion 
yn  fwy  na  holl  i>resuyl/eydd  Jacoù,  er  nad  oes  ganddo 
fawr  gariad  at  y  naill  na'r  llall,  ond  o'r  ddau,  pyrth 
Scion  y  mae  yn  ei  garu  fwyaf.     Mae  y  gair  porth  yn  y 


GOGONIANT  DINAS  DUW.  39 

Beibl  yn  gyfíredin  yn  arwyddo  addoliad,  ac  y  mae  wedi 
dyfod  i  arwyddo  hyny  oddiwrth  ddull  gwneuthuriad  yr 
hen  demlau,  y  tabernacl  yn  yr  aniahvch,  y  deml  yn  Jeru- 
salem,  yn  gystal  a'r  oU  o'r  hen  demlau  paganaidd.  Yr 
oedd  yr  oU,  o'r  bron,  o'r  hen  demlau  yn  cael  eu  gwneyd 
gydag  amcan  gwahanol  i'r  temlau  presenol.  Yr  hyn 
oedd  yn  caei  y  syhv  mwyaf  yn  ngwneuthuriad  yr  hen 
demlau  oedd  y  Duw  yr  oedd  y  deml  i  gael  ei  chysegru 
iddo.  Ond  yr  hyn  sydd  yn  cael  y  syhv  penaf  yn  y 
dyddiau  presenol  ydyw  cyfleustra  yr  addolwr.  Oddiwrth 
wneuthuriad  yr  hen  demlau  gelHd  casglu  beth  oedd  syn- 
iad  yr  addolwyr  am  urddas  a  mawredd  Duw  y  deml,  ond 
y  cwbl  eUir  gasglu  oddiwrth  wneuthuriad  y  temlau  pres- 
enol  ydyw  syniad  yr  addohvyr  am  eu  cyfleustra  eu 
hunain. 

Yn  yr  hen  amser  nid  oedd  y  bobl  yn  cael  myned  i 
mewn  i'r  hyn  a  ehvid  yn  l)riodol  y  deml,  yr  oedd  yn 
rhaid  iddynt  foddloni  ar  fod  yn  y  pyrth,  neu  y  cynteddau 
a  adeiladid  o  amgylch  y  deml.  Yr  offeiriades  yn  unig 
oedd  yn  cael  myned  at  y  fìynon  sanctaidd  yn  Delphi,  )r 
ofleiriad  oedd  yn  cacl  myned  i  mewn  i'r  cyssegr  yn  y 
tabcrnacl  a'r  deml,  yr  archoffciriaid  yn  unigoeddyn  cael 
myned  i  mewn  i'r  cysegr  sancteiddiolaf.  Felly,  gan  mai 
yn  y  pyrth  neu  y  cynteddau  y  byddai  y  bobl  yn  arfer 
addoli,  fe  ddaeth  pyrth  neu  gynteddau  yn  naturiol  i 
arwyddo  addoliad.  A'r  hyn  a  feddylir  wrth  byrth  Seion 
yn  y  lle  hwn  ydyw  y  mawl  hwnw,  neu  yr  addoliad  hwnw 
sydd  yn  aros  Duw  yn  Seion.  Ond  nid  cariad  ailraddol 
ydyw  cariad  Duw  at  addoliad  ei  eglwys.  Ond  y  mae 
y  Salmydd  fel  yn  chwilio  am  flìgiwr  digon  cryf  i  osod 
allan  fawredd  cariad  Duw  at  addoliad  ei  eglwys.     Mae 


4Ö  GOGONIANT  DINAS   DUW. 

fel  yn  dechreu  dweyd  ynddo  ei  hun,  "  Yr  Arglwydd  a  gâr 
byrth  Seion  "  yn  fwy  na'r  môr  a'r  oU  sydd  ynddo ;  mae 
hwn  yn  ffigiwrrhywan,  "  Yr  Arghvydd  a  gâr  byrth  Seion  " 
yn  fwy  na'r  byd  a'i  holl  gyflawnder;  mae  hwn  eto  yn  rhy 
fychan.  Yna  y  mae  yn  codi  yn  uwch  ac  yn  dweyd,  "  Yr 
Arghvydd  a  gâr  byrth  Seion  "  yn  fwy  na'r  bydoedd  a'u 
holl  nifer,  ond  ni  wna  hyn  eto  y  tro.  Yna  y  mae  yn 
esgyn  drachefn  ac  yn  dweyd,  "Yr  Arghvydd  a  gar  byrth 
Seion"  yn  fwy  na'r  angyUon  a'u  holl  hioedd  hwynt,  ond 
y  mae  hyn  eto  yn  rhy  isel.  Wedi  chwilio  pob  man  y 
mae  yn  disgyn  yn  ol  i'r  fan  lle  cychwynodd  ac  yn  dweyd 
mewn  gorfoledd  "Yr  Arghvydd  a  gar  byrth  Seion  yn  fwy 
na  holl  breswylfeydd  Jacob,"  a  chariad  mwy  na  hwn  nid 
oes  gan  neb. 

Mae  yn  caru  preswylfeydd  Jacob,  ond  y  mae  yn  caru 
pyrth  Seion  yn  fwy.  Mae  yn  caru  crefydd  Abraham, 
Isaac,  a  Jacob,  ond  y  mae  yn  caru  addohad  y  deml  yn 
fwy.  Mae  yn  caru  yr  addohad  teuluaidd,  ond  y  mae 
yn  caru  yr  addohad  cyhoeddus  yn  fwy.  A  phan  y  mae 
yr  addoUad  cyhoeddus  a'r  addoUad  teuhiaidd  yn  dyfod 
yn  wrthgyfcrbyniol  i'w  gilydd,  mae'n  rhaid  i'r  Ueiafroddi 
Ue  i'r  mwyaf  Ac  nid  ydyw  fod  dyn  yn  cyflawni  un  yn 
unrhyw  reswm  dros  iddo  beidio  cyflawni  y  UaU.  Obcgyd 
"yr  Arghvydd  a  gar  byrth  Seion  yn  fwy  na  hoU  brcswyl- 
feydd  Jacob." 

"Gogoneddus  bethau  a  ddywedir  amdanatti,  Oddinas 
Duw."  "  Gogoneddus  bethau  "  a  ddywedir  am  danat  ti 
yn  yr  arfaeth.  "  Pan  dramwyais  heibio  i  ti  yn  dy  waed, 
m'  a  ddywedais, "Yn  dy  r.aedbyddfyw,"  bywydynyrar- 
facth.  "  (iügoneddus  bethau  "  hcfyd  a  ddywedir  yn  yr 
addewidion,  "Lluaws  y  camelod  a'th  orchuddiant,  cyf- 


GOGONIANT   DINAS   DUW.  4I 

lym  gamelod  Midianac  Ephah HoU  ddefaid  Cedar 

a  ymgasglant  atat  ti,  hyrddod  Nebaioth  a'th  wasanaeth- 
ant :  hwy  a  ddeuant  i  fyny  yn  gymeradwy  ar  fy  allor,  a 
mi  a  anrhydeddaf  dŷ  fy  ngogoniant,"  Esaiah  lx,  6 — 7. 
Llwyddiant  yn  yr  addewidion. 

Gogoneddus  bethau  a  ddywedir  gan  y  byd  am  yr 
eglwys,  "  Pwy  yw  hon  a  wehr  fel  y  wawr ;  yn  deg  fel  y 
Ueuad;  yn  bur  fel  yr  haul,"  Caniad  Solomon,  vi.  10. 
Ai  tybed,  medd  rhywun,  mai  Uais  y  byd  am  yr  eglwys 
ydyw  yr  adnod  yna  ?  Yr  ydym  yn  barnu  hyny  oddiwrth 
y  rhan  ddiweddaf  o'r  adnod.  Fel  y  mae  y  wawr  yn  y 
boreu  yn  dangos  yr  hyn  y  mae  yr  haul  naturiol  am 
wneyd  i'r  l)yd,  sef  ei  oleuo,  felly  hefyd  y  mae  yr  eglwys 
i  ddangos  yr  hyn  y  mae  Haul  mawr  y  cyfiawnder  am 
wneyd  i'r  byd  ysbrydol.  Pan  y  mae  yr  haul  o'r  golwg 
tu  hwnt  i'r  mynyddoedd,  mae  y  wawr  yn  dweyd  ei  fod 
yn  dyfod,  ac  y  bydd  iddo  ymlid  pob  tywyllwch  yn  fuan. 
Felly,  pan  y  mae  Haul  mawr  y  cyfiawnder  tu  hwnt  i'r 
mynyddoedd  tragwyddol  megys,  y  mae  yr  eglwys  yn 
dweyd  ei  fod  yn  dyfod,  ac  y  bydd  iddo  ymlid  pob  tywyll- 
wch  ac  annuwioldeb  yn  fuan. 

Fel  ymae  y  Ueuad  drachefn  yn  dangostegwchyrhaul, 
felly  hefyd  y  mae  yr  eglwys  i  ddangos  teg\vch  lesu 
Grist.  Y  mae  gogoniant  yr  haul  yn  rhy  fawr, — mae  ei 
ddisgleirdeb  yn  ormod,  nis  gallwn  edrych  ar  ogoniant 
yr  haul  yn  ei  wyneb  ef  ei  hun  mae  yn  rhaid  i  ni  foddloni 
ar  edrych  ar  ei  brydferthwch  yn  ngwyneb  y  Ueuad. 
Felly  hefyd  am  lesu  Grist, — mae  ei  ogoniant  yn  rhy 
fawr,  mae  ei  ddisgleirdeb  yn  rhy  ofnadwy, — nis  gallwn 
edrych  yn  awr  ar  ei  ogoniant  yn  ei  wyneb  ef  ei  hun,  ond 
y  mae  yn  rhaid  i  ni  foddloni  ar  edrych  ar  ei  ogoniant 
megys  mewn  drych  )n  muchedd  yr  eghvys. 

c 


4à  ÜOGÒNÌANT    DINAS    DUVV. 

Ond  nid  yn  unig  y  mae  eisiau  i'r  eglwys  fod  fel  y 
wawr  yn  ei  hathrawiaeth,  fel  y  lleuad  yn  ei  buchedd,  ond 
y  mae  eisiau  i  galon  yr  eghvys  fod  fel  yr  haul  ei  hun, 
"Yn  bur  fel  yr  haul."  A  dyma  yr  unig  beth  perífaith, 
chwi  wehvch,  sydd  yn  y  gydmariaeth, — y  mae  y  wawr  yn 
wir  oleuni,  ond  nid  ydyw  yn  oleuni  mor  fawr  a  goleuni 
haner  dydd.  Felly  hefyd  am  athrawiaeth  yr  eghvys ;  y 
mae  hon  yn  wir  athrawiaeth  yn  bresenol,  ond  nid  ydyw 
wedi  ei  datguddio  i'r  mesur  y'i  datguddir  yn  ngwyneb 
lesu  Grist.  Gelhr  dweyd  am  fuchedd  y  Cristion  ar  y 
ddaear  ei  bod  yn  deg ;  ond  fel  y  lleuad,  y  mae  yna 
frychau  ar  y  goreu.  Ond  am  galon  y  Cristion,  gelhr 
dweyd  ani  y  dyn  newydd  sydd  yn  nghalon  y  dyn  duwiol 
heddyw,  "Ni  all  efe  bechu  am  ei  eni  ef  o  Dduw,  oblegyd 
y  mae  ei  had  ef  yn  aros  ynddo  ef,"  loan  iii.  9.  Ac  ni 
elhr  dweyd  dim  rhagor  am  y  dyn  duwiol  yn  mhen  oes- 
oedd  rif  y  dail,  na  dweyd  "Ni  all  efe  bechu  am  ei  eni  ef 
o  Dduw."    "Yn  bur  fel  yr  haul." 

Ond  dyma  yr  hyn  sydd  yn  profi  mai  llais  y  byd  am 
yr  eghvys  ydyw  yr  adnod,  "  Yn  ofnadwy  fel  llu  banerog." 
I'r  byd  y  mae  yr  eghvys  yn  ofnadwy  fel  llu  banerog,  a'r 
pryd  y  mae  yr  eglwys  yn  ofnadwy  fel  llu  banerog  ydyw, 
pan  y  mae  yr  eglwys  wedi  d'od  i  fyny  â'r  safon  y  mae  y 
byd  wedi  ei  osod  iddi  yn  yr  adnod  hon.  Os  bydd  yr 
eglwys  fel  y  wawr  o  ran  ei  hathrawiaeth,  fel  y  lleuad  o 
ran  ei  buchedd,  fel  yr  haul  o  ran  ei  chalon,  y  mae  hefyd 
yn  ddychryn  ac  yn  arswyd  i  annuwioldeb  y  byd,  ''  fcl  llu 
banerog." 

Gogoneddus  bethau  a  ddywedir  am  yr  eghvys  gan 
angau,  "Pwy  yw  hon  sydd  yn  dyfod  i  fyny  o'r  anialwch, 
ac  yn  pwyso  ar  ei  hanwylyd."  ^'r  unig  syniad  sydd 
genym  ni  am  angau,  chwi  wyddoch,   ydyw  un  hoUol 


GOGONÌANT   DINAS    DUW.  4^ 

wrth-gyferbyniol  i'r  Anwylyd.  A'r  unig  beth  sydd  yn 
gryfach  nag  angau  yw  yr  Anwylyd  neu  cariad,  "  Canys 
cariad  sydd  gryf  fel  angau."  Ac  y  mae  yn  debyg  mai  y 
rheswm  paham  y  mae  angau  yn  gofyn  pwy  yw  hon,  ydyw, 
am  ei  bod  yn  pwyso  ar  ei  Hanwylyd.  Fe  welais  i  lawer 
un  yn  dyfod  i  fyny  o'r  anialwch  o'r  blaen,  ond  ni  chefais 
unrhyw  drafferth  i  fyned  a'  hwy  i  afael  yr  ail  farwolaeth. 
Ond  dyma  un  yn  dyfod  i  fyny  o'r  anialwch,  ac  y  mae  hon 
yn  pwyso  ar  ei  Hanwylyd,  ac  ni  allaf  fyned  yn  agos  i'r 
Anwylyd  i  gymeryd  ymaith  ei  bywyd.  Pwy  yw  hon  ? 
Hono  ydyw,  yr  aeth  yr  Anwylyd  yn  angau  i  ti  o  angau, 
ac  yn  dranc  i'r  bedd  pan  yn  marw  yn  ei  lle.  "Cîogoneddus 
bethau  a  ddywedir  am  danat  ti,  O  ddinas  Duw." 

(îogoneddus  bethau  hefyd  a  ddywedir  gan  yr  angyhon, 
"Pwy  yw  hon  sydd  yn  dyfod  i  fyny  o'r  aniahvch,  megys 
colofnau  mwg,  wedi  ei  pherarogU  â  myrr,  â  thus,  ac  â 
phob  powdr  yr  apothecari  ?"  Mae'n  debyg  mai  enwau 
nefolaidd  ac  ang}'laidd  ar  gystuddiau  a  phrofedigaethau 
y  saint  ar  y  ddaear  ydyw  y  rnyrr,  a  thus,  a  phob  powdr 
yr  apothecari  yn  yr  adnod  hon.  Gan  hyny,  fe  all  y 
Cristion  gymeryd  cysur, — os  ydyw  y  cystuddiau  yn  flin, 
y  profedigaethau  yn  chwerwon,  y  siomedigaethau  yn 
anhawdd  eu  dwyn, — nid  ydyw  y  cyfan  ond  myrr  a  thus 
i'w  berarogU  i  fyned  i  ardd  baradwysaidd  y  drydedd 
nef.  "(iogoneddus  bethau  a  ddywedir  am  danat  ti,  O 
ddinas  Duw." 


^ 


44 

AMDDIFFYN    DINAS    DUW. 

"  Cofiaf  Rahab  a  Babilon  wrth  fy  nghydnabod :  wele 
Philistia,  a  Thyrus,  ynghyd  ag  Ethiopia.  Yno  y  gan- 
wyd  hwn.  Ac  am  Seion  y  dywcdir,  y  gwr  a'r  gwr  a 
anwyd  ynddi,  a'r  Goruchaf  ei  hun  a'i  sicrha  hi." — ■ 
Salm  lxxxvii.  4,  5. 

j^  MAE  y  gair  Rahab  yn  gyffredin  yn  cael  ei  gymeryd 
"*■  i  arw^ddo  yr  Aipht,  a'r  rheswm  a  roddir  paham  y 
mae  Rahab  yn  cael  ei  gymeryd  i  arwyddo  yr  Aipht  yw, 
am  mai  ystyr  y  gair  Rahab  ydyw,  rhywbeth  chwyddedig : 
ac  nid  oes  unrhyw  wlad  yn  fwy  chwyddedig  a  balch  na'r 
Aipht.  Er  ei  bod  heddyw  yn  isaf  o'r  brenhinaethau,  y 
mae  yn  ymffrostio  mwy  yn  henafiaeth  ei  brenhinoedd, 
mawredd  ac  urddas  ei  thywysogion,  nac  odid  un  wlad. 
"Cofiafyr  Aipht  a  Babilon  wrth  fy  nghydnabod,"  nid 
oes  yna  neb  yn  yr  Aipht  yn  bresenol  yn  fy  adnabod;  ni 
fu  yna  yr  un  allor  i  mi  yn  y  wlad  er  pan  ymadawodd 
meibion  Israel  oddiyno;  ni  chyhoeddwyd  fy  enw  yn  y 
tir  er  pan  gyhoeddodd  Moses  fy  ngwas  ef  o  flaen  y  genedl 
wrth  y  Mor  Coch,  ond  er  fy  mod  mor  ddieithr  yn  yr  Aipht 
yn  bresenol,  fel  nad  oes  neì)  yn  fy  adnabod,  byddaf  yn 
llcd  fuan  yn  yr  Aipht  a  Babilon  fel  yn  mhHth  fy  nghyd- 
nabod, — byddaf  yn  edrych  arnynt  ar  restr  fy  nghyfeilHon 
a'm  cydnaì)od,  er  mor  ddieithr  ydwyf  yno  yn  bresenol, — • 
bydd  pawl)  yn  fy  adnabod  yno  ywfiian. 

"  Cofiaf  yr  Aipht  a  Babilon  wrUi  fy  nghydnabod:  wele 
PhiHstia,  a  Thyrus,  ynghyd  ag  Ethiopia.  Yno  y  ganwyd 
hwn."  Yno  y  niae  y  dyn  wedi  ei  eni.  Hrodor  o  IMiiHstia, 
Tyrus,  neu  Ethiopia  ydyw  y  dyn,  yno  y  ganwyd  hwn. 
Ond  fcl  pc  buasai  y  Sahnydd  yn  dweyd,    "Am  Seion  y 


AMDDIFFYN    DÌNAS   DUẂ.  45 

dywedir,  y  gwr  a'r  gwr  a  anwyd  ynddi ;"  er  mai  brodor  o 
Philistia,  Tyrus,  neu  Ethiopia  ydyw  y  dyn,  nid  felly  y 
dywedir  neu  y  siaredir  am  dano  o  hyn  allan,  "  am  Seion 
y  dywedir,  y  gwr  a'r  gwr  a  anwyd  ynddi."  Posibl  mai 
eunuch  o  Ethiopia  ydyw  y  gwr.  Yn  Ethiopia  y  mae  wedi 
ei  eni,  yno  y  mae  wedi  ei  fagu,  y  mae  wcdi  t-i  ddwyn  i 
fyny  yn  ysgohon  Ethiopia,  y  mae  wedi  mynud  i  Jerusalcm 
i  wasanaethu  ei  wlad  fel  Ethiop,  y  mae  yn  myned  adref 
fel  Ethiop,  ond  ar  y  ffordd  adref,  y  mae  yn  credu  yn  yr 
Arghvydd  Icsu  (irist.  Pa  fodd  y  maent  yn  ei  roddi  i 
lawr  ar  lyfrau  y  nefocdd  ?  A  ydynt  yn  ei  roddi  i  lawr 
fel  Ethiop  ?  O  na,  nid  oes  yr  un  Ethiop  yno,  ond  etifedd 
i  Dduw  a  chyd-etifeddion  a  Christ.  Y  mac  yr  hcn  Ijcrth- 
ynas  ocdd  rhyngddo  a  gwlad  ci  encdigacth  wedi  ymgolli 
mewn  perthynas  fwy,  ac  uwch,  sydd  yn  cacl  ci  ffurfio 
rhyngddo  a'r  Eglwys  yn  ei  undcb  a  Christ. 

Ond  gan  fod  Philistia  wedi  ei  difodi  o  fod  yn  genedl, 
Tyrus  wedi  ci  gwncyd  yn  gopj)a  craig,  Ethiopia  nad  ocs 
ond  damcaniacth  pa  le  y  safai,  y  mae  yna  dipyn  o  an- 
hawsdcr  i  ni  fcddwl  am  i'r  gciriau  gael  eu  cyflawni  mewn 
ystyr  lythyrcnol.  Wrth  ddarllcn  yr  adnod  fel  hyn,  "Cof- 
iaf  yr  Aipht  a  l^abilon  wrth  fy  nghydnabod,"  a  meddwl 
fod  yna  ystyr  íìfigyrol  i  fod  i'r  gciriau,  y  uìac  yna  ddau 
ddigwyddiad  mawr  yn  hanes  yr  Eghvys  luddewig  yn  dyfod 
i'r  cof  ar  unwaith,  scf,  caethiwcd  yr  Aipht  a  chacthiwed 
Babilon,  ac  y  mac  y  ddau  ddigwyddiad  hyn  yn  ddangos- 
iad  mcwn  modd  arbcnig  o'r  ddau  gaethiwed  ag  y  mae  a 
fyno  yr  cghvys  yslirydol  a  hwynt  eto.  A'r  hyn  yn  ol  yr 
ystyr  yma,  yr  amcana  y  Sahnydd  gyfeirio  ato,  yn  nrych 
cyfíelybrw)'dd  gwaredigacthau  y  gcnedl,  j-dyw  dangos, 
trwy  ysbryd  proffwydoUaeth,  y  gwaredigaethau  gogonedd- 


46  AMDDIFFYN   DINAS   DUW. 

us  y  mae  yr  eglwys  ysbrydol  i  ddisgwyl  am  danynt. 
Caethiwed  oedd  caethiwcd  yr  Aipht,  yr  oedd  y  bobl  wedi 
myned  yno  nad  oedd  ganddynt  yr  un  help  am  eu  bod 
yno;  yno  yr  ceddynt  wedi  eu  geni,  yno  yr  oeddynt  wedi 
eu  magu,  a'r  unig  ysgol  oeddynt  wedi  gacl  erioed  oedd 
ysgol  i  wncyd  priddfcini,  ac  i  ufuddhau  i'w  meistriaid 
gwaith.  Ond  am  gaethiwed  Babilon  yr  oedd  yr  Arghvydd 
wedi  anfon  prophwyd  ar  ol  prophwyd,  cenad  ar  ol  cenad 
i  ddweyd  wrthynt  os  na  byddai  iddynt  edifarhau,  a  gad- 
ael  cu  ffyrdd  drygionus,  mai  y  canlyniad  fyddai  eu  caeth- 
gludo.  Ond  fc  fynodd  y  bobl  fyned  yno  wedi  y  cwbl. 
Cacthiwed  yr  x\ipht  ydyw  y  caethiwed  hwnw  ag  yr  ydym 
ni  ynddo  i  gyd  wrth  natur, — yr  ydym  i  gyd  wedi  ein  geni 
dan  farn  condemniad.  Y  peth  cyntaf  ydym  wedi  ei 
glywed  yn  cael  ei  gyhoeddi  uwch  ein  penau  erioed  yw, 
ein  bod  yn  euog  a  damniol,  ac  nid  oes  genym  yr  un  help 
am  ein  bod  felly.  Ond  os  bydd  i  Israel  aros  yn  nghaeth- 
iwed  yr  Aipht  pan  y  mae  Duw  yn  cynyg  myned  a  hwy 
allan  â  Uaw  gref  ac  â  braich  estynedig,  fe  fydd  yr  holl 
gyfrifoldeb  o  aros  yn  nhŷ  y  caethiwed  mwy  ar  Israel  eu 
hunain.  Felly  hefyd  os  bydd  i  ninau  aros  yn  nghaeth- 
iwed  pechod  a  marwolaeth,  tra  mae  Duw  yn  cynyg 
myned  a  ni  allan  â  llaw  gref  ac  û  braich  estynedig  yn 
haeddiant  ei  Fab,  fe  fydd  yr  holl  gyfrifoldcb  o  aros  yn  y 
cacthiwed  mwy  arnom  ni. 

Cacthiwed  l'al)ilon  ydyw  y  cacthiwed  hwnw  ag  yr 
oedd  yr  Apostol  ynddo  pan  yn  dywedyd,  "  Yr  hyn  sydd 
gâs  genyf,  hyny  yr  ydwyf  yn  ei  wneuthur,"  neu  fel  y  mae 
lesu  (îrist  yn  dweyd,  "  Pwy  bynag  sydd  yn  gwneuthur 
pechod,  y  mac  efe  yn  was  i  bechod."  Fclly,  mewn  rhyw 
ystyr,  y  mae  y  dyn   duwiol  mewn  caethiwed  tra  ar  y 


AMDDIFFYN   DINAS   DUW.  47 

ddaear,  am  ei  fod  yn  pechu ;  hyny  y\v,  yn  y  cysylltiad 
hwn  yn  ol  yr  Apostol,  nid  yw  yn  feistr  arno  ei  hun, 
Gwaredir  dyn  o  gaethiwed  yr  Aipht  yn  y  cyfiawnhad, 
ond  y  mae  yn  rhaid  aros  yn  nghaethiwed  Babilon  hyd 
oni  cheir  gwaredigaeth  yn  y  sancteiddhad  ac  yn  nydd 
ein  marwolaeth. 

Mae  yma  debygrwydd  hefyd  rhwng  y  ddau  gaethiwed 
wrth  sylwi  ar  hanes  Israel  ynddynt.  Po  fwyaf  yr  oedd 
Israel  yn  aros  yn  nghaethiwed  yr  Aipht,  tynaf  yn  y  byd 
yr  oedd  y  cadwynau  yn  myned ;  po  fwyaf  yr  oedd  Israel 
yn  aros  yn  nghaethiwed  Babilon,  gwanaf  yn  y  byd  y  mae 
y  cadwynau  yn  myned.  Y  Brenin  mwyaf  ardderchog  fu 
yn  Babilon  erioed  oedd  Nebuchodonosor — y  pen  aur, 
yr  hwn  oedd  yno  pan  gaethgludwyd  Israel  yno.  Ar  ol 
hyny  yr  oedd  y  frenhiniaeth  yn  d'od  yn  îs  o  hyd. 

Ond  yr  ydych  yn  cofio  mai  yr  hyn  oedd  Israel  yn  ei 
wneyd  yn  nghaethiwed  yr  Aipht  oedd  adeiladu  dinasoedd 
trysorau  i  Pharaoh,  a'r  trysorau  yr  oedd  ar  Pharaoh  eisiau 
eu  cadw  mewn  gwirionedd  oedd  yr  IsraeUaid  eu  hunain. 
Nid  oedd  yn  debyg  fod  gan  Pharaoh  gymaint  o  aur  ac 
arian  ag  yr  oedd  arno  eisiau  dinasoedd  i'w  cadw.  A 
dyna  oedd  yn  tori  calon  Israel, — po  fwyaf  llwyddianus 
oeddynt  i  gyflawni  eu  tasgau  mai  hwyddiant  ydoedd  i'w 
dal  hwy  yn  gaethach  mewn  caethiwed.  Yr  oedd  pob 
priddfaen  oeddynt  yn  losgi,  pob  priddfaen  oeddynt  yn 
osod  ar  y  mur,  yn  gwneyd  mur  eu  caethiwed  hwy  yn 
gryfach  ac  yn  gadarnach.  Felly  hefyd  y  mae  dyn  wrth 
aros  yn  nghaethiwed  pechod  cyn  y  cyfiawnhad, — po 
fwyaf  y  mae  dyn  yn  aros  yn  nghaethiwed  pechod  cyn  y 
cyfiawnhad,  mae  ei  gaethiwed  ef  yn  myned  yn  barhaus 
yn  uwch  ac  yn  gadarnach.     Pa  beth  y  mae  y  dyn  ieuanc 


48  AMDDIFFYN    DINAS   DU\V. 

yn  ei  wneyd  wrth  gymeryd  enw  Duw  yn  ofer  ?  Rhoddi 
un  briddfaen  eto  ar  fur  ei  gaethiwed.  Pa  beth  mae 
hwnacw  yn  ei  wneyd  wrth  halogi  Sal)bothau  Duw  ?  Mae 
yn  brysur  yn  adeiladu  mur  ei  gaethiwed.  Pa  beth  y  mae 
y  dyn  yn  wneyd  wrth  wrthod  yr  Arghvydd  lesu  Grist  y 
naill  dro  ar  ol  y  llall,  ac  y  mae  am  ei  wrthod  eto  heddyw. 
Y  mae  am  roddi  un  briddfaen  eto  )'n  ychwaneg  ar  fur  ei 
gaethiwed, — y  caethiwed  hwnw  ag  a  fydd  yn  ei  gadw  yn 
gaeth  i  dragwyddoldeb.  Ond  po  fwyaf  )'  mae  dyn  yn 
aros  yn  nghaethiwed  Babilon  wedi  y  cyfiawnhad,  "  Y 
mae  tŷ  Dafydd  yn  m}ned  gryfach  gryfach,  a  thŷ  Saul 
wanach  wanach." 

Yr  oedd  yna  debygrwydd  hefyd  yn  hanes  y  ddau  gaeth- 
iwed,  yn  yr  hyn  oedd  y  waredigaeth  o'r  ddau  gaethiwed 
yn  ei  wneyd.  Cyfnewid  perthynas  yr  oedd  y  waredig- 
aeth  o  gaethiwed  yr  Aipht,  ond  cyfnewid  natur  yr  oedd 
y  waredigaeth  o  gaethiwed  Babilon  ;  neu  yn  hytrach,  yr 
oedd  y  ivaredigaeth  o  gaethiwed  yr  Aipht  yn  cyfnewid 
perthynas,  ond  yr  arosiad  yn  nghaethiwed  Babilon  yn  cyf- 
newid  natur.  Heddyw  y  maent  yn  ddeiliaid  i  Pharaoh,  efe 
yw  eu  brenin,  efe  yw  eu  meddianydd,  ond  yforu  yr 
Arghvydd  yw  eu  Brenin,  ei  weision  ef  ydynt  mewn  ystyr 
dymhorol;  mae  eu  perthynas  a'r  Arghvydd  wedi  newid 
yn  eu  dyfodiad  trwy  y  Mor  Coch  neu  gynt.  Ond  cyf- 
newid  natur  Israel  yroeddcaethiwed  Babilon.  Yroedd 
Israel  wedi  dysgu  addoH  eilunod  yn  nghaethiwed  yr 
Aipht,  ond  anfonodd  Duw  hwy  i  Babilon  i  ddysgu  eu 
hanghofio.  Felly  hefyd  y  mae  y  Cristion ;  y  mae  wedi 
dysgu  addoH  yr  eilunod  yn  nghaethiwed  pechod,  ac  y 
mae  yn  cael  ei  adael,  ar  y  ddaear,  ar  ol  ^  cyfiawnhad,  i 
ddysgu  eu  hanghofio  yn  ei  sar  cteiddhad.  Y  mae  y  cyf- 
iawnhad  fel  cacthiwed  yr  Aipht  yn  cyfnewid  perthynas 


ÀMDDIFFYN    DINAS    DÜW.  49 

dyn  a  Duw.  O'r  blaen  y  mae  dyn  yn  was  i  bechod,  ond 
yn  awr  y  mae  yn  was  i  gyfiawnder.  Ac  fel  nad  oes  gen- 
ym  hanes  i  Israel  byth  fyned  i  addoli  yr  eilunod  ar  ol 
caethiwed  Babilon,  felly  hefyd  fe  ga  y  dyn  duwiol  ber- 
íifaith  waredigaeth  oddiwrth  bcchod  trwy  ei  sancteiddhad, 

Mae  yma  debygrwydd  hef)'d  yn  y  ddau  gaethiwed  wrth 
syhvi  ar  Israel  yn  canu  ar  ol  cael  gwaredigaeth  o'r  ddau. 
Ar  h)d  yr  hen  oruchwyHaeth,  hyd  y  waredigaeth  o gaeth- 
iwed  Babilon,  y  Duw  yr  hwn  a'n  dug  i  fyny  o  gaethiwed 
yr  Aipht,  y  13uw  yr  hwn  a  barthodd  y  môr,  y  Duw  yr 
hwn  a  wnaeth  ei  ryfeddodau  yn  maes  Soan,  oedd  byrdwn 
pob  cân.  Ond  fe  ddywed  Jeremiah,  "  Wele  y  dyddiau 
yn  dyfod,  medd  yr  Arglwydd,  pryd  na  ddywedant  mwy- 
ach,  l)yw  yw  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a  ddug  feibion  Israel 
i  fyny  o  wlad  yr  Aipht,  eithr,  byw  yw  yr  Arglwydd,  yr 
hwn  a  ddug  i  fyny  ac  a  dywysodd  had  ty  Israel  o  dir 
Y  GOGLEDD."  Y  Duw  ýr  hwn  a'n  dug  i  fyny  o  dir  y 
gogledd  oedd  i  fod  yn  destyn  eu  cân  rhagllaw.  Y  mae 
gwaredigaeth  fawr  yr  Aipht  i  ymgolli  mewn  gwaredigaeth 
fwy  o  Babilon.  Felly  hefyd  y  mae  y  dyn  duwiol,  canu 
am  y  cyfiawnhad  y  mae  ar  y  ddaear,  ond  canu  am  y 
sancteiddhad  y  maent  yn  y  nefoedd.  Ni  all  ydyn  duw- 
iol  ganu  am  y  sancteiddhad  tra  ar  y  ddaear.  Mae  yn 
wir  y  gall  ganu  yn  y  rhagolwg  arjael  ei  sancteiddio,  ond 
ni  all  ganu  oddiar  brofiad  ei  fod  n  myned  yn  fwy  sanct- 
aidd.  O  na,  tra  ar  y  ddaear  y  mae  yn  teimlo  ei  hun  yn 
fwy  llygredig,  ac  yn  fwy  halogedi;,'  y  naiU  ddydd  ar  ol  y 
llall.  Ond  am  deimlo  blas  maddeuant,  maddeuant  cyf- 
an  rhad,  fe  all  deimlo  hwnw,  a  chanu  am  dano,  tra  ar  y 
ddaear.  Fe  all  y  dyn  duwiol  tra  ar  y  ddaear  ganu  i'r 
Duw  a  barihodd  y  mór  i  wneyd  ífordd  i'r  gwaredigion 


50  AMDDIFFYN   DINAS   DUW. 

fyned  adref.  Fe  all  ganu  yn  awr  am  y  pren  i  bereiddio 
dyfroedd  Marah,  ac  am  y  manna  ar  ei  daith,  ac  am  y 
dwfr  o'r  graig  i'w  ddisychedu  yn  yr  aniahvch.  Ond  gyda 
gohvg  ar  y  sancteiddhad,  dyma  fel  y  mae  y  dyn  duwiol 
yn  dweyd  tra  ar  y  ddaear:-— 

"  Os  gwehr  fi,  bechadur, 

Ryw  ddydd  ar  ben  fy  nhaith, 

Rhyfeddol  fydd  y  canu, 
A  fiewydd  fydd  yr  iaith." 

Ac  fe  glywodd  loan  y  gân  newydd  yn  cael  ei  chanu,  a 
dyma  fel  y  maent  yn  canu  yr  ochr  draw,  medd  loan,  "Yr 
hwn  a'n  carodd,  ac  a'n  golchodd  yn  ei  waed."  Gweled 
eu  hunain  yr  un  ffurf  a'i  gorff  gogoneddus  ef,  yr  hen 
ddyn  wedi  ei  adael  ar  ol,  y  ddeddf  yn  yr  aelodau  wedi 
eu  gadael  ar  ol,  pob  rhwystr  i  wasanaethu  Duw  wedi  ei 
dynu  ymaith  am  byth,  canu  am  y  sanctciddhad  y  maent 
yno. 

"  Wele  PhiHstia  a  Thyrus  ynghyd  ag  Ethiopia.  Yno 
y  ganwyd  hwn."  Yn  y  rhan  gyntaf  o'r  adnod  yr  ydym 
yn  cael  y  ddwy  waredigaeth  neillduol  trwy  ba  rai  y 
rhoddwyd  y  genedl  mewn  rieddiant  o  wlad  yr  addewid, 
ond  yn  y  rhan  olaf  o'r  adnod,  yr  ydym  yn  cael  tri  gelyn 
arbenig  Israel  pan  wedi  cyrhacdd  gwlad  yr  addewid;  ac 
y  mae  y  tri  gelyn  yma  i  Israel  yn  nodweddiadol  o'r  tri 
gelyn  ag  y  mae  a  fyno  yr  eghvys  ysbrydol  a  liwynt  eto. 

Nid  oes  genym  hanes  fod  IMiihstia  erioed  wedi  bod  ar 
delerau  da  gydag  Israel,  yr  ocddynt  yn  wastad  mewn 
rhyfel  a  gelyniaeth  a'u  gilydd.  Felly  hefyd  nid  oesgenym 
hanes  erioed  fod  uffern  wedi  ])od  ar  delerau  da  gydag 


AMDDIFFYN    DINAS   DUW.  5I 

eglwys  Dduw.  Ond  am  Tyrus,  yr  oedd  Tyrus  yn  was- 
tad  yn  gyfeiUion  mewn  enw,  ond  yn  elynion  mewn  gwir- 
ionedd  i  Israel,  ac  fe  dderbyniodd  Israel  fwy  o  niwed 
wedi  y  cwbl  oddiwrth  Tyrus  nag  oddiwrth  PhiHstia.  A 
pho  nesaf  fyddai  y  cysylltiad  rhwng  Israel  a  Thyrus, 
mwyaf  oU  fyddai  y  niwed  dderbyniai  Israel  oddiwrth 
Tyrus.  Nid  oedd  Israel  yn  arfer  addoH  Dagon,  ac  nid 
oes  genym  ond  prin  grybwylHad,  mewn  ffordd  o  eithaf- 
ion  fod  Israel  erioed  wedi  myned  i  addoH  duwiau  y 
PhiHstiaid.  Ond  am  Asteroth,  duwies  y  Sidoniaid  a 
Thyrus,  duwiau  Tyrus  a  Sidon,  dyma  y  duwiau  oedd  yn 
Uenwi  y  wlad.  A'r  addoHad  a  roddai  Israel  i'r  duwiau 
estronol  hyn  a  brofodd  yn  y  diwedd  yn  Uwyr  ddinystr 
iddynt  fel  gwladwriaeth.  Dinystriwyd  Israel  yn  y  diwedd, 
nid  gan  elyniaeth  PhiHstia  ond  gan  gyfeiUgarwch  Tyrus. 

Tyrus  ydyw  y  byd.  Po  agosaf  fydd  y  cysyHtiad  rhwng 
yr  eglwys  a'r  byd,  mwyaf  oU  fydd  y  niwed  a  dderbynia 
yr  eglwys  oddiwrth  y  byd.  Nid  oes  genym  hanes  fod 
yr  eglwys  erioed  wedi  myned  i  addoH  y  diafol,  ond  os 
bydd  y  cysyUtiad  yn  agos  rhwng  yr  eghvys  a'r  l)yd,  y  mae 
dehvau  y  byd  yn  cael  eu  dwyn  a'u  gosod  ar  ben  pob  bryn 
yn  yr  eglwys.  Y  peth  oedd  yn  nodedig  yn  Ethiopia  oedd 
amlder  ei  meirch  a'i  cherbydau.  Dyna  y  cnawd.  Nid 
ydyw  y  diafol  yn  cael  yr  un  dylanwad  ar  bawb  a'u  gilydd, 
nid  ydyw  y  byd  yn  cael  yr  un  afael  yn  mhawb  a'u  gilydd  ; 
ond  am  y  cnawd,  dyma  elyn  Uiosog  a  chyffredinol,  nis 
gaU  neb  osgoi  ei  ataelion.  A  geUid  tybio  mai  yr  hyn  a 
feddyha  y  Sahiiydd  yn  y  fon  hon  ydyw  rhywbeth  tebyg  i 
hyn,  "Wele  PhiHstia  a  Thyrus  ynghyd  ag  Ethiopia. 
Yno  y  ganwyd  hwn."  Nid  ydwyfyn  gwadu  nadoes  yna 
rai  mawr  a  phwysig  wedi  eu  geni  yn  mhob  un  o'r  Ueoedd 


52  aMddiffyn  dînas  duw. 

yna,  ond  hyn  ydwyf  yn  ei  ddywedyd,  Pwy  bynag  sydd 
wedi  ei  eni  yn  Philistia,  Tyrus,  neu  Ethiopia,  mae  y  gwr 
a'r  gwr  w^di  ei  eni  ar  ei  gyfer  yn  Seion.  "  Am  Seion  y  dy- 
wedir,  y  gwr  a'r  gwr  a  anwyd  ynddi." 

Pwy  sydd  wedi  ei  eni  yn  PhiHstia  ?  Yn  Philistia  y 
mae  y  cawr  wedi  ei  eni,  ond  os  ydyw^  y  cawr  wedi  ei  cni 
yn  Philistia,  y  mae  Dafydd  wedi  ei  eni  ar  ei  gyfer  yn  Seion. 

Pwy  sydd  wedi  ei  eni  yn  Tyrus  ?  Yn  Tyrus  y  mae 
Hiram  gyfoethog  ;  y  maent  mor  gyfoethog  yn  Tyrus  nes 
y  maent  yn  gallu  gwneyd  meinciau  eu  cychod  ag  ifori. 
Ond  os  ydyw  Hiram  gyfoethog  yn  Tyrus,  y  mae  Solomon 
gyfoethocach  yn  Seion,  ac  y  mae  yn  rhaid  i  Hiram  a'i 
hoU  g>'foeth  ddyfod  i  adeiladu  ty  i  dy  frenin  di  Seion. 

Pwy  sydd  gan  Ethiopia  ?  Y  mae  gan  Ethiopia  Zerah 
a'i  fyddin  o  fil  o  filoedd  a  thri  chant  o  gerbydau.  Pwy 
o  hoU  Israel  elHr  roddi  i  sefyll  yn  gyfochrog  a'r  pen-cad- 
fridog  ardderchog  yna?  Ond  os  ydyw  Zerah  ?^x  fyddin 
fawr  }'n  Ethiopia,  y  mae  Asa  a'r  fyddinfach  yn  Seion, 
yr  hwn  yn  nerth  ei  Dduw  a  ỳr  ei  holl  elynion  ar  ffo. 

Ond  pwy  sydd  gan  uffern?  Y  mae  gan  uffern  fel 
PhiHstia  ei  chewri,  ond  y  mae  gan  yr  eglwys  ei  Hiesu.  "I 
hyn  yr  ymddangosodd  Mab  Duw,  fel  y  datodai  weith- 
redoedd  diafol." 

Pwy  sydd  gan  y  byd?  Y  mac  gan  y  l)yd  fel  Tyrusei 
aur,  a'i  arian,  a'i  feinciau  ifori.  Ond  y  mac  gan  yr  eglwys 
ei  Hiesu.  A  glywch  chwi  Ef  yn  dweyd,  yr  adeg  fwyaf 
anhebyg  y  buasem  yn  disgwyl  cael  y  geiriau  oddi  ar  ei 
enau,  Yr  wyf  lieno  wedi  fy  ngwerthu  am  ddcg  ar  hugain 
o  ddarnau  o  arian  y  byd ;  ond  er  mai  dyma  hyny  allai  y 
byd  roddi  yn  bris  am  yr  anmhrisiadwy,  y  mae  genyf  or- 


AMDDIFFYN   DINAS   DUW.  53 

foledd  concweriwr  yn  fy  nghalon,  a  gorfoledd  concwer- 
wyr  i'w  roddi  yn  eich  calon  chwithau.  "  Y  pethau  hyn 
a  ddywedais,  fel  y  caífech  dangnefedd  ynof.  Yn  y  byd^ 
gorthrymder  a  gewch  ;  eithr  cymerwch  cysur,  myfi  a  orch- 
fygais  y  byd. 

Beth  sydd  gan  y  cnawd?  Y  mae  gan  y  cnawd  ei 
wyniau  a'i  drachwantau,  ond  y  mae  gan  yr  eglwys  ei 
Hiesu.  "  Yr  hwn,  am  hechod,  a  gondemniodd  bechod 
yn  y  cnawd." 

Ond  yn  mha  le  y  mae  dirgelwch  cryfder  yr  cglwys  wedi 
y  cwbl.  "  A'r  Goruchaf  ei  hun  a'i  sicrha  hi."  Edrych- 
wch  ar  PhiHstia  yn  myned  i  faes  y  gwaed.  Gofynwch 
iddynt,  Pa  le  mae  eich  ymddiried  am  y  fuddugoHaeth  ? 
Atebant  yn  unllais,  Onid  ydych  yn  gweled  ein  Cawr  ? 
Ond  pa  le  mae  gobaith  Phihstia  heddyw  ?  Y  mae  wedi 
pydru  yn  medd  y  cawr.  Ond  pa  le  y  mae  gol)aith  Seion  ? 
Y  mae  gobaith  Seion  heddyw  y  ///  fewn  i'r  l/en,  am  fod 
y  rhagflaenor  yn  yrhwn  ygobeithiwyd  y  tufewn  i'r  llen. 
Mewn  beth  y  mae  gobaith  Tyrus?  Y  mae  gobaith  Tyrus 
yn  ei  haur  a'i  harian.  Ond  beth  am  'Pyrus  heddyw  ?  Y 
mae  Tyrus  er's  canrifau  yn  goppa  craig,  ac  yn  daenfa 
rhwydau,  ond  y  mae  y  gareg  a  dorwyd  nid  a  llaw  yiì 
cynyddu,  ac  i  gynyddu,  ac  i  fyned  yn  fynydd  mawr,  a  hi 
a  leinw  yr  holl  ddaear.  "  Oblegid  y  Goruchaf  ei  hun  a'i 
sicrha  hi."  Y  mae  miloedd  Ethiopia  wedi  diflanu  oddi 
ar  glawr  hanesiaeth,  ond  y  mae  myrddiynau  Seion  yn 
para  i  gynyddu.     "  A'r  Goruchaf  ei  hun  a'i  sicrhâ  hi." 


Ä 


rc^s^. 


54 


DIGONEDD    DINAS    DUW. 

"Yr  Arglwydd  a  gyfrif  pan  ysgrifeno  y  bobl,  eni  hwn 
yno.  Selah.  Y  cantorion  a'r  cerddorion  a  fyddant 
yno:  fy  hollffynhonnau  jr>'<Ä/ynotti." — Salm  lxxxvii. 
6,  7. 

fl^AE  yn  debyg  mai  ystyr  gyntaf  y  geiriau  hyn  ydyw 
^^^  fod  yr  Arglwydd  yn  gwneyd  syhv  mawrobobun 
sydd  yn  dod  i  fewn  i'r  wir  eghvys,  "  Yr  Arglwydd  a  gyfrif." 
Pan  y  mae  un  yn  cael  ei  eni  fel  un  o  ddeiHaid  Prydain, 
y  mae  yna  ryw  un  wedi  cael  ei  roi  ar  waith  i  gadw  y 
cyfrif.  Ond  nid  ydyw  yr  Arghvydd  yn  ymddiried  y 
gwaith  o  gadw  cyfrif  ei  bobl  i  neb  o'i  weision,  rhag  ofn 
i  un  o'r  rhai  lleiaf  o  honynt  fyned  ar  goll.  "  Yr  Arghtiydd 
a  gyfrif."  Yr  Arglwydd  ei  hunan  yn  cyfrif.  Pan  fydd- 
ant  yn  myned  a'r  cyfrif  gerbron  y  frenhines,  unwaith  yn 
y  chwarter,  yn  y  flwyddyn,  mwy  neu  lai,  os  bydd  yno  fab 
i  ryw  wr  mawr  yn  mhhth  ei  deiHaid  wedi  ei  eni,  fe 
ddywedir  o  bosil)!  wrthi,  Mae  hwn  ahwnyny  cyfrifyna. 
Ond  nid  felly  gyda  Duw,  "\'r  Arghvydd  a  gyfrif  pan  ys- 
grifeno  y  bobl  eni  hwn  yno."  Posibl  mai  Ebedmelech 
yr  Ethiopiad  fydd  yn  cael  ei  ysgrifenu.  Pa  beth  a  wnaeth 
hwnw  attohvg  i  deilyngu  syhv  Brenin  y  Brenhinoedd,  ac 
Arghvydd  yr  Arghvyddi  ?  A  oedd  yn  un  o  1)rif  gadfrid- 
ogion  byddin  Zcrah  ?  Na,  dim  o'r  fath  beth.  ^Vel,  pa 
beth  a  wnaeth  ef,  yn  teilyngu  y  fath  syhv  ?  O  dim  ond 
myned  ag  ychydig  o  bwdr  fratiau  i'w  gosod  dan  geseiHau 
Jcrcmiah  i'w  godi  o'r  dacardy.  Mae  yr  estroniad  oddi- 
wrth  amodau  yr  addewid,  y  mac  wedi  ci  ddieithrio  oddi- 
wrth  wladwriaeth  Israel.  Ond,  na  hidiwch,  mae  yn  hen 
gydnabod  i  Dduw  Isracl,  gan  iddo  o  galon  gywir  wneyd 


blGONEDD    DINAS    DUW.  55 

y  gwasanacth  lleiaf  i'w  achos.     "  Yr  Arghvydd  a  gyfrif 
pan  ysgrifeno  y  bobl  cni  hwn  yno." 

Ond  y  mae  yn  ddiameu  hefyd  fod  yr  adnod  hon  i  gael 
ei  chysylltu  a'r  adnod  o'r  blaen,  a'i  bod  yn  brophwydol- 
iaeth  am  ddyfodiad  y  (iwaredydd  i  Seion.  Dyna  oedd 
Duw  yn  ei  wneyd  dan  yr  hen  oruchwyhaeth,  chwilio  am 
rywun  i  wneyd  cyfrif  ag  ef  am  ddyled  merch  yr  hen  Amor- 
iad.  Mae'n  gofyn  i  Abraham  wneyd  lawn  am  ddyled 
y  byd,  ond  meddai  Abraham,  er  mor  fawr  ydyw  Isaac 
yn  fy  ngohvg,  rhaid  i  mi  ddweyd  nad  ydyw  ef  ddim  yn 
ddigon  mawr  i  dalu  y  gofynion.  "  Yr  Arghvydd  a  edrych 
iddo  ei  hun  am  oen  y  poethoffrwm,"  rhaid  i  ti  fyn'd  at 
rywun  arall,  a  chael  rhyw  Had  arall  heblaw  Isaac,  yn  yr 
hwn  y  bendithir  holl  genhedloedd  y  ddaear,  "  Gorfoledd 
oedd  gan  eich  tad  Abraham  weled  fy  nydd  i,  ac  cfe  a'i 
gwelodd  hefyd  ac  a  lawenychodd." 

Adeg  arall  y  mae  yn  gofyn  i  Moses  wneyd  lawn  am 
ddyled  y  genedl,  ond  mae  Moses  yn  gruddfan  dan  y 
pwysau,  "  Dywedodd  Moses  hefyd  wrth  yr  Arghvydd, 
Paham  y  drygaist  dy  was  ?  a  phaham  na  chawn  ffiifr  yn 
dy  ohvg,  gan  i  ti  roddi  baich  yr  holl  bobl  hyn  arnaf  ?  Ai 
myfi  a  feichiogais  ar  yr  holl  bobl  hyn  ?  ai  myfi  a'u  cen- 
hedlais,  fel  y  dywedech  wrthyf,  1  )wg  hwynt  yn  dy  fynwes. 
Ni  allaf  fi  fy  hunan  arwain  yr  holl  bobl  hyn,  canys  rhy 
DRWM  ydyw  imi,  ac  os  felly  y  gwnei  i  mi, attolwg,  gan  ladd, 
lladd  fi,  os  cefais  ffafr  yn  dy  ohvg  di ;  fel  na  wehvyf  fy 
nrygfyd."  Rhyw  gyfnod  ofnadwy  oedd  Moses  yn  ei 
weled  o'i  flaen  os  oedd  baich  yr  holl  genedl  i  fod  ar  ei 
ysgwydd  ef.     "  Rhy  drwm  ydyw  i  mi,"  meddai  Moses. 

Ddiwrnod  arall,  y  mae  yn  gofyn  i  Dafydd  wneyd  lawn 
am  ddyled  ei  frawd.     Mae  yn  dod  i  lawr  fel  yna.     Mae 


56  DIGOMEDD   DINAS   DUW. 

yn  gofyn  i  Abraham  Y-neyd  lawn  am  ddyled  y  byd,  mae 
yn  gofyn  i  Moses  wneyd  lawn  am  ddyled  y  genedl, 
yn  gofyn  i  Dafydd  wneyd  lawn  am  ddyled  ei  frawd,  ac 
yn  ddiweddarach  mae  yn  gofyn  i  Micah  wneyd  lawn 
am  ei  ddyled  ei  hun. 

Wel,  Dafydd,  pa  foddyr  wyt  ti  yn  teimlo  heddyw?  Mae 
Uawer  gorchwyl  anhawdd  wedi  ei  dori  i  ti  o'r  blaen,  ac 
yr  wyt  wedi  dyfod  trwyddynt,  bob  amser,  yn  llwyddianus. 
Pa  fodd  yr  wyt  yn  teimlo  heddyw  yn  ngwyneb  y  gofyn- 
ion  i  roddi  lawn  dros  dy  frawd?  Nid  oes  genyf  ond  un 
atebiad  i'r  cwestiwn,  ebai  Dafydd,  "  Canys  gwerthfawr 
yw  pryniad  eu  henaid."  Wel,  îe,  ond  oes  yna  lawer  o 
bethau  gwerthfawr  yn  Jerusalem,  beth  fyddai  i  ti  roddi 
un  o'r  coronau  yna  sydd  wedi  dod  yn  ysbail  o  Edom  ac 
o  Moab  ?  Byddai  yn  werth  i  ti  roi  coron  heibio  er  mwyn 
cadw  enaid  dy  frawd.  Pe  bawn  i  yn  rhoi  y  coronau  i 
gyd  heibio,  fel  pe  bai  Dafydd  yn  dweyd,  byddai  raid  i 
mi  ddweyd  yn  y  diwedd,  "  (Iwerthfawr  yw  pryniad  eu 
henaid."  Beth  fyddai  i  ti  roi  aberth  lled  dda,  Dafydd, 
am  gamwedd  dy  frawd  ?  Y  mae  defaid  brasaf  y  cenhedl- 
oedd  yn  cael  eu  dwyn  yn  dcyrnged  flynyddol  i  Jerusalem. 
Ond,  medde  Dafydd,  "Aberth  ac  offrwm  nid  ewyllysiaist, 
poeth-offrwm  a  phech-aberth  nis  gofynaist.  Pocth-off- 
rwm  ni  fyni,  ni  chwenychi  aberth,  pe  amgen  ;///  a'i  rhodd- 
wn."  Wel,  beth  wyt  ti  yn  ei  ddweyd,  Dafydd,  wedi 
gwneyd  pob  ymgais  i  gael  iawn  dros  enaid  dy  frawd  ? 
Yr  un  peth  yn  y  diwedd  ac  yn  y  dechreu,  "  (iwerthfawr 
yw  pryniad  cu  henaid,  a  hyny  a  baid  byth."  Beth  fedd- 
yliet  ti  i)e  caet  fwy  o'r  cenhedloedd  yna  dan  dy  law  ? 
O,  'does  dim  perygl  y  deuaf  byth  o  hyd  i  ddim  yn  ddigon 
gwerthfawr  i  brynu  enaiJ,  "a  hyny  a  baid  bylh."     "Gan 


bÌGÔNEDD    DINAS    DUW.  ^j 

waredu  ni  wared  ne/^  ei  frawd,  ac  ni  all  efe  roddi  lawn 
drosto  i  Dduw." 

Yr  un  peth  yw  proíìad  Micah  pan  y  mae  yn  chwilio 
am  lawn  dros  ei  enaid  ei  hun.  Dyma  fel  y  dywed  ef 
"  A  pha  beth  y  deuaf  ger  bron  yr  Arglwydd,  ac  yr  ym- 
grymaf  ger  bron  yr  uchel  Dduw  ?  A  ddeuaf  fi  ger  ei 
fron  ef  a  phoethoffrymau,  ac  a  dyniewaid  ?  A  foddlonir 
yr  Arglwydd  a  miloedd  o  fyheryn,  neu  a  myrddiwn  o 
ffrydiau  olew  ?  A  roddaf  fi  fy  nghyntaf-anedig  dros  fy 
anwiredd,  ffrwyth  fy  nghroth  dros  bechod  fy  enaid. 
Ceisiais  hefyd  wr  o  honynt  i  gau  y  cae,  ac  i  sefyll  ar  yr 
adwy  o'm  blaen  dros  y  wlad  rhag  eu  dinystrio,  ac  nis 
cefais.  Gwelodd  nad  oedd  gwr,  rhyfeddodd  nad  oedd 
eiriolwr."  Ond  pan  oedd  yr  Arglwydd  wedi  chwilio  pob 
man  am  Ddyddiwr  a  allai  roddi  ei  law  arnom  ein  dau, 
dyma  rywun  yn  cael  ei  eni  yn  Seion  a'i  enw  lesu,  yr  hyn 
o'i  gyfieithu  yw  Gwaredwr,  "  Yna  yr  Arglwydd  a  gyfrif." 
Dyma  un  wedi  ei  gael  o'r  diwedd  fedr  gau  y  cae,  na  fedr 
y  diafol  ddim  myn'd  drosto,  fe  fedr  sefyll  ar  yr  adwy  o 
flaen  Duw  yn  ei  ddigofaint  mwyaf  rhag  iddo  ddinystrio 
pechadur  euog  "  Yr  Arglwydd  a  gyfrif  pan  ysgrifeno  y  bobl 
eni  hwn  yno."  Beth  oedd  yn  cymeryd  lle  pan  oedd  yr 
lesu  yn  rhodio  gwlad  Judea  heb  le  i  roi  ei  ben  i  lawr? 
"  Yr  Arglwydd  a  gyfrif "  Beth  gymerodd  le  pan  adsein- 
iwyd  y  gair  Gorphenwyd  ar  Galfaria,  nes  oedd  creigiau 
y  ddaear,  ac  uffern  yn  crynu  ?  Yr  Arglwydd  wedi 
gorphen  cyfrif,  "Yr  Arglwydd  a  gyfrif  pan  ysgrifeno  y 
bobl  eni  hwn  yno." 

Ond  y  mae  yna  bwysigrwydd  arall  hefyd  yn  y  geiriau 
"  Yr  Arghvydd  a  gyfrif  p^n  ysgrtfeno y  Mj/  cni  hwn  yno." 
Mae  yn  rhaid  i  tithau  bechadur  ysgrifenu  enw  yr  lesu 

D 


58  blGONEDÍ)   DINAS    DUW. 

raewn  dagrau  ac  edifeirwch  ar  dy  galon,  os  wyt  ti  am 
gael  cymhwysiad  o'i  haeddiant  dros  dy  anwiredd,  "  Yr 
ArgiY.-ydd  a  gyfrif  pan  ysgrifeno  y  bohl.'"  Mae  yn  rhaid 
i'r  bobl  ysgrifcnu  eu  bod  yn  foddlawn  i  Dduw  gyfrif  eu 
beiau  ar  yr  hwn  sydd  wedi  ei  eni  yn  Seion  ar  eu  cyfer, 
"  Pa:ì  ysgrifeno  y  bobl  eni  hwn  yno."  A  ydym  ni  yn 
derljyn  y  Gwaredwr  y  mae  Duw  wedi  ci  barotoí  ar  ein 
cyfer  ? 

"Y  cantorion  a'r  cerddorion  a  fyddant  yno,  fy  holl  ffyn- 
onau  sydd  ynot  ti."  Yn  Seion  yn  unig  y  bydd  y  cantorion 
a'r  cerddorion.  Mae  cantorion  ar  y  ddaear  yn  awr,ond _)«(■; 
byddant  byw,  yn  Seion.  Pan  fydd  adar  y  nefoedd  wedi 
peidio  a'u  canu,  ie,  pan  fydd  hoU  ddifyrwch  y  ddaear 
wedi  myn'd  heibio,  y  cantorion  a'r  cerddorion  a  fyddant 
yno, 

"  Dechreu  canu,  dechreu  canmol 
Yn  mhen  mil  o  oesoedd  maith, 
lesu,  bydd  y  pererinion 

Ar  ol  cyrhaedd  pen  eu  taith, 

Ni  bydd  diwedd 
Byth  ar  swn  y  delyn  aur." 

"  Fy  holl  ffynonau  sydd  ynot  ti."  \'n  niwedd  y  Sahii 
dyma  y  tldau  ()edd)'m  yn  ei  weled  ar  hyd  y  Salm  wedi 
dod  i  gyfarfyddiad  a'u  gilydd  mewn  un  ymadrodd,  neu 
yn  hytrach  mewn  un  person.  Yr  oeddem  yn  gweled 
trwy  y  Salm  rywun  yn  cael  ci  sylfaenu,  a  phwy  oedd  yn 
sylfaenu  ;  a  rhywun  yn  cael  ei  garu,  a  phwy  oedd  yn 
caru  ;  rhywun  yn  cael  dweyd  pethau  gogoncddus  am 
dano,  a  phwy  oedd  yr  achos  o'r  holl  bethau  gogoneddus 
hyny ;  rhywun  yn  cael  ei  waredu,  a  phwy  oedd  yn 
gwaredu  ;  rhywun  yn  cael  ei  amddiffyn,  a  pliwy  oeddyn 
atnddiffyn  ;  rhywun  yn  cyfrif,  a  beiau  i)wy  oedd  yn  cael 


DÌGONEDD   DINAS   DUW.  59 

eu  cyfrif.  Ond  yn  y  frawddeg  olwg  o'r  Salm  dyma  y 
ddau  yna  wedi  dyfod  i  gyfarfyddiad  a'u  gilydd,  mewn  un 
ymadrodd,  neu  yn  hytracli  mewn  un  Person.  Mae  y 
Tad  yn  dweyd  am  yr  Arglwydd  lesu  Grist,  yr  hwn  yw 
pen  corph  yr  eghvys,  yn  yr  hwn  y  mae  hoU  gyflawnder 
y  Duwdod  yn  preswyho  yn  gorphorol, — y  mae  y  Tad  yn 
dweyd  am  y  Person  gogoneddus  yna,  "Fy  holl  ffynonau 
sydd  ynot  ti."  Ac  mae  y  Cristion  yntau  druan  yn  cy- 
farfodei  Dduw,  ac  yn  dweyd  am  yr  un  Ptrson,  yn  yr  un 
geiriau,  "Fy  holi  ffynonau  sydd  ynot  ti."  A  dyma  eiriau 
yr  anthem  y  gall  Duw  a  dyn  gyduno  i'w  chanu  gyda'u 
gilydd  i  dragwyddoldeb  maith,  "  Fy  hoU  ffynonau  sydd 
ynot  ti."  Y  mae  yna  ddigon  i  Dduw,  y  mae  yna  ddigon 
i  ddyn.  Wyt  ti  wedi  dechreu  canu  yr  anthem  ?  wyt  ti 
yn  gallu  dweyd  am  yr  lesu  yn  awr  "  Fy  hoU  ffynonau 
sydd  ynot  ti"?  Os  wyt  ti  yn  disgwyl  gaUu  cydganu  yr 
anthem  gyda  Duw  a'r  saint  yn  oes  oesoedd,  fe  ddylet 
ddechreu  dysgu  yn  ddiymdroi.  Os  wyt  hebddechreu,  beth 
fyddai  i  ti  dreio  dweyd  y  geiriau  yn  awr,  "  Fy  hoU  ffyn- 
onau  sydd  ynot  ti."  le,  "fy /^<?//ffynonau."  Nidheddyw 
yn  yr  addoldy,  ac  yfory  yn  y  dafarn,  O  na  "  Fy  holl 
ffynonau  sydd  ynot  ti."  Dyma  gân  na  fydd  hi  ddim  yn 
darfod,  dyma  ffynonau  nad  ant  byth  yn  sych,  "Y  can- 
torion  a'r  cerddorion  fyddant  yno,  fy  hoU  ffynonau  sydd 
ynot  ti." 


^^-íÉs^ 


CAERAU     JERUSALEM, 

neu 

Bedair  Pregeth 

AR  Y  Drydedd  Benod  o  Nehemiah, 

yn  cynwys  esboniad  ar 

ENWAU    A   THREFN    Y    RHAI   A   ADEILAD- 
ASANT    GAERAU    JERUSALEM, 

ac  yn  gosod  allan 
OCHR      DYN      I      DREFN      CADW. 


63 

YSBRYD    A    THREFN    Y    GWAITH. 

"  Yna  Elíasib  yr  arch-offeiriad  a  gyfododd,  a'i  frodyr  yr 
offeiriaid,  a  hwy  a  adeiladasant  borth  y  defaid  ;  hwy 
a'i  cysegrasant,  ac  a  osodasant  ei  ddorau  ef ;  íe,  hyd 
dŵr  Meah  y  cysegrasant  ef,  a  hyd  dŵr  Hananeel.  A 
meibion  Hassenaah  a  adeiladasant  borth  y  pysgod  ; 
hwynt-hwy  a  osodasant  ei  drawstiau  ef,  ac  a  osodasant 
ei  ddorau,  ei  gloiau,  a'i  farrau.  A  Jehoiada  niab 
Paseah,  a  Mesulam  mab  l>esodeialì,  a  gyweiriasant  yr 
hen  borth  ;  hwy  a  osodasant  ei  drawstiau  ef,  ac  a 
osodasant  i  fyny  ei  ddorau,  a'i  gloiau.  a'i  fiirrau.  Ond 
porth  y  dom  a  gyweiriodd  Malchiah  mab  Rechab, 
tywysog  rhan  o  Beth-haccerem  ;  efe  a'i  hadeiladodd, 
ac  a  osododd  ei  ddoiau,  ei  gloiau,  a'i  farrau." — 
Nehemiah  III.   I,  3,  6,  14. 

F[Ì)EN0D  yn  cynwys  enwau  a  threfn  y  rhai  a  adeilad- 
■*-•  asant  gaerau  Jerusalem,  mewn  amseroedd  bhnion, 
ydyw  y  benod  hon.  A  dyma  waith  yr  eghvys  yn  mhob 
oes,  adeiladu  caerau  Jerusalem,  mewn  amseroedd  bh'n- 
ion.  Mae  duU  a  threfn  y  rhai  hyn  wrth  adeiladu  yn 
llawn  o  addysg  i  ninau,  os  ydym  am  hvyddo  gyda'r  un 
gwaith. 

I.    YsiJRYD  Y  GWAITH. 

Mae  yr  enw  cyntaf  yn  y  benod  hon  yn  ein  dysgu  yn 
mha  ysbryd  y  dylem  fod  os  ydym  am  hryddo  gyda'r 
gwaith. 

Yr  enw  cyntaf  yn  y  benod  ydyw  EHasib.  Ystyr  y 
gair  EHasib  ydyw,  Yr  Arghvydd  a  ddychwel.  Yr  oedd 
EHasib  wedi  ei  eni  yn  nhŷ  y  caethiwed,  ond  ebai  ei  rieni 
wrth  ei  enwi,  "Nyni  a  roddwn  enw  ar  y  bachgen  fydd  yn 
ei  adgofio,  a  phawb  a  ddywedant  ei  enw  ef,  mai  nid  yn 


64  YSBRYD  A    THREFN   Y   GWAITH. 

nhŷ  y  caethiwed  y  mae  i  farw  ;  Yr  Arglwydd  a  ddychwel 
f)'dd  enw  y  bachgen." 

Yr  ydym  yn  gweled  trwy  yr  enw  hwn  beth  oedd  ag- 
wedd  profiad  y  genhedlaeth  oedd  yn  nhỳ  y  caethiwed,  a 
hefyd  y  cysylltiad  sydd  rhwng  Uwyddiant  un  oes  â  ffydd 
yr  oes  o'i  blaen.  "  EraiU  a  lafuriasant,  chwithau  sydd  yn 
myned  i  mewn  i'w  Uafur  hwynt."  Pan  oedd  mam  EUasib 
yn  ei  gofid  mwyaf,  y  mae  yn  anghofio  ei  phoenau  ei  hun 
wrth  gofio  gofid  Jerusalem.  Ac  fel  y  mae  yn  digwydd 
yn  gyffredin,  mai  y  plant  hyny  ag  y  mae  eu  rhieni  yn 
gweddio  mwyaf  drostynt  sydd  yn  cael  y  Ue  mwyaf  an- 
rhydeddus  gyda  gwaith  yr  Arglwydd,  feUy  yn  y  fan  yma. 
Yr  EUasib  hwnw  ag  yr  oedd  ei  rieni  yn  ddigon  ffyddiog 
i  roi  "  yr  Arghvydd  a  ddychwel "  yn  enw  arno,  y  bach- 
gen  bach  hwnw  sydd  yn  cael  dechreu  ar  y  gwaith  o  ad- 
eiladu  caerau  Jerusalem.  "  Yna  Eliasib  yr  archofifeiriad 
a  gyfododd,  a'i  frodyr  yr  Ofifeiriaid,  a  hwy  a  adeiladasant 
borth  y  defaid." 

Os  ydym  ninau  am  Iwyddo,  cofiwn  y  dylem  roddi  "  yr 
Arglwydd  a  ddychwel  "  yn  enw  ar  bob  gwasanaeth  o'n 
heiddo.  Gadewch  i  ni  roi  yr  enw  EUasib  ar  bob  gweith- 
red  a  gyflawnwn.  Dylem  gyflawni  pob  pjth  gan  weddio 
ar  i'r  ArgUvydd  ei  fendithio  i  ddychwelyd  pechaduriaid 
at  y  Ceidwad.  EUasib  ddylai  fod  enw  pob  amcan  o'n 
heiddo.  Dyma  ysbryd  y  gwaith  ;  ffydd  gref  y  bydd  i'r 
Arglwydd  hvyddo  ei  waith,  er  pob  ymddangosiad  i'r 
gwrthwyneb.  "  Yr  hwn  sydd  ofnus  ac  arswydus,  dych- 
weled  ac  ymadawed  y  bore  o  fynydd  Gilead."  le,  y 
"bore,"  goreu  po  gyntaf  i'r  rhai'n  ymadael  a  gwaith  yr 
Arglwydd.  Y  bobl  â  flydd  gryf  yn  Uwyddiant  y  gwaith, 
dyma  y  rhai  barant  ei  Iwyddiant.     Ond  i  fwy  o  ysbryd 


ySBRYD   A   THREFN   Y   GWAITH.  65 

tad  a  mam  Eliasib  fod  yn  ein  gweddiau  ninau,  hydd 
gwell  golwg  ar  waith  yr  Arglwydd  yn  ein  dwylaw  ni,  a'r 
genhedlaeth  sydd  yn  ein  dilyn. 

II.  Trefn  y  Gwaith. 

Pwy  sydd  i  ddechreu  ?  Mae  y  gwaith  o  ddechreu  ad- 
eiladu  caerau  Jerusalem  yndisgyn  ar  swyddogion  crefydd. 
Y  rhai  blaenaf  mewn  swydd  ddylai  fod  yn  flaenaf  mcwn 
gwaith.  "  Yna  Ehasib  yr  archoffeiriad  a  gyfododd,  a'i 
frodyr  yr  offeiriaid,  a  hwy  a  adeiladasant  borth  y  defaid." 

PORTH    Y   DEFAID. 

Yn  mha  le  i  ddechreu  ?  "  A  hwy  a  adeiladasant  borth 
y  defaid."  Mae  yn  rhaid  dechreu  adeiladu  Jerusalem  yn 
mhorth  y  defaid. 

Paham,  meddir,  yr  oeddynt  yn  dechreu  yn  mhorth  y 
defaid  yn  hytrach  na  rhyw  borth  arall  ?  Yr  oedd  hwn 
yn  cael  ei  ahv  yn  borth  y  defaid  am  mai  trwy  hwn  y 
dygid  y  defaid  i  mewn  at  yr  allor  i  gael  eu  haberthu. 
Gwelwn  oddiwrth  hyn  beth  oedd  yn  pwyso  drymaf  ar 
feddwl  yr  luddewon  wedi  iddynt  ddychwelyd,  a  phan 
oeddynt  yn  myned  i  adeiladu  caerau  y  ddinas.  Yr 
ydym  heddyw,  meddent,  yn  dechreu  adeiladu  caerau 
Jerusalem,  a  rhaid  i  ni  ofalu  myned  o  gwm{)as  y  gwaith 
yn  y  ffordd  fwyaf  deheuig.  "  Os  yr  Arglwydd  nid  ad- 
eilada  y  tỳ,  ofer  y  Ilafuria  ei  adeiladwyr  wrtho ;  os  yr 
Arglwydd  ni  cheidw  y  ddinas,  ofer  y  gwylia  y  ceidw  id. 
Ofer  i  chwi  fore  godi,  myned  yn  hwyr  i  gysgu,  bwyta  bara 
gofidiau;  felly  y  rhydd  efe  hûn  i'w  anwylyd."  Felly,  gan 
na  aliwn  Iwyddo  heb  yr  Arglwydd,  mae  yn  rhaid  i  ni 
ofalu  am  barchu  ei  allor ;  os  ydym  am  Iwyddo  gyda'r 
gwaith  o  adeiladu  caerau  Jerusalem,  mae  yn  rhaid  i  ni 


66  YSBRYD   A   THRÈFN   Y   GWAITH. 

ofalu  yn  gyntaf  peth  am  glirio  y  pridd  o  Iwybr  y  defaid. 
Y  peth  cyntaf  y  mae  yn  rhaid  i  ni  feddwl  yn  ei  gylch 
ydyw  cael  yr  allor  ar  ei  hystoHon,  a  chael  y  defaid  arni, 
yn  gyson,  foreu  a  hwyr.  "  Yna  EHasib  a  gyfododd,  a'i 
froJyr  yr  offeiriaid,  a  hwy  a  adeiladasant  borth  y  defaid." 
Os  ydym  ninau  am  Iwyddo,  cofiwn  mai  y  peth  cyntaf 
raid  gael  ein  sylw  ydyw  yr  allor.  Cofiwn  roi  y  weddi  ar 
ei  hystoHon  yn  gyntaf  peth  cyn  disgwyl  am  Iwyddiant 
gyda'r  gwaith. 

Os  ydym  am  i'r  gwaith  Iwyddo  yn  ein  dwylaw,  rhaid 
i  ni  glirio  pridd  a  llaid,  malais  a  chenfigen,  oddiar 
Iwybr  aberthau  cymeradwy  gan  Dduw. 

Ai  ni  cUid  disgwyl  i'r  cyfarfod  gweddi  fod  yn  fwy 
bendithiol  pe  buasem  wedi  bod  yn  y  dirgel  gyda  Duw 
yn  cHrio  yr  anfrawdgaiwch  sydd  yn  cau  llwybrau  ein 
gwcddiau  cyhoeddus?  Ai  ni  cHid  disgwyl  mwy  o  les  a 
phleser  yn  yr  oedfaon  pe  byddem  yn  gwario  mwy  o'n 
hamser  gyda  Duw  i  gHrio'r  byd  o'n  calon  cyn  dod  idd- 
ynt  ?  Y  byd— dyma  y  pridd  lawer  ag  sydd  ar  Iwybr 
pob  pregeth  rhag  cyraedd  calon  llawcr  un  y  dyddiau 
hyn.  Ni  bydd  byth  lewyrch  ar  unrhyw  ran  o'r  gwaitli, 
os  na  bydd  yr  aHor  yn  cael  chwareu  teg.  Ni  bydd  y 
Sabhathau,  y  cyfarfod  pregethu,  a'r  Gymanfa,  ond  offrwm 
ofer  heb  weddi.  Cofiwn  ddechrcu  adeiladu  Jerusalem 
yn  mhorth  y  defaid. 

PORTH    V    PYSOOD. 

Yr  ail  l)orth  a  adeilcdir  yma  ydyw  porth  y  pysgod.  Yr 
ail  bcth  yr  ocdd  y  gcncdl  yn  meddwl  yn  ei  gylch  ocdd, 
cynhaHaeth  briodol  i'r  gweithwyr.  ^Vedi  ac  yn  nglyn  a 
hawHSu  Duw  'àaw  hawHau  dyn.     Wedi  gofalu  am  yr 


YSBRYD   A   THREFN   Y  GWAITH.  67 

allor,  y  peth  nesaf  yr  oedd  raid  meddwl  yn  ei  gylch  oedd 
cael  marchnad  y  pysgod  i  drefn,  er  mwyn  cael  cynhal- 
iaeth  i'r  gweithwyr. 

Coíìwn  ninau  fod  corph  yn  rhan  o  ddyn  fel  ei  enaid. 
Ac  nid  yw  yr  eglwys  sydd  yn  gwir  ofalu  am  borth  y  defaid, 
yn  anghofio  porth  y  pysgod. 

Os  oes  arnom  eisiau  cael  dynion  cryfion  i  sefyll  ar 
furiau  yr  eglwys,  yn  mhob  tywydd,  rhaid  i  ni  gofio  fod 
yn  rhaid  iddynt  wrth  gynhah'aeth  briodol.  Cofiwch  y 
Cyfarfod  (Iweddi,  ond  peidiwch  anghofio  y  Cyfarfod 
Darllen.  Cofiwch  y  Bregeth,  ond  peidiwch  anghofio  yr 
Ysgol  Sul.  Cofiwch  y  Seiat,  ond  pcidiwch  anghofio  y 
Cyfarfod  Plant. 

Cofiwch  adeiladu  porth  y  defaid,  ond  peidiwch  ang- 
hofio  porth  y  pysgod. 

VR    HEN    liORTH. 

Y  porth  nesaf  a  adeiledir  yma  ydyw  yr  hen  borth,  neu 
borth  hen,  porth  yr  hen  bobl.  Vr  oedd  un  porth  yn 
mhob  dinas  llc  yr  cistcddai  yr  henuriaid,  neu  yr  ynadon. 
Mewn  cyfeiriad  at  yr  arferiad  yma  y  llefarai  Lemuel, 
"  Hynod  yw  ei  gwr  hi  yn  y  pyrth,  pan  cisteddo  gyda 
henuriaid  y  wlad."  Yn  naturiol  felly  y  gelwid  ef  yn  hen 
borth,  neu  borth  yr  hen,  am  mai  yma  y  byddai  yr  hen- 
uriaid  yn  eistedd  i  weinyddu  cyfiawndcr. 

Y  trydydd  peth  gan  hyny  yr  oedd  yn  rhaid  ei  gael 
mewn  trefn  i  hyyddo  gyda'r  gwaith  oedd  cael  yr  hcn 
borth  i  drefn,  er  mwyn  tori  gwaith  i  bob  un  o'r  gweithwyr. 
Ni  ddylem  ninau  adael  heibio  yr  hen  borth.   Gofaler  am 


68  YSBRYD   A   THREFN   Y   GWAITH. 

roi  ei  le  priodol  i  bob  un  o'r  adeiladwyr.     Ac  yn  arben- 
ig  gofaler  am  waith  i  bob  un. 

Yr  eglwys  fedr  gael  ei  haelodau  i  gyd  i  weithio,  ac  i 
weithio  y  rhan  y  mae  ganddynt  fwyaf  o  allu  ar  ei  gyfer, 
dyma  yr  eglwys  hvyddianus.  Cofied  y  diaconiaid  a'r 
bugeiHaid  gadw  yr  Hen  Borth  mewn  cywair  da  bob 
amscr.  Hen  borth  ydyw  hwn,  y  mae  yn  gofyn  reỳairs 
yn  aml,  ond  er  hyny,  mae  yn  werth  ei  gadw  mewn  good 
reỳairs.     Cofiwch  yn  fynych  adgyweirio  yr  Hen  Borth. 

PORTH    V    DOM. 

Un  o'r  pyrth  diweddaf  a  adeiledir  ydyw  porth  y  dom. 
Gallesid  meddwl  wrth  wrando  ar  ambell  i  hen  frawd 
duwiol  yn  dweyd  hanes  Jerusalem  yn  y  dyddiau  gynt, 
nad  oedd  unrhyw  borth  yn  y  ddinas,  yn  y  dyddiau  hyny, 
ond  porth  y  dom.  Am  borth  y  dom  y  bydd  yr  hiraethu. 
Am  borth  y  dom  y  bydd  yn  siarad.  Canmawl  porth  y 
dom  y  bydd  yn  wastad.  Diameu  genym  mai  rhywle  yn 
ymyl  porth  y  dom  yr  oedd  hwn  yn  byw.  Pob  canmol- 
iaeth  a  rydd  i  Jerusalem  yn  y  dyddiau  gynt,  bydd  bob 
amser  yn  gynwysedig  o  hanes  porth  y  dom  yr  adeg  yr 
oedd  ef  yn  ieuanc.  Mor  llydan  oedd  porth  y  dom.  Y 
fath  hvythi  o  fudrcddi  a  fyddai  yn  cael  eu  cario  drwyddo 
gan  yr  hen  dadau  anwyl.  O,  fel  yr  oedd  y  ddisgyblaeth 
eglwysig  yn  cael  ei  dal  i  fyny  ganddynt  hwy.  Dyma 
onide,  siarad  Uawer  hen  frawd  duwiol  a  adwaenom.  Na 
fydded  i  ni  ddiystyru  eu  sel  dros  gadw  y  ddinas  yn  lan. 
Ond  cofier  hefyd  fod  yna  byrth  eraill  yn  perthyn  i 
Jerusalem  heblaw  porth  y  dom.  Mae  yn  rhaid  adeiladu 
porth  y  dom ;  ond  cofier  fod  yna  bedwar  o  leiaf  o  byrth 
eraill  ijgael  sylw  o'i  flaen. 


VSl)RYt)   A   THREFN   Y   GWaITH.  6ŷ 

Cyn  myned  i  osod  ein  dwylaw  yn  drymion  ar  ein 
brodyr  am  eu  colliadau,  a  ydym  wedi  bod  yn  dyrchafu 
ein  dwylaw  ar  eu  rhan  wrth  yr  allor.  Cofia  nad  oes 
genyt  hawl  i  godi  dy  law  i  ddisgyblu  dy  frawd  onid  wyt 
wedi  codi  dy  ddti'jlaw  lawer  gwaith  o'r  blaen  ar  ei  ran 
wrth  borth  y  defaid.  Cyn  myned  i  alw  dynion  i  gyfrif 
am  beidio  rhoi  y  cerrig  yn  iawn  yn  yr  adeilad,  a  ydym 
wedi  rhoddi  pob  cyfarwyddyd  angenrheidiol  iddynt. 
Cyn  adeiladu  porth  y  dom,  cofiwn  am  borth  y  pysgod. 

Cofiwn  hefyd  am  yr  hen  borth,  bydded  i'r  henuriaid 
ofalu  am  roi  gwaith  i  bawb  o  breswylwyr  y  ddinas.  Os 
oes  arnom  eisiau  cadw  y  bobl  ieuainc  rhag  myned  i  win- 
Uanoedd  eraill,  rhoddwn  eu  Ile  iddynt  yn  eu  gwinllan  eu 
hunain  yn  eglwys  Dduw. 

Yna  wedi  gofalu  am  yr  allor,  a  rhoddi  cynhaliaeth 
briodol  i'r  gweithwyr,  a  rhoi  ei  le  ei  hun  i  bob  un  o'r 
gweithwyr  ar  y  mur,  y  mae  yn  rhaid  adeiladu  porth  y 
dom.  Mae  yn  rhaid  glanhau  y  ddinas,  y  mae  yn  rhaid 
carthu  y  ddinas  oddiwrth  bob  aflendid. 


70 

CYMHELLION    Y    GWAITH. 

"  Yna  Eliasib  yr  archoffeiriad  a  gyfododd,  a'i  frodyr  yr 
.  offeiriaid,  a  hwy  a  adeiladasant  borth  y  defaid  ;  hwy  a'i 
cysegrasant,  ac  a  osodasant  ei  ddorau  ef ;  ie,  hyd  dẃr 
Meah  y  cysegrasant  ef,  a  hyd  d\vr  Hananeel.  A'r 
Nethiniaid,  y  rhai  oedd  yn  trigo  yn  Ophel,  hyd  ar  gyf- 
er  porth  y  dwfr,  tu  a'r  dwyrain,  a'r  t\vr  oedd  yn  myned 
allan.  Á  cher  llaw  iddynt  hwy  y  cyweiriodd  Jedaiah 
mab  Harumaph,  ar  gyfer  ei  dy.  A  Hattus  mab  Has- 
abniah  a  gyweiriodd  ger  llaw  iddo  yntau.  Ar  ei  ol  ef 
y  cyweiriodd  lîenjamin,  a  Hasub,  gyferbyn  â'u  ty. 
Wedi  yntau,  Azariah  mab  Maaseiah,  mal)  Ananiah,  a 
gyweiriodd  wrth  ei  dy.  Oddi  ar  borth  y  meirch,  yr 
offeiriaid  a  gyweiriasant  bob  un  gyferbyn  á'i  dy.  Ar 
ei  ol  ef  ycyweiriodd  Hananiah  mabSelemiah,  aHanun 
chweched  mab  Salaph,  y  mesur  arall.  Ar  ei  ol  yntau 
Mesulam  mab  Berechaiah  a  gyweiriodd  ar  gyfer  ei 
ystafell. — Nehemiah  ni.  i,  26,  10,  23,  28,  30. 

01  chawn  alw  sylw  yn  y  bregeth  hon  ond  at  y  cym- 
*•  Ç/     heUiad  canlynol  i'r  gwaith  yn  unig, — 

FOD  DYN  WRTH  WASANAETHU  CREFYDD  AR  YR  UN 
PRYD  YN  GWNEYD  Y  GWASANAETH  GOREU  IDDO  EI  HUN. 

Nid  ydyw  crefydd  yn  diystyru  y  tueddiadau  naturiol 
sydd  mewn  dyn,  ond  yn  cu  dyrchafu  a'u  sancteiddio  i'w 
gwasanaeth  ei  hun.  Nid  oes  un  duedd  yn  ddyfnach  yn 
natur  dyn  na  chariad  ato  ei  hun,  ac  nid  oes  unrhyw  du- 
edd  yn  fwy  perygUis  i  arwain  dyn  ar  gyfeiHorn  na  hon. 
Nid  ydyw  crefydd,  cr  hyny,  yn  diwreiddio  y  duedd  hon, 
ond  yn  hytrach  yn  rhoddi  cyfeiriad  newydd  iddi.  Mac 
yr  efengyl  mewn  modd  arbenig  yn  apeho  am  gymhorth 
i  wthio  ei  chenadwri  ar  ddyn,  a  chael  cydsyn  iad  ei  ewyllys 
a  hi,  at  yr  hunan-gariad  sydd  mewn  dyn.     *'  Pa  lcsad  i 


CYMHELLION     Y    GWAITH.  7I 

ddyn  os  eniU  cfe  yr  hoU  fyd  a  cholli  ei  enaid  ei  hun  ?" 
Mae  yr  efengyl  yn  rhoddi  cymaint  o  le  i  les  y  pechadur 
unigol  fel  y  mae  anffyddwyr  yn  edrych  ar  Gristionogaeth 
fel  crefydd  ag  y  mae  tuedd  arbenig  ynddi  i  g}-nyrchu 
hunanoldeb  a  hunan-gariad.  Ac  y  mae  rhai  o  brofìes- 
wyr  Cristionogaeth  yn  ymddwyn  yn  hollol  fel  pe  mai  hoU 
amcan  crefydd  lesu  Grist  fyddai  dwyn  dynion  i  fod  yn 
sicr  ü'u  hiachawdwriaeth  eu  hunain,  ac  anghofio  iach- 
awdwriaeth  a  lles  pawb  arall.  A  diameu  mai  cymhelUad 
cryf  i  ddyn  gymeryd  gafael  mewn  crefydd,  ac  yn  ei 
gwaith,  fydd  deall  ei  fod  wrth  wasanaethu  crefydd  yn 
gwneyd  y  gwasanaeth  goreu  iddo  ei  hun. 

Un  o  anhawsderau  y  byd  hwn  ydy w  gallu  cyfuno  hawl 
bersonol  â  hawl  gyfl'redinol.  Mae  gan  bob  dyn  ryw 
gymaint  o  hawl  arno  ei  hun,  ac  y  mae  gan  ei  gymydog 
ryw  gymaint  o  hawl  ar  bob  dyn.  A'r  anhawsder  ydyw 
gwybod  pa  le  y  mae  hawl  dyn  arno  ei  hun  yn  diweddu, 
a  pha  le  y  mae  hawl  ei  gymydog  yn  dechreu.  Nid 
yw  hoU  ddiwygiadau  mawrion  gwleidyddol  a  chymdeith- 
asol  yr  oesau  ond  ymgais  anmherfí'aith  tuag  at  gyfuno 
hawl  bersonol  â  hawl  gyffredinol.  Edrycher  ar  ryddhad 
y  cacthion  fel  engraifft.  Daethpwyd  i  gredu  fod  gan  y 
caethwas,  yn  ol  deddf  natur,  fwy  o  hawl  arno  ei  hun  nag 
oedd  deddfau  y  wlad  yn  ganiatau.  A'r  canlyniad  fu 
diddymu  y  naill  yn  ffafr  y  llall. 

Ond  hanes  hoU  ddiwygiadau  gorcu  y  byd  ydyw 
gwneyd  chwareu  teg  lìg  un  ar  draul  gwneyd  cam  âg  un 
arall.  Yn  hoU  ddeddfau  a  diwygiadau  y  byd  hwn,  os 
ydych  yn  rhoddi  mwy  0  le  i  un,  yr  ydych  yn  sathru  ar 
droed  rhywun  yn  ei  ymyl.  Ond  mewn  crefydd  yn  unig, 
hyd  yn  hyn,  y  ceir  y  ddwy  hawl  yma  yn  un.  Mewn 
crefydd,  yr  hyn  sydd  oreu  i  mi  sydd  oreu  i  bawb  arall 


72  CYMHËLLION    V    GẀAlTH. 

o'm  cwmpas.  A'r  hyn  sydd  oreu  i  bawb  o'm  hamgylch 
sydd  oreu  i  minau.  Mae  crefydd  yn  gwneyd  yn  berffaith 
yr  hyn  y  ceisia  Athron-'aeth  ei  wneyd,  ond  nad  ydyw  eto 
wedi  llwyddo  i'w  gyflawni.  Mewn  crefydd  y  mae  yr  un 
a'r  Uawer  nid  yn  unig  yn  cael  eu  dangos  yn  gyson  a'u 
gilydd,  ond  y  maent  yn  un.  Dangosir  hyn  yn  hynod 
darawiadol  yn  y  benod  hon. 

Pe  na  buasai  dim  ond  lles  personol  yn  cymell  y  rhai 
hyn  i  weithio,  buasai  pob  un  yn  dewis  ei  le  yn  union  y 
fan  y  ceir  ef  yn  y  benod.  Pe  buasai  pawb  yn  gweithio, 
yn  unig  er  mwyn  hunanles,  buasem  yn  dyfeisio  Ueoedd 
pob  un  ar  y  mur,  agos  yn  gywir  fel  y  ceir  hwynt  yn  y 
benod. 

(a)  MeddyHwch  pe  buasai  yna  offeiriaid  yn  Jerusalem 
y  pryd  hwn,  heb  feddwl  dim  ond  am  eu  cyflog,  pa  le  y 
buasech  yn  disgwyl  eu  cael  yn  gweithio  ?  Buasech  yn 
eu  cael  yn  union  Ile  y  cewch  y  rhai  yma.  Yr  oedd  yr 
offeiriad  yn  derbyn  ei  gyflog  oddiwrth  yr  allor.  Os 
byddai  y  defaid  yn  dyfod  yn  gyson  ar  yr  allor,  yr  oedd 
cyflog  yr  offeiriad  yn  dyfod  yn  gyson.  Os  byddai  yr 
allor  yn  Ilawn  offrymau,  fe  fyddai  ty  yr  offeiriad  yn  Uawn 
bwyd.  A  pha  le  yr  ydym  yn  cael  yr  offeiriad  yn  gweith- 
io  ?  "  Yna  Eliasib  yr  archoffeiriad  a  gyfododd,  a'i 
frodyr  yr  offeiriad,  a  hwy  a  adeiladasant  borth  y  defaid." 
Yr  oeddynt  wrth  adeiladu  porth  y  defaid  yn  gwneyd  y 
peth  goreu  oedd  yn  bosibl  er  eu  lles  eu  hunain. 

Ond  yr  oeddynt  hefyd  yn  y  Ile  goreu  er  Iles  y  gwaith. 
Hwy  wyddcnt  orcu  pa  fodd  yr  oedd  eisiau  adeiladu  porth 
y  defaid.  Hwynthwy  wyddent  pa  beth  ocdd  yn  halogi'r 
defaid,  a  pha  fodd  yr  oedd  eisiau  rhoi  pob  careg  yn  ei 
llc,  rhag  üfn  i'r  dcfaid  dramgwyddo  wrthi,  a  chacl  cu 


CYMHELLION    Y    GWAITH.  73 

cleisio  a'u  hanghymhwyso  i  ddyfod  at  yr  allor.  Yr  oedd- 
ynt  wrth  adeiladu  porth  y  defaid  yn  gwneyd  y  peth 
goreu  ar  eu  lles  eu  hunain,  a'r  peth  goreu  i  grefydd  ar 

y  pryd. 

{b)  Cymerer  un  enghraifft  arall  i  ddangos  fel  y  mae 
Iles  personol  a  lles  cyffredinol  yn  ciel  eu  cyfuno  mewn 
crefydd.  Mae  hyn  i'w  weled  yn  amlwg  wrth  sylwi  pa 
le  yr  oedd  y  Nethiniaid  yn  gweithio.  Ystyr  yr  enw 
Níethinim  ydyw  rhodd.  Rhai  wedi  eu  rhoi  oeddynt 
at  wasanaeth  y  cysegr.  Cyfeiria  y  teitl  yn  arbenig  at  y 
Gibeoniaid  a  ddaethant  at  Israel  trwy  dwyll,  ao  fel  cosh- 
edigaeth  am  eu  pechod  fe'u  gosodwyd  yn  gymynwyr 
coed  ac  yn  wehynwyr  dwfr  i  Israel.  Ac  er  mai  yn 
gosbedigaeth  y  rhoddwyd  eu  swydd  iddynt  ar  y  cyntaf, 
y  mae  genym  bob  Ile  i  gredu  eu  liod,  fel  rhai  yn  Ilenwi 
swyddau  bach  yn  jryffredin.  yn  meddwl  yn  Iled  uchel  o'u 
swydd,  er  nad  oedd  yn  ddim  amgen  na  chario  dwfr.  Er 
mai  y  swydd  isaf  yn  ngwasanaeth  y  cysegr  oedd  yn 
perthyn  iddynt,  gadawodd  rhai  cinoedd  o  honynt  bob 
mantais  fydol  yn  hytrach  na  gadael  eu  swydd  fach  o 
gario  dwfr.  Nid  oeddynt  o  had  Israel  ;  ond  pan  oedd 
yr  luddeWon  yn  d  od  adref  i  Jerusalem,  maent  hwythau 
yn  ymofyn  am  le  yn  eu  mysg  Ond  ebai  yr  luddewon 
wrthynt,  os  ydych  am  i:;nel  cysgod  a  bremtiau  Jerusalem, 
rha'd  i  chwi  wneyd  eich  rhan  i'w  hadeiladu.  Cofiwn, 
gyfeillion,  os  ydym  ninau  yn  disgwyl  am  gysgod  nuiriau 
y  Jerusalem  nefol,  rhaid  i  ni  wneyd  ein  goreu  i'w  had- 
eiladu.  Yr  wyt  ti,  onid  wyt,  yn  disgwyl  cael  cysgod 
Jerusalem  i  sefyll  yn  y  rhyíel  yn  nydd  yr  Arglwydd  ? 
A  wyt  ti  yn  gwneyd  rhywbeth  i'w  hadeiladu  ?  Dyna 
ydyw  y  cwestiwn  i  ninau  heddyw. 

E 


74  CYMHELLION    Y    GWAITH. 

Nid  oedd  yr  hen  Nethiniaid  yn  anfoddlawn  i'r  telerau 
gydag  un  amod.  Tybiaf  eu  bod  yn  dweyd,  "  Nid  oes 
genym  ddim  gwrthwynebiad,  Nehemiah,  i  adeiladu,  ond 
i  ni  gael  dewis  ein  darn.  Gwyddost  yn  eithaf  da, 
Nehemiah,  mai  cario  dwfr  at  wasanaeth  y  deml  y  bydd- 
ai  ein  tadau,  a  chario  dwfr  ydym  ninau  am  wneyd  eto. 
Os  oes  yna  ryw  ran  o'r  mur  a  dẃ'r  yn  dwyn  cysylltiad 
ag  ef,  yr  ydym  yn  barod  i  wneyd  ein  rhan  o'r  gwaith." 
Dẃ'r,  dŵ'r  oedd  pob  peth  gan  y  rhai'n.  Y  rhai'n  oedd 
Bedyddwyr  yr  Hen  Destament.  Tybiaf  glywed  rhyw 
Lefiad  ieuanc  yn  dweyd  wrthynt  pan  yn  eu  clywed  yn 
rhoddi  cymaint  o  bwys  ar  y  dẃ'r,  "I  beth  yr  ydych  chwi 
yn  son  am  eich  swydd  ?  Pe  buasai  bob  un  o  honoch 
yn  Archoffeiriad,  ni  buasai  raid  i  chwiroddi  mwy  o  bwys 
ar  eich  swydd,  Meddyhwch  am  yr  Archoffeiriad  yn 
myned  i  fewn  i'r  cysegr  sancteiddiolaf  ar  ddydd  mawr 
y  cymod, — dyna  i  chwi  swydd  gwerth  ymffrostio  ynddi." 
"  lë,  îe,"  fel  pe  dywedasai  yr  hen  Nethiniaid,  "  y  mae 
yr  Archoffeiriad  yn  hardd,  a'i  wisgoedd  yn  lân  a  sanct- 
aidd  pan  yn  myned  i  scfyll  o  flaen  y  drugareddfa ;  ond 
wyddoch  chwi  nad  yw  yr  Archoffeiriad  un  amser  yn 
myned  i  mewn  heb  i  ni  gael  llaw  yn  ei  baratoad.  Mae 
ef  yn  lân  a  gogoneddus  wrth  fyned  i  mewn,  ond  yr  hen 
Nethiniaid  fu  yn  cario  dwfr  i  olchi  ei  wisgoedd.  Mae 
yna  lawer  aberth  mawr  wcdi  bod  yn  y  deml  gyntaf,  ond 
wyddoch  chwi  na  fu  yno  'run  erioed  heb  i  ni  gael  tori 
coed  i'w  losgi,  a  tliynu  dwfr  i'w  olchi.  Na,  na,  nid  heb 
reswm  yr  ydym  yn  meddwl  yn  fawr  o'n  swydd.  A  oes 
yna  ryw  ran  o'r  mur  yn  dwyn  cysylltiad  â  dwfr,  Nehem 
íah  ?  yn  y  fan  hono  yr  ydym  am  adeiladu."  A  clywch 
pa  le  y  maent  yn  gweithio, — "A'r  Nethiniaid,  y  rhai 
oedd  yn  trigo  yn  Ophel,  hyd  ar  gyfer  Porth  y  D^tifr" 
Hyd  ar  gyfer  roRTii  v  Dwfr. 


CYMHELLION    Y    GWAITH.  75 

Wrth  adeiladu  y  porth  hwn  yr  oeddynt  yn  gofalu  am 
eu  Ues  eu  hunain,  oblegyd  yma,  yn  mhorih  y  dwfr,  yr 
ocddynt  o  genhedlaeth  i  genhedlaeth  wedi  ac  yn  bwr- 
iadu  treuHo  eu  dyddiau  ;  ac  eto,  hwy  oedd  y  rhai  cym- 
hwysaf  i'w  adeiladu.  Yr  oeddynt  yn  rhwym  o  wybod 
po))[)eth  yn  nglyn  A,  dwfr.  Ilwy  oedd  y  rhai  goreu  i'w 
adeiladu  er  llcs  y  gwaith,  ac  adeiladu  porth  y  dwfr  oedd 
y  pcth  goreu  a  allasent  wneyd  er  eu  lles  eu  hunain. 
Mae  swyddog,wrthgyflawni  ei  swydd  yn  gydwybodol  ac 
yn  dda,  yn  gwneyd  y  peth  goreu  iddo  ei  hun  ac  i  achos 
crefydd. 

(c)  Ond  nid  swyddogion  yn  unig  sydd  yn  gwasanaethu 
eu  hunain  wrth  wasanaethu  crefydd  :  mae  yr  un  peth  yn 
dyfod  i'r  gohvg  yn  llawn  mor  amlwg  yn  mywyd  aelodau 
cyffredin.  Pe  buasai  yna  ryw  hen  gyl)ydd  yn  y  ddinas, 
heb  astudio  dim  ond  ei  les  personol  ei  hunan,  fe'i  caw- 
sech  yn  gweithio  yn  union  lle  yr  ydym  yn  cael  rhai  o'r 
rhai  hyn,  "  A  cherllaw  iddynt  hwy  y  cyweiriodd  Jedaiah 
mab  Harumaph  ar  gyfer  ei  dŷ."  "  Ar  ei  ol  ef  y  cyweir- 
iodd  Benjamin  a  Hasub,  gyferbyn  â'u  tŷ.  ^Vedi  yntau 
Azariah  mab  Maaseiali,  mab  Ananiah,  agyweiriodd  wrth 
ei  dŷ."  "  Oddiar  borth  y  meircli,  yr  oíTeiriaid  a  gyweir- 
iasant  hob  un  gyferbyn  (Yi  dŷ"  Pe  buasai  y  gelyn  yn 
dyfod  i'r  ddinas  ar  gyfer  tŷ  un  o  honynt  pwy  a  fuasai  yn 
teimlo  fwyaf  ?  Eiddo  pwy  a  fuasai  yn  cael  ei  ysbeiHo 
gyntaf?  Piant  pwy  fuasai  sicraf  o  gael  eu  cymeryd 
ymaith  ?  Bywyd  pwy  a  fuasai  yn  yr  enbydrwydd  mwy- 
af?  Onid  yr  eiddo  ef?  Wrth  adeiladu  ar  gyfer  ei  dŷ 
yr  ocdd  yn  gwneyd  y  gwasanaeth  goreu  allasai  iddo  ei 
hun  ;  ac  o'r  tu  arall,  wrth  lesoH  ei  hun  yr  oedd  yn  rhoddi 
darn  rhagorol  yn  mur  y  ddinas.     Ni  byddwn  ninau  bob 


76  CYMHELLION    Y    GWAÎTH. 

amser,  fe  allai,  yn  rhoddi  yr  anrhydedd  y  mae  y  math 
yma  o  grefydd  yn  deilyngu.  Byddwn  yn  dweyd  weith- 
iau,  '  Crefyddwr  Ued  salw  ydyw  Hwn-a-Hwn  ;  ni  bydd 
byth  yn  arfer  moddion  yn  gyhoeddus ;  lled  ddifedr  ydyw 
hefyd  fel  athraw  yn  yr  Ysgol  Sabbothol ;  y  mae  yn  dwyn 
ei  blant  i  fyny  yn  grefyddol  iawn.'  Os  yw  yn  gwneyd 
hyny  y  mae  yn  gwneyd  gwaith  ardderchog  i  achos 
crefydd.  Os  na  fedri  fod  yn  athraw  neu  athrawes  yn  yr 
Ysgol  Sul,  yr  wyt  wrth  ddysgu  adnod  i  dy  blentyn  yn 
gwneyd  cystal  darn  o  fur  y  ddinas  a'r  oífeiriad 
penaf.  Gadewch  i  ninau,  bob  un  o  honom,  adeiladu  ar 
gyfer  ein  tai  ein  hunain  trwy  weddio  dros  ein  teulu,  eu 
hyfforddi,  a'u  cynghori  :  byddwn  yn  gwneyd  y  peth 
goreu  er  ein  cysur  a'n  lles  ein  hunain,  ac  yn  gwneyd 
gwasanaeth  ardderchog  i  eglwys  Dduw. 

Ond  feallai  y  dywed  rhywun  o'r  bobl  ieuainc  yma  nad 
oes  ganddo  dŷ.  Mae  yma  un  yr  un  fath  a  thithau  yn 
gweithio  ar  fur  Jerusalcm.  Nid  oes  gan  hwn  dỳ,  dim 
ond  ystafell.  Lodger  ydyw  hwn  ;  roomio  y  mae,  fel  y 
dywedir,  mewn  un  rhan  o'r  wlad.  A  gallasai  yn  hawdd 
esgusodi  ei  hun  rhag  gweithio  ar  y  mur.  Gallasai 
ddweyd,  "  Rhyw  un  room  sydd  gen  i  yn  y  fan  hon. 
Nid  wyf  yn  meddwl  gwncyd  fy  nghartref  yma.  Os  daw 
y  gelyn  i'r  ddinas,  ar  gyfer  fy  ystafell  i,  y  tebyg  ydyw  na 
l)yddaf  fi  yma  ar  y  pryd.  Nid  yw  ond  ofcredd,  felly,  i 
mi  fyned  i  draflerthu  adeiladu  yn  y  fan  yma  :  y  tebyg 
yw  mai  yn  rliywlc  arall  y  byddaf  y  pryd  hwnw."  Ond 
nid  felly  y  mae  hwn  yn  ymresymu.  O,  nage.  "  .\r  ei 
ol  yntau  Mesulam  mab  Bcrcchiah,  a  gyweiriodd  ar  gvfer 
ei  ystajeliy  Ar  i^yfer  ei  ystafell.  Cofia  dithau,  fy 
nghyfaill,  fod  genyt  dy  ystafcH.     Yr  ystafell  hon  y  dyw- 


CYMHELLION    Y    GWAITH.  Tf 

edodd  yr  Arglwydd  lesu  am  i  ti  fyned  i  mewn  iddi  a 
chau  dy  ddrws,  a  gweddio  ar  dy  Dad  yr  Hwn  sydd  yn  y 
dirgel,  a'th  üad  yr  Hwn  a  wêl  yn  y  dirgel  a  dâl  i  ti  yn 
yr  amlwg.  Ac  os  daw  y  gelyn  i  mewn  y  ífordd  yna,  enw 
da  pwy  fydd  yn  cael  ei  goUi  ?  Calon  pwy  fydd  yn  cael 
ei  harcholli  drymaf  ?  Onid  yr  eiddot  ti  ?  Wrth  ofalu 
am  dy  grefydd  a'th  gynuriad  dy  hun,  yr  wyt  yn  gwneyd 
y  peth  goreu  i  ti  dy  hup.an,  ac  yr  wyt  yn  gwneyd  gwas- 
anaeth  ardderchog  i  eglwys  Dduw.  Lle  bynag  yr  wyt, 
beth  bynag  yw  dy  amgylchiadau,  y  mae  genyt  ystafell  y 
disgwyhr  i  ti  adeiladu  ar  ci  chyfcr. 

Nid  yw  yr  hanes  yn  dweyd  pa  un  ai  un  fawr  ai  un 
fechan  oedd  ystafell  Mesulam  fab  Berechiah,  pa  un  ai 
am  fis  ai  am  flwyddyn,  am  fwy  neu  ani  lai,  yr  oedd  yn 
debyg  o  breswyho  yn  ei  ystafell.  Ond  nid  oedd  Mesu- 
lam  am  adael  i  neb  arall  wneyd  ei  ran  ef  o'r  gwaith. 
Nid  fel  y  bydd  ambell  un  o  honoch  chwi  yn  siarad,  pan 
yn  symud  o'r  naill  ardal  i'r  llall,  y  gweithredai  hwn, 
"  Waeth  i  mi  heb  fyned  a  'mhapyr  seiat,  fyddaf  fi  ddim 
yma  yn  hir.  Waeth  i  mi  heb  ddechreu  myned  i'r  Ysgol 
Sul,  mi  fyddaf  adref  yn  fy  ol  yn  union  eto.  Nid  wyf  am 
geisio  gwneyd  dim  gyda'r  achos  yn  y  lle  hwn,  oblegyd 
nid  wyf  yn  meddwl  gwneyd  fy  nghartref  yma."  O,  na, 
nid  felly  y  mae  Mesulam  yn  ymresyniu.  "Ondpale 
bynag  o'r  mur  fydd  heb  ei  gau,  mi  ofala  i  am  wneyd  y 
mur  yn  ddigon  cadarn  ar  gyfer  y  fan  hon  beth  bynag. 
Pe  bawn  yn  gorfod  gadael  yr  ystafell  heno,  mi  adeiladaf 
fy  ngoreu  ar  ei  chyfer  tra  y  byddaf  yma."  Mesulam 
mab   Berechiah   a    gyweiriodd    ur    gyfir    ei  ystaftU^ 

AR   GYt'ER    EI    YSTAFELL. 


7» 


CYMHELLION    Y    GWAITH. 

'  A  cher  llaw  iddynt  hwy  y  cy weiriodd  y  Tecoiaid  ;  ond  eu 
gwÿr  mawr  ni  osodasant  eu  gwddf  yn  ngwasanaeth  eu  Har- 
glwydd.  A  cher  eu  llaw  hwynt  y  cyweiriodd  Meremoth  mab 
Urîah,  mab  Cos.  A  cher  eu  llaw  hwynt  y  cy  weiriodd  Mesulam 
mab  Berechiah,  mab  Mesezabeel.  A  cher  eu  llaw  hwynt  y 
cyweiriodd  Sadoc  mab  Baana.  A  Jehoiada  mab  I'aseah,  a 
Mesulam  niab  J3esodeiah,  a  gyweiriasant  yr  hen  borth ;  hwy 
a  osodasant  ci  drawstiau  ef,  ac  a  osodasant  i  fyny  ei  ddorau, 
a'i  gloiau,  a'i  farrau.  Ar  ei  ol  ef  y  cyweiriodd  Benjamin,  a 
Hasub,  gyferbyn  a'u  tỳ.  Wedì  yntau  Azariah  mab  Maaseiah, 
fab  Ananiah,  a  gyweiriodd  wrth  ei  dỳ.  Yna  EUasib  yr  arch- 
offeiriad  a  gyfododd,  a'i  frodyr  yr  offeiriaid,  a  hwy  a  adeilas- 
ant  borth  y  defaid  ;  hwy  a'i  cysegrasant,  ac  a  osodasant  ei 
ddorau  ef,  íe,  hyd  d\vr  Meah  y  cysegrasant  ef,  a  hyd  dŵr 
Hananeel.  Porth  y  glyn  a  gyweiriodd  Hanun,  a  thrigolion 
Zanoah ;  hwynt-hwy  a'i  hadeiladasant  ef,  ac  a  osodasant  ei 
ddorau  cf,  ci  gloiau,  a'i  farrau,  a  niil  o  gufyddau  ar  y  mur, 
li)d  borlh  y  dom.  ünd  porth  y  dom  a  gyweiriodd  Malchiah 
mab  Rechab,  ty  wysog  rhan  o  Beth-haccerem  ;  efe  a'i  hadeil- 
adodd,  ac  a  osododdei  ddorau,  eigloiau,  a'i  farrau  A  Saluni 
mab  Coh-hezeb,  tywysog  rhan  o  Mispah,  a  gy weiriodd  borth 
y  ffynon ;  efe  a'i  hadeiladodd,  ac  a'i  tûdd,  ac  a  osododd  ei 
ddorau  ef,  ei  gloiau,  a'i  farrau,  a  mur  pysgodlyn  Siloah  wrth 
ardd  y  brcnin,  a  hyd  y  grisiau  sydd  yn  dyfotl  i  waercd  o  dilinas 
Dafydd.  Ar  ei  ol  yntau  Binnui  mab  Hcnadad  a  gyweiriodd 
fesur  arall,  o  dŷ  Azariah  hyd  y  drofa,  sef  hyd  )•  gongl.  Ar  ei 
ül  ef  y  cyweiriüdd  Hananiah  mab  Selemiah,aHanun  chwech- 
cd  mab  Salaph,  y  mesur  arall.  Ac  ar  ei  ol  yntau  Mesulam 
mab  Berechiah  a  gy  weiriodd  ar  gyfer  ei  ystafell.  Ar  ei  ol  ef 
Meramoth  mab  Uriah,  mab  Cos,  a  gyweiriodd  y  mesur  arall, 
o  ddrws  ty  Hliasib,  hyd  dalccn  ty  Eliasib.  Ar  ei  ol  ef  Baruc 
mab  Zabbai  yn  awyddus  agy  weiriodd  y  mesur  arall,  o'r  drofa 
hyd  ddrws  ty  Eliasib  yr  archoffeiriad." — Neii.  iii,  5,  4,  6,  23, 
I,  ij,  14,  15,  24,  jo,  21,  20, 


Y 


CYltttíELLlON    Y    GWAÍTH.  7$ 

CYMHELLIAD  y  cawn  alw  eich  sylw  yn  mhell- 
ach  eto  yn  y  bregeth  hon  fydd  yr  un  canlynol : — 

FOD    SVLW    DUW    AR    Y    GWAITII    a'r    GWEITHWYR. 

Dywcdir  y  gwnai  mihvyr  Napoleon  gyflawni  unrhyw 
beth  dan  lygaid  eu  cadfridog.  Ond  y  mae  un  anrhaeth- 
ol  fwy,  a  theilyngach  o'n  gwasanaeth,  a'i  lygaid  yn  agored, 
yn  talu  sylw  manwl  i  bob  gwc  ithred  o'n  heiddo  o  blaid 
ei  achos.     A  fydd  i  ni  wncyd  cin  goreu  gyda'i  waith  ? 

(a)  Mae  Duw  yn  sylwi  pwy  sydd  heb  weithio.  "A 
cher  llaw  iddynt  hwy  y  cyweiriodd  y  Tecoiaid ,  ond  eu 
gwŷr  mawr  ni  osodasant  eu  gwddf  yn  ngwasanaeth  eu 
Harglwydd."  Fe  wyr  o'r  goreu  pwy  sydd  wedi  Uwyddo 
gormod  yn  y  byd  i  gymysgu  gyda'i  frodyr  tlodion  yn  y 
sciat.  Fe  wyr,  ac  y  mae  yn  syhvi,  pwy  sydd  yn  boddhau 
cu  hunain  yn  Ue  dod  i'r  Ysgol  Sabbothol  i  weithio  dros 
eu  Harghvydd.  Mae  dyrchafiad  yn  y  byd  wedi  dyrch- 
afu  y  dyn  uwchlaw  angen  i  weithio  a'i  ddwylaw  hwyr- 
ach,  ond  cofiwch  nad  oes  unrhyw  ddyrchafiad  bydol 
yn  eich  esgusodi  i  beidio  rhoi  eich  gwddf  yn  ngwasanacth 
crefydd. 

'*  Ond  eu  gwŷr  mawr."  Pamor  fawr  bynag,  nid  ydynt 
yn  ddigon  mawr  i  beidio  gwncyd  eu  goreu  dros  eu  Harg- 
hvydd,  yr  hwn  a'u  gwaredodd  o  law  eu  gorthrymwyr, 
ac  a'u  dug  yn  ol  i'w  gwlad  eu  hunain,  Cofiwn,  gyfeillion, 
nad  oes  yn  bosibl  i  ni  gael  unrhyw  ddyrchafiad  yn  y  byd 
na  bydd  yn  anrhydedd  i  ni  gael  gwneyd  ein  goreu  dros 
ein  Harglwydd,  yr  hwn  a'n  gwaredodd  ac  a'n  prynodd 
a'i  briod  waed.  Na  fydded  hyn  byth  yn  wirionedd  am 
danom  ni.  Ond  hwynt-hwy,  oblegid  eu  balchder,  ni 
üsodasanL  eu  gwddf  yn  ngwasanaclh  cu  Harghvydd. 


8o  CY.AtHELLION     Y    GWAlTH. 

{ù)  Mac  Duw  yn  sylwi  pwy  sydd  yn  gweithio.  Paham 
y  mae  y  fath  ofal  yn  cael  ei  gymeryd  i  enwi  tad  y  rhan 
fwyaf  o'r  gweithwyr,  a  thaid  ambell  un  ?  Ac  i  ddweyd 
beth  oedd  eu  gwaith  ?  Pa  beth  oedd  gwaith  eu  tad  ? 
Pa  le  yr  oeddynt  yn  byw  ?  I  beth  hefyd,  ond  i  ddangos 
fod  syhv  manwl  pwy  sydd  yn  gweithio. 

Os  oedd  dau  o'r  un  enw  yn  y  ddinas,  rhoddir 
enw  yr  un  oedd  yn  gweithio  yn  Uawn  rhag 
ofn  i  neb  arall  dderbyn  ci  wobr  yn  ci  lc.  Heb  gofio 
hyn,  y  mae  y  fath  fanyhvch  wrth  cnwi  pawb  yn  hollol 
ddiangenrhaid,  ac  yn  ymddangos  yn  boenus.  Edrycher 
y  fath  ofal  a  gymerir  i  ddweyd  yn  eglur  pwy  yw  pob  un 
o'r  gweithwyr.  "  A  cher  eu  Uaw  hwynt  y  cyweiriodd 
Meremoth,  mab  Uriah,  mab  Cos.  A  cher  eu  llaw  hwynt 
y  cyweiriodd  MesuIam.mabBerechiah,  mab  Mesezabeel. 
Wedi  yntau,  Azariah  mab  Maaseiah,  mab  Ananiah." 
Dyna  nid  yn  unig  dadau,  ond  teidiau  y  tri  yma,  yn  cael 
eu  henwi. 

Dywedir  fod  Meremoth  yn  fab  Uriah,  mab  Cos,  i 
ddangos  mai  nid  mab  Uriah  yr  archoffeiriad  ydoedd,  yr 
hwn  oedd  yn  fab  i  Jothan,  ac  nid  mab  i  Uriah  y 
l)rophwyd,  yr  hwn  oedd  yn  fab  i  Shemiah.  Mae  yr 
Arglwydd  yn  sylwi  yn  rhy  fanwl  pwy  sydd  yn  gweithio 
fel  nad  oes  berygl  i  neb  golli  ei  wobr  trwy  gamgymeriad  ; 
i  neb  fod  hcbddi,  am  nad  yw  Duw  yn  ei  adwaen,  "Canys 
ti  yw  ein  Tad  ni,  er  nad  edwyn  Abraham  ni,  ac  na'n 
cydnebydd  Israel :  ti  Arglwydd,  yw  cin  'J  ad  ni,  ein 
Gwaredydd,  dy  cnw  sydd  erioed."  Yr  wyt  ti  yn  Dad  i 
ni  yn  mhcll  cyn  son  am  Abraham  ac  Israel.  Yr  wyt  ti 
erioed  mewn  arfaeth  dragwyddol  yn  Dad  i  ni.  Yr  wyt 
yn  nieddu  enw  Tad  erioed.  I*  el  ein  Tad  yr  wyt  yn  sicr 
o  ofalu  aui  i  bawb  gacl  cliwarcu  tcg. 


CyMHELLION    Y    GWAlTtí.  8í 

{c)  Mae  Duw  yn  sylwi  i^a  fodd  y  mae  [^obl  grefyddol 
yn  gorphen  eu  gwaith.  Mae  yn  syhvi  a  ydym  mor  ofal- 
us  ac  mor  gydwyhodol  gyda'i  waith  Ef  ag  ydym  gyda'n 
gorchwyhon  cu  hunain.  "Yna  Ehasib  yr  archoffeiriad 
a  gyfododd,  a'i  frodyr  yr  offeiriaid,  a  hwy  a  adeiladasant 
borth  y  defaid,  hwy  a'i  cysegrasant,  ac  a  osodasant  ei 
ddorau  ef,  îe,  hyd  dwr  Meah  y  cysegrasant  ef,  a  hyd 
dwr  Hananeel." 

*'  Porth  y  glyn  a  gyweiriodd  Hanun  a  thrigoHon 
Zanoah;  hwynt-hwy  a'i  hadeiladasant  ef,  ac  a  osodasant  ei 
ddorau  ef,  ei  gloiau,  a'i  farrau,  a  mii  o  gufyddau  ar  y 
mur."  Mae  yn  gwybod  i'r  llathen,  íe,  i'r  haner  llathen 
pa  faint  yr  wyt  ti  yn  ei  wneyd,  a  mil  o gufyddau  ;  mae  y 
rhif  i'r  dim  ganddo,  a  mil  o  gufyddau  ar  y  mur. 

"  Ond  porth  y  dom  a  gyweiriodd  Malchiah  mab 
Rechab,  tywysog  rhan  o  Beth-haccerem  ;  efe  a'i  hadeil- 
adodd."  Paham  na  fuasai  yn  ddigon  dweyd  ei  fod  wedi 
ei  adeiladu  ?  Ond  ä  yr  adnod  yn  mlaen  i  ddweyd,  "  efe 
a'i  hadeiladodd,  ac  a  osododd  ci  ddorau,  ei  gloiau,  a'i 
farrau."  Paham  y  mae  yr  hanesydd  mor  fanwl  ?  Am 
fod  Duw  yn  .sylwi  yn  fanwh  Pa  sawl  dôr  wyt  ti  wedi 
roi  i  rwystro  i'r  gelyn  ddod  i  mewn  i'r  ddinas  ?  "  Ei 
gloiau,"  îe,  mae  yn  syh^i  pa  sawl  cyngor  wyt  ti  wedi 
ei  roi  i  gloi  calon  dy  blentyn  rhag  temtasiynau, — pa  sawl 
gweddi  wyt  ti  wedi  anfon  ar  ei  ran  i  fario  y  dorau  rhyng- 
ddo  a'r  gelynion,  "ei  gloiau,  a'i  farrou."  Gŵyr  yn  dda 
pa  sawl  adnod  wyt  ti  wedi  ddysgu  iddo  i  fod  fel  dorau 
pres  rhwng  ei  enaid  a  dinystr.  Mae  pob  dôr,  pob  clo, 
pob  bar,  roi  di  ar  Jerusalem  yn  nghyfrif  Duw. 

Mae  gwneyd  tipyn  o  glawdd  o  amgylch  pleser-lyn  yn 
Jerusalem  yn  waith  i'w  gadw  mcwn  cof.     "  A  Saluin  mab 


82  CYMtíELLÎON    V    GẄAÌttì. 

Col-hozeh,  tywysog  rhan  o  Mispah,  a  gyweiriodd  borth  y 
ffynon,  efe  a'i  hadeiladodd,  ac  a'i  todd,  ac  a  osododd  ei 
ddorau  ef,  ei  gloiau,  a'i  farrau,  a  mur  pysgodlyn  Siloah 
wrth  ardd  y  brenin."  Mae  dysgu  plant  i  ymblescru  mcwn 
crefydd,  ac  i  dynu  mwynhad  oddiwrth  bcthau  'ouddiol 
a  diniwed,  yn  lle  myned  ar  ol  ofercdd,  yn  cael  ci  gadw 
yn  ofalus  mewn  cof.  Y  cyfarfod  canu,  a'r  cyfarfod  llen- 
yddol,  rhyw  bleser-lynoedd  ydyw  y  rhai  hyn.  Ond 
pleser-lynoedd  ydynt  i  blant  Jerusalem  ymbleseru  arnynt 
yn  lle  myned  o'r  tu  allan  i  gaerau  y  ddinas  i  chwiHo  am 
gorbyllau  peryglus  a  gwenwynig.  Ac  y  mae  magu 
chwaeth  gerddorol  a  Uenyddol  yn  ngwyneb  diffyg  cefn- 
ogaeth,  ac  efallai  gwrthwynebiadau — er  nad  yw  ond 
gwneyd  clawdd  o  amgylch  pleser-lyn  Siloah— yn  werth 
i'w  groniclo  mewn  Uyfr  fydd  yn  aros  ar  gof  hyd  i  ddiwedd 
amser,  îe,  ac  wedi  i  amser  ddarfod. 

Mae  y  cyfarfod  llenyddol  a'r  cyfarfod  plant  fel  Uyn 
Siloah  "  wrth  ardd  y  brenin."  lë,  mwy,  y  mae  dyfr- 
oedd  y  Uynoedd  hyn  fel  dyfroedd  Siloah  yn  aml  yn 
dyfrhau  gardd  y  brcnin.  Mac  yr  help  mwyaf  dibwys  i 
adeiladu  Jerusalem  dan  lygaid  y  brenin. 

"A  hyd  grisiau  sydd  yn  dyfod  i  waercd  o  ddinas  Daf- 
ydd."  Mae  pob  gris  roi  di  dan  droed  dy  gymydog  i'w 
helpu  i  ddinas  Dafydd  dan  syhv  Duw. 

{d)  Mac  Duw  yn  sylwi  a  wyt  yn  gwcithioyn  llc  craill, 
neu  fe  allai,  a  ydyw  pobl  eraill,  ysywacth,  yn  gorfod 
gweithio  yn  dy  le  di.  Bydd  ambell  un  yn  cwyno  weith- 
iau  ei  fod  efyn  gorfod  gwcithio  mwy  o  lawcr  nag  a 
fyddai  raid,  am  fod  craill  yn  pcidio  gwneyd  dim.  Mae 
yn  gorfod  rhoi  mwy  o  lawer  yn  y  casghad  na  fyddai  raid, 


CYMHELLÍOIÍ    Y    GWAIîIí.  8^ 

am  fod  eraiU  yn  peidio  rhoi  dini,  neu  y  nesaf  peth  i 
ddim.  Mae  yn  cael  llawer  mwy  o  drafferth  yn  y  cyf- 
arfod  plant,  ac  yn  yr  Ysgol  Sul  nag  a  ddylai,  am  fod 
rhieni  y  plant  heb  wneyd  eu  dyledswydd.  Os  wyt  ti 
felly,  paid  a  grwgnach,  mae  yr  Arghvydd  yn  syhvi  yn 
fanwl  ar  bob  extfa-work.  Ac  y  mae  Ef  yn  sicr  o  dalu  yn 
dda  am  bob  careg  roi  di  ar  fur  Jerusalem,  pa  un  bynag 
ai  ar  gyfer  dy  dŷ  dy hun  ai  ar  gyfer  ty  rhywun  arall  y  bydd 
i  ti  ei  rhoi. 

Mae  yma  rai  felly  yn  cael  cyfeirio  atynt  yn  y  bcnod 
hon,  *'  Ar  ei  ol  yntau  Binnui  mab  Henadad  a  gyweiriodd 
Jcsur  arall^"  neu  yn  Uythyrenol  a  gyweiriodd  yr  Ail 
Fesur.  Yr  oedd  wedi  gwneyd  y  rhan  oedd  yn  disgyn 
yn  naturiol  iddo  o  fur  y  ddinas,  ond  y  mae  yn  gweled 
darn  ar  gyfer  ty  rhywun  heb  ei  godi,  ac  yn  hytrach  na 
gadael  bwlch  yn  mur  y  ddinas,  mae  yn  myned  i  weithio 
yn  lle  rhywun  arall,  pan  yr  oedd  wedi  gorphen  ei  ran 
briodol  ci  hun  o'r  gwaith.  "Ar  ei  ol  yntau  Binnui  mab 
Ilcnadad  a  gyweiriodd  fcsur  arali,  o  dy  Azariah  hyd  y 
drofa,  sef  liyd  y  gongl."  Mac  yn  bosibl  fod  y  gwailli  wedi 
ei  üsod  i  Azariah  am  ei  fod  wrth  ymyl  ci  dŷ,  "  Ond," 
ebai  Azariah,  "trofa  ydyw,  nid  ydyw  ar  fy  nghyfcr  i  mwy 
na  rhywun  arall.  Nid  yw  yn  iawn  i  chwi  ddisgwyl  i  mi 
adeiladu  y  gongl,  y  Ue  sydd  yn  gofyn  cymaint  ddwy- 
waith  o  lafur  a  phob  man  arali  ar  y  mur,  am  fy  mod  yn 
digwydd  byw  yn  ncs  na  neb  arall  iddi.  Mae  y  gongl  yn 
perthyn  i  bawb  fel  eu  gilydd."  Wn  i  ddim  ddarfu 
Azariah  sori,  fel  bydd  ambell  un,  am  y  disgwylid  iddo 
wneyd  mwy  nag  oedd  wedi  fwriadu  wneyd.  Ond  pa  fodd 
bynag,  ni  wnaeth  fodfedd  pellach  na'i  dŷ  ei  hun.  Oblegid 
Binnui  mab  Henadad  a  gyweiriodd  Ail  Fesur  hyd  y 
drofa,  bcf  hyd  y  gungl. 


84  CYMHELLION    Y    GWAlTft. 

Mac  yna  ryw  drofeydd  a  chonglau  o  hyd  yn  Jerusa- 
lcm,  ag  y  byddent  byth  heb  eu  hadeiladu  oni  bai  fod 
anibell  un  o'r  gweithwyr  yn  meddu  mwy  na'r  cyffredin 
o  gariad  at  waith  ei  Arglwydd.  lë,  mae  yna  gonglau 
heddyw  yn  Jerusalem  wedi  eu  gadael  gan  bawb  fel 
gwaith  yn  perthyn  i  rhywun  arall,  yn  disgwyl  am  gyfod- 
iad  rhyw  Binnui  i'w  hadeiladu.  Ó  !  Arglwydd,  agor 
lygaid  rhywrai  o  breswylwyr  Seion,  a  dyro  iddynt  ddeu- 
parth  o  ysbryd  Binnui  mab  Henadad. 

"  Ar  ei  ol  ef  y  cyweiriodd  Hananiah  mab  Selemiah,  a 
Hanun  chweched  mab  Salaph,  y  mesur  arall."  Dyma 
ddau  wedi  partneru  neu  gytuno  a'u  gilydd  i  wneyd  ail 
fesur.  0  na  chaem  ninau  ein  dynion  ieuainc  i  gytuno 
a'u  gilydd  i  godi  rhyw  ddarn  o  furiau  Jerusalem  nad  oes 
neb  yn  gwneyd.  Ond  ow  !  fel  y'i  gwelir  yn  rhy  fynych 
yn  myned  i  gytundeb  a  chyfathrach  â'u  gilydd,  er  mwyn 
bod  yn  gryfach  ac  mewn  gwell  mantais  i  wasanaethu 
pechod.  Hananiah  a  Hanun, — mae  yn  bosibl  mai  teb- 
ygrwydd  eu  henwau  a  barodd  iddynt  feddwl  am  gytuno 
a'u  gilydd,  ac  yn  arbenig  awydd  am  lenwi  ystyr  euhenw- 
au — trugaredd  yr  Arglwydd  a  thugarog, — dyna  ystyr 
eu  henwau.  F'elly  y  mae  yn  naturiol  iddynt  roi  help 
llaw  pa  le  bynag  y  mae  angen,  pa  un  bynag  a  ydyw  y 
gwaith  yn  disgyn  yn  naturiol  iddynt  neu  beidio.  A 
thybiaf  mai  rhai  ieuainc  oeddynt, — a  Hanun  clmeched 
mab  Salaph. 

Gwelsom  unwaith  ddau  wr  ieuanc  tebyg, — Mr.  J.  P. 
Smith  a  Mr.  C.  T.  Studd.  Rhoddodd  y  naill  y  rhwyf 
a'r  Ilall  y  bel  drocd  heibio,  i  fyncd  i  China  i  enill  budd- 
ugüliacth  i'w  Ccidwad  fel  yr  ocddynt  wedi  enill  buddug- 


CYMHELLION    Y    fnVAITH.  85 

oliaethau  iddynt  eu  hunain  lawer  gwaith  cyn  hyny.  Ond 
cyn  cychwyn,  cyneuasant  dân  cenhadol  yn  athrofeydd 
Prydain,  America,  a'r  Cyfandir  nad  oes  ond  Duw  yn 
unig  ẃyr  ei  ddiwedd.  Dywedir  fod  dwy  fil  yn  athrof- 
eydd  America  yn  bwriadu  myned  allan  i'r  maes  cenhad- 
ol,  wedi  eu  cymhell,  yn  benaf,  dan  fendith  yr  Ysbryd 
Glan,  gan  eu  hesiampl  a'u  sel  hwy.  Y  fath  fwlch  a 
godir  raewn  canlyniad  i  benderfyniad  a  chytundeb  y 
ddau  wr  icuanc  yna,  i  fyned  allan  gyda'u  gilydd  o  ganol 
difyrwch  ac  anrhydedd  y  Briíysgol,  i  ganol  China  dros 
eu  Harglwydd,  —  y  dydd  hwnw  yn  unig  a'i  dengys. 
O  !  ddynion  ieuainc,  ymgysylltwch  â'ch  gilydd  i  godi 
rhyw  ail  fesur  yn  mur  y  ddinas,  ac  nid  i  fod  yn  fraich  i 
blant  Lot.  Cofiwn  mai  nid  y  neb  a  ddylai,  ond  y  neb 
sydd  yn  gwneyd  y  gwaith,  sydd  yn  cael  y  wobr  a'r  enw. 
Mae  pob  ail  fesur  yn  sicr  o  fod  yn  dy  gyfrif  di. 

"  Ar  ei  ol  ef  Meremoth  mal)  Uriah,  mab  Cos,  a  gy- 
weiriodd  y  mesur  arall,  o  ddrw.s  tŷ  EHasib  hyd  dalcen  tŷ 
EHasib."  Mae  yn  bosibl  i  ninau  eto  fod  fel  EHasib, — 
yn  adeiladu  porth  y  defaid  yn  dda,  ond  yn  gadael  ein  tŷ 
ein  hunain  heb  adeiladu  ar  ei  gyfer.  Os  dylasai  rhywun 
adeiladu  ar  gyfer  ei  dŷ,  yn  sicr  yr  archoíîeiriad  ddylasai 
wneyd.  Ond  nid  yw  Meremoth  yn  myned  i  ddadleu 
mai  yr  archoffeiriad  ddylai  wneyd  ;  ac  nid  yw  yn  myned 
i  goHi  amser  i  fyn'd  drwy  y  ddinas  i  ddylorni  yr  archoff- 
eiriad  am  ei  fod  ef  o  bawb  yn  gadael  ar  gyfer  ei  dÇ'  heb 
ei  adeiladu.  Nid  yw  hwn  yn  myned  i  edHw  cyflog  y 
gweinidog  fel  rheswm  dros  iddo  eí  beidio  myned  i  ym- 
weled  â'r  amddifaid  a'r  gweddwon  yn  cu  hadfyd.  O 
na,  os  bydd  rhywbeth  heb  ei  wneyd,  mae  hyny  yn  ddigon 
0  reswm  gan  Mereraoth  dros  ci  wneyd  ei  hunan ;  ac  yn 


86  CYMHELLION    Y    GWAITH. 

nghyfrif  Meremoth  ac  nid  yn  nghyfrif  Eliasib  y  mae  y 
mesur  hwn  yn  cael  ei  roi.  Ar  ei  ol  ef  Meremoth  mab 
Uriah,  mab  Cos,  a  gyweiriodd  y  mesur  ychiímmgol  o 
ddrws  tŷ  Eliasib  hyd  dalcen  tỳ  Ehasib.  Beth  bynag 
wnai  dithau  o'r  gwaith  ddylai  rhywun  arall  wneyd,  cai 
ail fcsur  yn  dy  gyfrif,  "a  gyweiriodd  y  mesur  arall." 

(é)  Mae  Duw  yn  sylwi  yn  mha  ysbryd  yr  ydym  yn 
gweithio.  Pa  un  ai  gweithio  yr  ydym  am  fod  eraiU  yn 
gwneyd,  ac  y  disgwylir  i  ninau  wneyd  rhywbeth  yn  debyg, 
ynte  o  gariad  at  Dduw  a'i  waith.  Mae  yr  Arglwydd  yn  hofìfì 
pobl  selog ;  y  mae  yn  gwneyd  sylw  neillduol  o  honynt. 
Un  selog  oedd  lesu  Grist,  "Sel  dy  dŷ  df  a'm  hysodd  i," 
"  lë,  gwisgodd  sel  fel  cochl."  Rhyw  un  dyn  selog  iawn 
fydd  yn  gyfíredin  mewn  cynuUeidfa,  a  gwae  y  gynulleid- 
fa  hono  fydd  heb  yr  un  ynddi.  Yr  oedd  yma  un  dyn 
selog  iawn  yn  y  fan  hon,  a  dim  ond  un, — dyn  yn  ym- 
ddangos  yn  hoffi  fod  rhyw  ddarn  o'r  mur  heb  ei  godi  er 
mwyn  iddo  ef  gael  gwneyd. 

"  Ar  ei  ol  ef  Baruc,  mab  Zabbai  yn  awyddus — yn 
AWYDDUS — a  gyweiriodd  y  mesur  arall,  o'r  drofa  lìyd 
ddrws  tŷ  Eliasib  yr  archoffeiriad."  "  Yn  awyddus  a 
gyweiriodd  yr  ail  fcsur."  Wedi  gorphen  ei  ran  ei  hun, 
mae  yn  Uawn  sel  yn  gwneyd  ail  ddarn.  Mae  liwn  a 
Meremoth  rhyngddynt  wedi  adeiladu  yn  gwbl  ar  gyfer 
tŷ  yr  Archüffeiriad.  Dynion  selog  fel  hyn  yn  unig  fuasai 
yn  gweithio  yn  lle  swyddog  mor  uchel  ond  esgeulus  o'í 
waith.  Ond  "  Baruc  mab  Zabbai  yn  awyddus  i  gyweir- 
iodd  y  mesur  arall,  o'r  drofa  hyd  ddrws  tŷ  Eliasib  yr 
archoffeiriad."  A  yw  gweithio  dros  Dduw  yn  rhan  o 
dy  hyfrydwch  ?  A  wyt  ti  yn  awyddus  i  wneyd  rhywbeth 
dros  eraill.     "  Yn  awyddus  a  gyweiriodd  y  mesur  arall." 


87 


MANTEISION     Y     GWAITH. 

'  Ger  llaw  iddoef  y  cyweiriodd  Uzziel  mab  Harhaiah,  o'r  gofaint 
aur.  Ger  llaw  iddo  yntau  y  cyweiriodd  Hananiah,  mab  un  o'r 
apothecariaid :  a  hwy  a  gy  weiriasant  Jerusalem  hyd  y  mur 
llydan.  Ar  ei  ol  yntau  Malchiah,  mab  y  gof  aur,  agyweiriodd 
hyd  dy  y  Nethiniaid,  a'r  marchnadyddion  ar  gyfer  porth 
Miphcad,  hyd  ystafell  y  gongl.  A  cher  llaw  iddynt  hwy  y 
cyweiriodd  y  Tecoiaid  ;  ond  eu  gwyr  mawr  ni  osodasant  eu 
gwddf  yn  ngwasanaeth  eu  Harglwydd.  Ar  ei  ol  yntau  y  Tec- 
oiaid  a gy weiriasant  fesur  arall,  ar  gyfer  y  twr  mawr  sydd  yn 
myned  allan,  hyd  fur  Ophel.  Malchiah  mab  Harim,  a  Hasub 
mab  Pahath-Moab,  a  gyweiriasant  ran  arall.athwry  fîyrnau. 
A  cher  Uaw  iddo  ef  y  cyweiriodd  SaUim,  mab  Halohes,  tyw- 
ysog  haner  rhan  Jerusalem,  efe  a'i  ferched.  A  cher  llaw  iddo 
ef  yr  adeiladodd  gwyr  Jericho.  A  cher  llaw  iddynt  hwy  yr 
adeiladodd  Zaccur  mab  Imri." — Neh.  iii.  8,  31,  5,  27,  11,  12,  2. 


^T^AE  llu  o  anfantcision  yn  perlhyn  i'r  gwa 
^^^     y  mac  manteision  hefyd  yn  nglyn  a  gwj 


i'aith,  ond 
gwasanaeth 
crefyddol  nad  yw  yn  pcrthyn  i  unrhyw  waith  arall. 


I.    MaE   YM.\    LE  ,1    BAWli. 

(n)  Mae  yma  ddigon  o  vvaith  i  bawb. 

Mae  y  gwaith  yn  fwy  nag  sydd  o  weithwyr  ar  ei  gyfer 
o  hyd.  A  Judah  a  ddywedodd,  "  Nerth  y  cludwyr  a 
wanhâodd,  a  phridd  lawer  sydd  fel  na  allwn  ni  adeiladu 
y  mur."  Dyma  sefyllfa  ygwaith  yn  nyddiau  Nehemiah, 
mwy  o  waith  nag  oedd  o  weithwyr  ar  ei  gyfer.  Tebyg 
ydoedd  yn  nyddiau  ein  Harghvydd.  "A  phan  welodd  efe 
y  torfeydd,  efe  a  dosturiodd  wrthynt,  am  eu  bod  wedi 
eu  bUno  a'u  gwasgaru  fel  defaid  heb  ganddynt  fugail. 
Yna  y  dywedodd  efe  wrth  ei  ddisgyblion,  y  cynhauaf  yn 


88  MANTEISION  Y  GWAITH. 

yn  ddiau  sydd  fawr,  ond  y  gweithwyr  yn  anaml.  Am 
hyny  atolygwch  i  Arglwydd  y  cynhauaf,  anfon  gweithwyr 
i'w  gynhauaf."  Y  mae  Efe  yn  dweyd  yr  un  peth  wrth  y 
disgybHon  eto  heddyw,  wrth  edrych  ar  fìHynau  China  ac 
India,  "  y  gweithwyr  yn  anaml."  Mae  digon  o  bobl  ar 
y  mur,  "ond  y  gweithwyr  yn  anaml." 

(/')  ^fae  yma  waith  fedr  pawl)  ei  wneyd. 

Nid  yw  o  un  gwahaniaeth  pa  beth  ydyw  gwaith  blaen- 
orol  unrhyw  un  wedi  bod,  mae  yn  sicr  o  fedru  gweithio 
ar  gaerau  Jcrusalem.  Mae  yma  rai  yn  gweithio  ar  fur- 
iau  y  ddinas  na  buasech  byth  yn  dysgwyl  eu  gweled. 

"  Ger  Haw  iddo  ef  y  cyweiriodd  Uzziel  mab  Harhaiah, 
o'r  gofaint  aur."  Nid  oedd  y  gofaint  aur  wedi  arfcr  trin 
meini.  Rhyw  arfau  ysgeifn  oeddynt  hwy  wedi  arfer  drin. 
Yr  oedd  cymeryd  yr  ordd  fawr  i  drin  nieini  at  furiau  y 
ddinas  yn  waith  newydd  iawn  iddynt.  Ond  pa  beth  bynag 
oeddynt  wedi  arfcr  wneyd  o'r  blaen,  maent  dan  gyfar- 
wyddyd  yr  Arch-adeiladydd  Mawr  yn  sgwario  y  meini  i 
ateb  i'r  mesur  i'r  dim. 

"Gerllaw  iddo  yntau  y  cyweiriodd  Hananiah,  mab  un 
o'r  apothecariaid."  Yr  apothecariaid  oedd  doctoriaid  yr 
Hen  Destament.  Mae  hwn,  er  hwyrach  nad  oedd  erioed 
cyn  hyn  wedi  gwcled  Uinynmesur  yr  adciladydd,ynmedru 
rhoi  y  ccryg  i  atcb  i'r  line  fel  na  fedr  y  craífaf  ei  lygaid 
weled  un  cramp,  na  tholc,  yn  ei  waith, 

"  Ar  ci  ol  yntau  Malchiah  mah  y  gof  aur  a  gyweiriodd 
hyd  dŷ  y  Nethiniaid,  a'r  marchnadyddion  argyferporth 
Miphcad,  hyd  ystafcH  y  gongl.     A  rhwng  ystafeU  y  gongl 


MANTEISION    Y   GWAITH.  89 

a  phorth  y  dcfaid,  yr  eurychod  a'r  niarchnadyddion  a 
gyweiriasant."  Mae  y  marchnadyddion  a'r  eurychod  yn 
medru  cau  yr  "agenau  "  yn  Jerusalem  na  wel  henuriaid 
Gebal  a'u  doethion  un  hai  arnynt.  Pa  arfau  bynag  wyt 
ti  wedi  l)0(f  yn  arfer  drin  yn  ngwasanacth  y  diafol,  lyr'd 
at  lesu,  fe'th  ddysga  i  roi  meini  ar  furiau  y  ddinas  fydd 
yn  ateb  i'r  gorsen  aur  yn  ngoleuni  llachar  y  farn.  Mae 
pawb  yn  cael  gweithio,  a  phawl)  yn  medtu  gweithio  ar 
furiau  Jerusalem. 

{c)  Nid  yw  amgylchiadau,  cenedl,  na  rhyw,  yn  ang- 
hymwyso  neb  i  weithio  ar  furiau  jerusalem. 

Dywedir  yn  bendant  nad  oedd  gwŷr  mawr  Tecoa  yn 
gweithio.  Ond  i  wneyd  i  fyny  am  esgeulusdra  eu  gwŷr 
mawr.darfu  i'r  bobl  gyffredin  ynTecoa  wneyd  dau  fesur. 
"A  cher  llaw  iddynt  hwy  y  cyweiriodd  y  Tecoiaid," 
".^r  ei  ol  yntau  y  Tecoiaid  a  gyweiriasant/í'5///'  arall  z.x 
gyfer  y  tŵr  mawr  sydd  yn  myned  allan  hyd  fur  Ophel." 
Ni  chafodd  y  Tecoiaid  help  eu  ^wyr  mawi\  ond  (^aw- 
sant  y  fraint  o  adeiladu  ar  gyfer  y  hvr  ma7vr.  Ni 
chawsant  help  eu  gwŷr  anrhydeddus,  ond  cawsant  adeil- 
adu  y  rhan  o'r  mur  ag  yr  oedd  mwyaf  o  anrhydedd  yn 
pertliyn  iddo  —  ar  gyfer  y  tŵr  mawr.  'l'lodion  a 
gweiniaid  Tecoa  gafodd  adeiladu  un  o'r  Ileocdd  oedd  i 
fod  yn  gadarnaf  yn  yr  holl  ddinas.  Nid  ncrth  (^yfoetii 
ydyw  ncrtli  mwyaf  Jerusaleni,  Na,  yn  aml  adeiledir  y 
rhan  cryfaf  o'r  mur  gan  y  tlodion,  pan  y  mae  cyfoethog- 
ion  wedi  troi  eu  cefn  arnynt.  Mae  YmnciIIduaeth 
Cymru  yn  engraifft  neillduol  o  hyn. 

Nid  oedd  y  Moabiaid  yn  ol  y  gyfraith  i  ddod  i  gyn- 
ulleidfa  Israel  hyd  y  ddegfed  genhçdlaçth.     Ond  y  mae 


90  MANTEISION   Y   GWAITH. 

Hasub,  uii  o  dywysogion  Moab,  yn  cael  gweithio  ar  fur- 
iau  Jerusalem,  "  Malchiah  mab  Harim,  a  Hasub  mab 
Pahath-(tywysog)-Moab  a  gyweiriasant  ran  arall,  a  thwr 
y  fíyrnau."  Yr  ydym  yn  gweled  canolfur  y  gwahaniaeth 
yn  syrthio  o  ddarn  i  ddarn,  hyd  yn  nod  yn  yr  Hen  Des- 
tament,  fel  yr  ydym  yn  nesau  at  ymddangosiad  "  Ein 
tangnefedd  ni,  yr  lìwn  a  wnaeth  y  ddau  yn  un,  ac  a 
ddatododd  ganolfur  y  gwahaniaeth  rhyngom  ni."  Ac  yn 
Nghrist  lesu,  "Nidoesna  Groegwr  nac  luddew,  cn- 
waediad  na  dienwaediad,  Barbariad  na  Scythiad,  caeth 
na  rhydd,  ond  Crist  sydd  bob  peth,  ac  yn  mhob  peth." 
Ni  roddir  gwaith  i'r  Chinamnn  mewn  rhai  manau  yn 
America  am  mai  Chinatnan  ydyw.  Ond  nid  ocs  neb 
yn  gorfod  troi  yn  ol  oddiar  furiau  Jerusalem  oblegid  ei 
genedl.  Y  rhai  olaf  o  bawb  a  ddisgwyliasid  ar  furiau 
Jerusalem  oedd  y  Moabiaid,  ond  wele  un  o  honynt  yma, 
"  Hasub  mab  tywysog  Moab." 

Mae  yma  waith  i'r  ddau  ryw  hefyd  ar  fuiiau  Jer- 
usalem.  Mae  yma  le  i'r  merched  weithio.  Mae 
merched  yn  gorfod  ymfudo  i  wledydd  dyeithr  o'r 
wlad  hon  am  nad  oes  yma  ddigon  o  waith  iddynt.  Ond 
y  mae  yma  ddigon  o  waith  i'r  merched  ar  gaerau  Jeru- 
salem,  fel  na  raid  i  neb  o  honynt  ymfudo  i  wledydd  dy- 
eithr,  Uygredd,  a  phcchod,  er  cael  gwaith  i'w  wneyd. 

Nid  oes  unrhyw  waith  chwaith  yn  sicrach  o  dalu  yn 
dda  iddynt.  "  Ei  fara  a  roddir  iddo,  a'i  ddwfr  fydd 
sicr."  Dyma  yr  unig  waith  ag  y  mae  bywoliaeth  yn  y 
liyd  h7vn  wedi  ei  sicrhau  wrtho.  "  Can  cymaint  yn  y 
byd  hwn,  ac  yn  yr  hwii  a  ddaw  fywyd  tragwyddol." 


MANTEISION    V    GWAITIT.  9Î 

Mae  yma  iin  adnod  i'r  merched  yn  y  benod  hon,  a 
dim  ond  un.  Yr  oedd  yma  ferched  yn  gweithio  ar  fur- 
iau  Jeruí;alem,  a  mprclied  ardderchoíí  ocddynt  hefyd. 
Mcrched  na  raid  i'r  oreu  yma,  pwy  l)ynag  yw  hono,  gy- 
wilyddio  sefyll  wrth  eu  hochr.  Mcrched  i  dywysog 
oeddynt.  "  A  cher  llaw  iddo  ef  y  cyweiriodd  Salum 
mab  Halohes,  tywysog  haner  rhan  Jerusalem,  efe  a'i 
ferched."  Efe  a'i  ferched.  I'e  buasent  yn  dewis,  gallas- 
ent  gael  digon  o  esgusodion  dros  beidio  gweithio  ar  fur- 
iau  Jerusalem.  (lallasent  ddweyd,  "  Pa  beth  a  wyddom 
ni  am  adeiladu,  nid  lle  merched  ydyw  trin  ceryg  achario 
pridd,  ac  heblaw  hyny,  mae  ein  dygiad  tywysogaidd  i 
fyny  wedi  ein  Uwyr  anghyfaddasu  at  y  gwaith.  Mae  ein 
dwylaw  yn  rhy  feddal  i  ni  fedchvl  am  afael  mewn  na  rhaw 
na  gjrdd."  A  gallasent  ddadleu  hefyd  y  buasai  y  calcd- 
waith  yn  debyg  o  amharu  eu  prydferthwch  am  y  gwedd- 
iU  o'u  hoes,  a  thrwy  hyny  gymylu  eu  dyfodol  am  y 
gweddiU  o'u  dyddiau.  Ond  nid  fel  yna  y  mae  y  rhai 
hyn  yn  ymresymu.  Os  oedd  eisiau  cario'r  pridd,  neu 
roi  meini  ar  eu  hysgwydd,  mae  y  rhai'n  yn  barod  i 
wneyd  hyny  yn  hytrach  na  gadael  bwlch  heb  ei  gau. 
Dyma  y  merched  y  mae  yn  rhaid  eu  cael  eto  i  weithio 
ar  furiau  jcrusalem  o.s  ydyw  y  gwnith  i  Iwyddo.  Merch- 
ed  fydd  yn  barod  i  fyned  i'r  llaid  ac  i  gwterydd  aflanaf 
annuwioldfb  i  godi  meini  i'w  rhoi  ar  y  mur. 

Ond  erbyn  cofio  pwy  ydynt,  nid  yw  yn  rhyfedd  yn  y 
byd  eu  bod  mor  selog  gyda'r  gwaith.  Merched  i  dywys- 
og  Jerusalem  oeddynt.  A  oedd  yn  rhyfedd  eu  l)od  yn 
selog  i  adeiladu  dinas  eu  tad  a'u  cartref  hwythau?  Pa- 
ham  y  mae  yr  hen  wraig  mor  ymdrechgar  i  ddod  i'r 
seiat  bob  nos  ?  O,  docl  i  roi  careg  ar  fufiau  ei  chartref  y 


92  MANTEISION    Y    GWAITH. 

mae — adeiladu  dinas  ei  Thad.  lë,  adeiladu  y  ddinas  y 
mae  yn  meddwl  byw  ynddi  yn  dragywydd, — 

"  O  swn  y  byd  a'i  bla'' 

A  wyt  ti  yn  ddisel  ani  adeiladu  Seion  ?  Os  wyt,  mae 
genyt  le  i  ameu  a'i  hon  fydd  dy  gartref.  Mae  y  plant  i 
g)'d  yn  gwneyd  eu  goreu  i  gael  eu  cartref  wedi  ei  adeil- 
adu. 


II.  Mae  yn  waith  ag  sydd  yn  rhwym  o  ddwyn  y 

DINOD  I  ANRHYDEDD  ;   IF,  YR  ANRHYDEDD  UWCHAF. 

"  A'r  rhai  a  droant  lawer  i  gyfiawnder  a  fyddant  fel  y 
ser  byth  yn  dragywydd  "  Mae  llawer  o  siarad  yn  yroes 
hon  am  gydraddoldeb  crefyddol ;  ond  gweithio  ar  furiau 
Jerusalem  sydd  yn  sicrhau  cydraddoldeb  agy  niae  pob 
un  arall  yn  myned  i'r  cysgod  yn  ei  ymyl.  "  A 
cher  llaw  iddo  ef  yr  adeiladodd  gwŷr  Jericho."  (ìerllaw 
pwy?  Gerllaw  yr  archoffeiriad — y  swyddog  penaf,  a'r 
gwr  mwyaf  anrhydeddus  oedd  yn  perthyn  i'r  ddinas. 
Pwy  oedd  gwyr  Jericho  ?  l^inas  y  felldith  oedd  Jericho, 
onide?  Yr  ocdd  wedi  ei  hadeiladu  mewn  dibrisdod 
hollol  o  orchymyn  a  barnedigaethau  Duw.  A  rhai  felly 
hefyd  oedd  y  preswylwyr.  Yn  ymyl  Jericho,  onide,  y 
syrthiodd  y  truan  y  soniai  yr  lesu  am  dano  yn  mysg  llad- 
ron  ;  a  buasai  yn  anhawdd  iddo  syrthio  yn  mhlith  neb 
arall  yn  y  fan  hono.  Ond  ar  furiau  Jerusalem  y  niae 
Iladron  ac  ysbeilwyr  Jericho  yn  cael  gweithio  yn  ymyl  y 
swyddog  mwyafanrhydeddussydd  yn  perthyn  i'rddir.as. 
C'iwŷr  Jericho  yn  adeiladu  yn  ymyl  yr  arclìofieiriad, 


MANTEISÍON    Y    GWAITH.  93 

Dyma  hefyd,  fy  nghyfeillion,  un  fantais  sydd  gan  yr 
cfengyl  i'w  chynyg  i  ninau.  Yr  ydym  yn  cael  gweithio 
gcrllaw  iddü  Ef.  Yma  y  mae  hen  deulu  y  gollfarn  yn 
cael  gweithio  ochr  yn  ochr  a'r  Archoffeiriad  mawr.  Ar 
furiau  Jerusalem  mae  hen  deulu  y  felldith  yn  cael  adeil- 
adu  gerllaw  iddo  Ef,  yr  "  Archoffeiriad  sanctaidd,  di- 
ddrwg,  dihalog,  didoledig  oddiwrth  bechaduriaid,  ac 
wedi  ei  wneuthur  yn  uwch  na'r  nefoedd."  I  ymyl  hwn  yr 
ydym  ninau  yn  cael  ein  gwahodd  i  weithio.  Pa  mor 
uchel  y  byddwn,  ni  aUwn  ddweyd,  ond  byddwn  gerllaw, 
ie,  byddwn  yn  nes  na  neb  arall  iddo  Ef,  "  yr  hwn  sydd 
uwch  na'r  nefoedd."  I  anrhydedd  uwch  nag  y  medr  y 
gair  nefoedd  roddi  i  ni  unrhyw  syniad  am  dano,  y  gwa- 
hoddir  ni  oll  wrth  ein  gwahodd  i  weithio  ar  furiau 
Jerusalem.  A  cher  Uaw  iddo  Ej'  yr  adeiladodd  gwŷr 
Jericho.  A  oes  arnoch  awydd  bod  yn  gydweithwyr  â 
Duw? 

III.  SWM  EIN  GWAITH  AR  FURIAU  JeRUSALEM  FYDD 
MESUR   EIN  ANRHYDEDD  YN  Y  UYD  A  DDAW. 

Nid  ydym  yn  dweyd  fod  neb  yn  eniU  nefoedd  trwy  ei 
weithredoedd.  Ond  yn  ol  athrawiaeth  dameg  y  punoedd 
a  dameg  y  talentau,  credwn  mai  yn  ol  ein  gweithred- 
oedd,  nid  am;cx hyny  yn  ol ein  gweithredoedd y  byddwn 
yn  cael  ein  gwobrwyo.  Yr  oedd  un  hen  wr  yn  yr  ardal 
Ue  cefais  i  fy  magu  wedi  dyfod  i  ddeall  hyn  yn  dda.  Yr 
oedd  yn  bedair  a  phedwar  ugain  oed  pan  fu  farw,  ond 
nid  oedd  ond  pedair  blynedd  er  pan  oedd  wedi  dyfod  at 
grefydd.  Gofynai  rhywun  ychydig  cyn  iddo  farw  pa 
faint  ocdd  ei  oed.  Atebai  yntau  mai  pedair.  Nid  oedd 
y  pedwar  ugain  cyntaf  yn  wcrlh  i'w  cyfrif  ganddo  wrlh 


94  ^ÍANTEISION     Y    GWAITH. 

y  pedair  blynedd  diweddaf.  Cyfrifai  hyd  ei  oes  yn  ol  y 
darn  o  honi  oedd  wedi  ei  roi  yn  ngwasanaeth  ei  Arg- 
hyydd,  a  chredai  hefyd  mai  felly  yr  edrychid  arno  yn  y 
nefoedd.  "  Yr  wyf  yn  hen  iawn  yn  nghyfrif  y  ddaear, 
ond  ychydig  iawn  o  deulu  y  nefoedd  fydd  yn  icuengach 
na nii  pan  af  yno  ;"  dyma  oedd  teimlad  )r  hen  wr  yn  ei 
dd)ddiau  olaf.  Aeth  y  lleidr  ar  y  groes  i'r  ncfoedd  yn 
icuengach  nag  yntau  ;  baban  prin  bedair  awr  oed  ocdd  y 
lleidr  pan  gymerwyd  ef  i  ogoniant.  Mi  fyddaf  yn  medd- 
wl  y  cyfrifir  hyd  oes  dyn  ar  y  ddaear  gan  dculu  y  nefocdd 
yn  ol  swm  y  gwaith  fydd  ef  wedi  wncyd  tra  ar  )•  dducar. 
Byddid  gynt  yn  curo  hoel  ar  derfyn  i)ob  bl\v\ddyn  i  fur- 
iau  hcn  dcml  yn  Rhufain  ;  ac  er  mwyn  cael  gwybod  pa 
faint  o  amscr  ocdd  wedi  rhedeg  cr  rhyw  ddigwyddiad, 
clid  i  gyfrif  yr  hoclion  ocdd  yn  nmriau  y  dcml.  Tcbyg, 
o  bosibl,  fydd  hi  gyda'r  cyfiawn  yn  y  nefoedd.  Uaw 
rhyw  angel  ato,  a  gofyna  iddo,  pa  faint  o  amser  fuost  ti 
yn  ngwlad  y  cystudd  mawr  ?  Ebai  ydyn  duwiol,  "Edrych 
a  chyfrif  yr  hoelion  yna  ydwyf  wcdi  guro  i  furiau  dy 
gartref  di.  Yr  oeddwn  bob  blwyddyn  yn  gofalu  am  roi 
un  hoel  beth  bynag  yn  muriau  y  deml.  Edrych  ar  nifer 
y  meini  tcg  ar  furiau  Jerusalcm  ag  y  mac  fy  enw  wediei 
ysgrifcnu  ar  liob  un  o  honyiit  mcwn  aur  gan  Dduw  ei 
hun.  Nifer  y  mcini  yna  sydd  yn  dwcyd  hyd  yr  amser  y 
bu  fy  ngwddf  yn  ngwasanaeth  fy  Arglwydd  yr  ochr 
dywyjl  i'r  lorddonen." 

Bechadur,  gad  i  mi  ofyn  i  ti  [)a  sawl  macn  wyt  wedi 
roi  ar  furiau  Jcrusalcm  ?  A  ydyw  dy  flynyddoedd  wedi 
pcidio  myned  heibio  hyd  yn  hyn,a  thithauhcb  roi  yrun 
niaen  ar  furiau  y  ddinas  Ilc  yr  wyt  yn  nicddwl  gwneyd 
dy  garlrcf  ynddi  byth  ac  yn  diagywydd  ? 


MANTEISION     Y    GWAITH.  95 

"  Mae  arnaf  eisiau  sel, 

A  chariad  at  dy  waith, 
ünd  nid  rhag  ofn  y  gosb  a  ddel, 

Nac  am  y  wobr  chwaith  ; 
Ond  gwir  ddymuniad  llawn, 

Ddyrchafu  'th  gyfìawn  glod, 
Am  i  ti  wrthyf  drugarhau, 

A  chofio  am  dana'i  erioed." 

Bydded,  O  /Vrgl\vydd,  i'r  i)regclliau  liyn  füd  o  dan  dy 
fendilh  di  i  dd\v)ii  Ihiwcr  yii  fwy  yinrüddgar  \ ii  ngwas- 
anactli  cu  Harglwydd. 


HlilNWEDDAU      A     CHOLLIADAU 
Y      SAINT, 


neic 

Ddwy    Breglih    ak    Mohts  : 

un  ar 

E  I       O  K  C  H  E  S  T       F  A  W  R  , 

a'r    llall    ar 

E  1       Ci  A  iM  C;  V  M  E  R  1  A  1)       M  A  W  R 


99 
Y  R      A  1 )  \V  Y . 

"  Ani  hyny  }•  dywedodd  y  dinystriai  efe  hwynt,  oni  buasai 
i  Müses  ei  etholedig  sefyll  ar  yr  adwy  o'i  flaen  ef;  i  droi 
yniaith  ei  lidiowgrwydd  ef,  rhag  eu  dinystrio." — Salm  cvi.  23. 

4Í  n  M  HYNY,"  ain  iddynt  wncuthur  ac  addoli  y 
JCl  llo  aur.  Yr  amgylchiad  y  cyfeirir  ato, — yn  ar- 
benig  yma,  —  ydyw  gwaith  y  genedl  yn  troseddu 
gyda'r  llo  aur,  "  Ain  hyny  y  dywedodd  y  din- 
ystriai  cfo  hwynt."  Mae  yr  luddewon  yn  credu  hyd 
heddyw  mai  y  mwyaf  o'u  holl  bechodau  cenedlaethol 
oedd  eu  pechod  yn  nglyn  a  r  llo  aur :  ond  yr  ydym  ni 
yn  credu  iddynt  fel  cenedl  gyflawni  un  pechod,  o  leiaf, 
mwy  na  hwnw.  Credant  hefyd  fod  yr  anffodion  a'r 
helbulon  a  ddyoddefant  yn  barhaus  yn  rhan  o'r  gosb- 
edigaeth  oblegid  pechod  eu  tadau  yn  nglyn  á'r  llo  aur. 
Er,  fe  allai,  nad  yw  eu  syniad  mai  addoli  y  llo  aur  oedd 
eu  pechod  mwyaf  fel  cenedl  yn  gywir,  eto  mae  amryw 
bethau  yn  dangos  mai  nid  pechod  bychan  yn  nghyfrif 
Duw  oedd  addoh  y  llo  aur. 

Dyma  fel  y  barnai  Moses,  ag  oedd  )n  hygad-dyst  o'u 
pechod,  am  dano,  "A  thranoeth  y  dywedodd  Moses 
wrtli  )'  bobl,  Chwi  a  bechasoch  bechod  matur :  ac  yn  awr 
mi  a  af  i  fyny  at  yr  .•\.rghvydd  :  ond  odid  mi  a  wnaf 
gyuîod  dros  eich  i^cchod  chwi."  Nid  dweyd  riiywbeth 
ar  gynhyrfiad  y  fomcnt  a  ddarfu  Moses,  "  A  thranoeth 
y  dywedodd  Moses."  Yr  ocdd  wedi  cael  noson  o  amser 
i  fcddwl  ac  ystyried  yn  ddifrifol  cyn  llrfaru  ;  ac  ar  ol 
dwys  fyfyrdod,  dyna  ddywed,  "Chwi  a  \ìç.r\\z.%Qc\\bechod 
iiiaivrr    Ac  nid  dwcyd  rhywbclh  iieb  ci  dcimlo  yr  oedd 


lOO  VR    ADWY. 

Moses  'chwaith,  ond  yr  oedd  ei  galon  yn  cydfyned  â'i 
ddeall.  Yn  chwerwder  ei  enaid  yn  mhresenoldeb  Duw 
fe  waeddodd,  "  Och  !  pcchodd  y  bobl  hyn  ùcc/iod  tnawr, 
ac  a  wnaethant  iddynt  dduwiau  o  aur."' 

Ac  yn  y  Sahii  hon,  yn  mhen  tua  450  o  flynyddoedd, 
nid  yw  y  Salmydd  wedi  newid  dim  oddiwrth  y  farn 
gyífredin  mai  pechod  mawr  a  gyflawnodd  y  gfenedl  y 
pryd  hwn.  Yr  hyn,  yn  marn  y  Salmydd,  oedd  yn  ych- 
wanegu  yn  ddirfawr  at  ysgelerder  eu  pechod  oedd  y  lle 
a'r  amgylchiadau  dan  ba  rai  y  cafodd  ei  gyflawni.  "  Llo 
a  wnaethant  yn  Horeb."  O  bobman  i  wneyd  Uo,  dyma 
y  man  diweddaf  y  buasech  yn  disgwyl  iddynt  wneyd  llo 
i'w  addoh, — "  Llo  a  wnaethant  yn  Horeb."  Maent  wedi 
gwneyd  y  peth  mwyaf  anhebyg  i  Dduw  y  gaUasent  fedd- 
wl  am  dano,  yn  y  man  ag  y  rhoddodd  Duw  un  o'r  am- 
lygiadau  gogoneddusaf  o  hono  ei  hun  a  roddwyd  i'r 
ddaear  erioed.  Yr  oedd  yr  amser  a  ddewiswyd  i  addoH 
y  Uo,  yn  ddiameu,yn  ychwanegu  yn  fawr  at  ysgelerder  eu 
pechod,  "  Llo  a  wnaethant  yn  Horeb."  Addolant  y 
Uo  pan  y  mae  sŵn  y  taranau  eto  heb  ddistewi  yn  yr 
awyr.  Addolant  y  llo  pan  y  mae  y  mellt  yn  gwibio  yn  eu 
golwg  o'r  nefoedd  i  go^ìa'r  mynydd,  ac  o  gopa'r  mynydd 
i'r  nefoedd,  yn  lle  rhuthro  arnynt  hwy,  -dyma  yr  adeg  a 
ddewisasant  i  addoh  y  Uo.  "  Llo  a  wnaethant  yn  Horeb." 

Cofì  dithau,  bechadur,  mai  yr  liyn  s)dd  yii  gwneyd  dy 
bcchod  dithau  mor  dra  ysgeler  ydyw  yr  amgylchiadau 
dan  ba  rai  yr  wyt  yn  ei  gyflawni.  Os  byddi  di  yn  goll- 
edig,  bechadur,  wyddost  (i  beth  fydd  dy  gydwybod  yn 
daranii  yn  dy  ghist  ?  **  Yr  anwiredd  wrlh  droed  y  groes." 
A  bydd  holl  barwydydd  uffcrn  )  11  adsaiii,    "  Auwiredd 


YR    ADWY.  101 

a  wnaethant  a'u  troed  ar  fynydd  Seion,"  **  Anwiredd  a 
wnaethant  wrth  fwrdd  y  cymun,"  '*  Anwiredd  a  wnaeth- 
ant  er  fod  enw  y  Sanct  arnynt,  íe,  anwiredd  a  wnaethant 
yn  ei  En7V."  Mae  amgylchiadau  cyflawniad  pechod  yn 
ychwanegu  at  ei  ysgclcrdcr.  Coíìwn,  gyfeilhon,  mai  peth 
ofnadwy  yw  pechu  \n  ngoh\'g  Calfaria.  "  T.lo  a  wnaeth- 
ant  yn  Horel)." 

Peth  arall  sydd  yn  dangos  mawredd  y  pechod  hwn 
o  eiddo  y  genedl  ydyw,  y  fantais  oedd  ganddynt  i  weled 
ffolineb  eu  pechod.  Mae  un  adnod  a  roir  yma  i  ddes- 
grifio  ynfydrwydd  eu  pechod  yn  cynwys  y  wawdiaith 
fwyaf  niiniog  sydd  yn  bosibl.  I"'elly,  yn  ol  yr  adnod, 
"y  troisant  eu  gogoniant  i  lun  eidion  yn  pori  glaswellt." 
Fe  ddylasai  eu  synwyr  cyffredin,  pe  heb  unrhyw  fantais 
arall  i  wybod,  ddysgu  iddynt  mai  ynfydrwydd  oedd  rhoi 
addoliad  i  liin  cidion  yn  pori  gwellt :  pe  buasai  ganddynt 
eidion  byw,  fe  alla.sai  hwnw  wneyd  rhywbeth  a'r  gwellt. 
Ond  llun  eidion  .sydd  ganddynt,  ac  y  maent  wedi  rhoi  y 
bwyd  goreu  gan  eidion  o'i  tîaen.  Pe  buasai  yn  gallu  pori 
rhywbeth,  buasech  yn  disgwyl  iddo  allu  pori'r  ^í^iasweWi. 
Dylasai  yr  olwg  ar  lun  eidion,  yn  sefyll  mor  ddi-help 
iddo  ci  hun  uwchben  y  glaswellt,  ddangos  iddynt  mai 
oferedd  ocdd  i  genedl  gyfan  ddisgwyl  am  lielp  oddiwrth 
y  fath  greadur.  Mae  pechod  yn  darostwng  dynion  islaw 
gallu  defnyddio  eu  synwyr  cyffiedin. 

Cwelsom  ninau  beth  tebyg  i  hyn  lawer  gwailh,  oni 
do  ?  Byddwn  yn  synu  yn  aruthr  weithiau  pan  welwn 
ddyn  call  wedi  syrthio  i  bechod  gwrthun  ac  ynfyd. 
Pcidiwch  byth  a  synu  fod  dyn  cail  yn  pcchu.  Mae  gan 
bechod,  ond  ymarfer  ag  ef,  allu  i  ddallu  meddwl  dyn  fcl 


102  YR    ADWY. 

na  all  ddefnyddio  ei  synwyr  cyffredin.  Onid  yw  hyn  yn 
wir  am  lawer  a  adwaenom  ni  ?  "  l'"elly  y  troisant  eu 
gogoniant  i "  beth  gwaelach  a  ffolach  nag  i  "  lun  eidion 
yn  pori  glaswellt." 

Diameu  fod  y  ffaith  fod  hwn  yn  bechod  mor  amlwg 
yn  ychwanegu  at  ei  ddrygioni.  Bydd  dy  fod  tithau  yn 
pechu  yn  ngoleuni  yr  Ysgol  Sul  yn  ychwanegu  yn  ddir- 
fawr  at  ysgelerder  dy  bechod.  Ond  y  mae  rhai  o  dy 
bechodau  na  raid  i  ti  ddim  wrth  oleuni  yr  Ysgol  Sul  i 
ddangos  eu  hynfydrwydd,  pe  gwrandawet  arno :  fe 
ddysgai  dy  synwyr  cyffredin  di  yn  amgenach.  "  A  hon 
yw  y  ddamnedigaeth,  ddyfod  goleuni  i'r  byd,  a  charu  o 
ddynion  y  tywyllwch  yn  fwy  na'r  goleuni,  canys  yr  oedd 
eu  gweithredoedd  hwy  yn  ddrwg." 

Yr  oedd  hwn  yn  bechod  mawr  hefyd  oblegid  yr  eff- 
eithiau  mawr  a'i  canlynodd.  Dyma  yr  hedyn  o  ba  un  y 
tyfodd  eilun-addoliaeth  dyfodol  y  genedl.  Yr  ydych  yn 
cofio  mai  dau  lo  a  wnaeth  Jeroboam  mab  Nebat,  yr  hwn 
a  wnaeth  i  Israel  bechu. 

Mae  un  peth  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  nglyn  a'r  pechod 
hwn  a  all  fod  yn  gysur  cryf  i  ni  yn  yr  oes  bresenol. 
Mae  ei  hanes  yn  dangos  i  ni  mai  yr  argraffiadau 
boreuol  a  dderbynia  dyn  ydynt  y  pethau  mwyaf  aniiawdd 
i'w  hysgwyd  i  ffwrdd.  Mae  hyn  yn  gysur  i  ni  sydd  yn 
ymdrechu  cymaint  i  hyfforddi  y  plant.  Mae  llawer  o 
ddiffygion,  yn  ddiameu,  yn  perthyn  i'r  oes  hon.  Ond  y 
mae  un  peth  yn  yr  hyn  y  mae  yn  rhagori  ar  bob  oes  a  fu 
o'i  blaen — y  gofal  anghyffredin  a  gymerir  i  hyfforddi  y 
plant.     Bydd  yr  addysg  hono  a  gaiff  dyn  jian  yn  blen- 


YR    ADWY.  103 

tyn,  er  pob  ymddangosiad  i'r  gwrthwyneb,  yn  rhwym  o 
aros  yn  ei  feddwl  yn  hwy  na  dim  arall.  "  Hyfforddia 
blentyn  yn  mhen  ei  ffordd,  ac  nid  ymedy  â  hi  pan  hen- 
eiddio."  Onid  oedd  yn  rhyfedd,  ebai  rhywun,  i'r  genedl 
fyned  i  addoH  llo  wrth  odreu  Sinai,  ac  yn  ngolwg  y  tân 
a'r  mŵg  ?  Pan  gofiwch  chwi  mai  addoH  Uo  oeddynt 
wedi  weled  o'u  mebyd  yn  yr  Aipht,  nid  y\v  yn  rhyfedd 
yn  y  byd.  Ni  allai  taranau  a  mcllt  Sinai  ddileu  argraff- 
iadau  mebyd.  Mae  hyn  yn  gy.sur  ac  yn  gymheUiad 
difrifol  i  ninau  ddal  ati  i  geisio  cychwyn  y  plant  a'r  bobl 
ieuainc  yn  llwybr  bywyd. 

Heb  ymdroi  rhagor  gyda'r  pechod  arbenig  hwn, 
cdrychwn  o  hyn  i'r  diwedd  ar  bechod  yn  gyffredinol 
yn  ngoleuni  y  testyn,  oblegid  y  mae  pob  pechod  yr  un  o 
ran  ei  effeithiau  ar  ddyn,  a'r  un  o  ran  ei  wrthdarawiad 
yn  erbyn  Duw. 

Ceisiaf  roddi   y  penau  mor  fyrion  a   syml  fel  y  medr 
pawb  eu  cofio. 

I.  Mai  adwv  ýdyw  pf.chod.  "  Oni  buasai  i  Moses 
ei  etholedig  sefyll  ar  yr  ndwy  o'i  flaen  ef." 

H.  Mai  adwy  ydyw  pechod  na  fedr  dv\  ei  hun 
lîYTH  Ei  CHAU, — BYTH.  "  Dy wedodd  y  dinystrai  efe 
hwynt,  oni  buasai  i  Moscs  ei  etholedig  scfyll  ar  yr  a(hvy." 

HI.  Mai  ethoi.edig  Duw  yx  umg  all  gau  yr 
ADwv.  "  Oni  buasai  i  Moses  ei  etholedii^  sefyll  ar  yr 
adwy." 

I.  Mai    adwy   ydyw    pechod. 

0  bob  adwy,  pechod  ydyw  yr  adwy  fawr.  Dyma  yr 
agendor   fawr  ag  sydd  yn  gwahanu  rhwng  nefoedd  ac 


104  VR    ADWY. 

uffern.  Y  mae  adwy  pechod  mor  ddofn  fel  na  all  angel 
er  craffu,  weled  ei  gwaelod  ;  mae  mor  lydan  fel  na  all 
archangel  lamu  drosti. 

Mae  (Irygau  weithiau  yn  cacl  eu  cyffelybu  i  adwy 
mcwn  mur  llyn,  llawn  o  ddwfr,  "Y  maent  yndyfodarnaf 
megis  dwfr  trwy  adwy  lydan."  Ond  adwy  mewn  mur  a 
moroedd  o  ddigofaint  tu  cefn  iddo  ydyw  pechod.  Pob 
pechod  wyt  tithau  yn  gyflawni  yr  wyt  yn  lledu  yr  adwy 
i  olhvng  y  môr  i  foddi  dy  gartref.  Oni  wnai  di  frys  i 
ddianc,  bechadur,  fe  fydd  y  rhyferthwy  ar  dy  waethaf. 
Yr  wyt  ti  wedi  tynu  cymaint  o  geryg  o'r  gwrth-glawdd 
trwy  dy  bechodau,  nes  y  mae  y  ýa/is  sydd  rhyngot  ti  a'r 
dwfr  mor  deneu  a  rhwyllog  f el  y  mae  y  dwfr  yn  barod  yn 
dechreu  pistylHo  allan.  Os  tỳr  y  gwrth-glawdd,  a  thithau 
yn  y  fan  lle'r  wyt  yn  awr,fe'th  gludir  gan  rym  rhyferthwy  y 
IHfeiriant,  na  chei  di  dy  draed  danat  o  hyny  allan  am 
dragwyddoldeb.  Adwy  ofnadwy  o  beryglus  i  fod  ynddi 
yn  gweithio,  ddynion  anwyl,  ydyw  pechod,  Rhowch  i 
fyny  yn  ddiymdroi,  bobol  anwyl,  beryglu  eich  diogclwch 
a'ch  dedwyddwch  tragwyddol. 

"  O  ddinas  distryw  brysiwch,  ffowch, 
Ar  y  gwastadedd  nac  ymdrowch  ; 

I  sanctaidd  fynydd  Seion, 
O  !  ddynion,  pa'm  na  ddowch  ? " 

Mae  yn  debyg  mai  adwy  mewn  niur  (hnas  a  feddyhr 
yma,  ncu  fcallai  adwy  mewn  clnwdd  o  amgylch  maes. 
Ei  gyíamod  a'i  addewidion  ydyw  ochr  l.)uw  i'r  clawdd, 
gweithredoedd  da  ydyw  ochr  dyn.  Pob  pechod  mae 
dyn  yn  gyflawni,  mae  yn  tynu  careg  o'i  ochr  ef  o'r  clawdd, 
,Mae  yma  ddefnydd  cydmariacth  ragorol  i  ddangos  pa 


Yk    ADWY.  ÎO5 

fodd  y  mae  dyn  yn  gydweithiwr  â  Duw  yn  ei  iachawd- 
wriaeth  ei  hun  ac  ereill.  Mae  yr  Arglwydd  yn  adeiladu 
yr  ochr  allan,  yr  ochr  nesaf  at  y  drychin  i'r  clawdd  ;  a 
dyn  yn  adeiladu  yr  ochr  i  fewn,  a'r  mur  rhyngddo  a'r 
ystorni.  Am  bob  careg  wyt  ti  yn  roi  oddi  fewn,  y  tu 
cludaf  i'r  clawdd,  mae  Duw  yn  rhoi  un  ar  ei  chyferoddi 
allan.  Gwyddoch  nad  oes  fawr  nerth  mewn  gwal  unplyg, 
rhaid  cael  gwal  ddwbl  i  sefyll.  Mur  felly  ydyw  Cyfamod 
Duw  ;  mae  yr  Arghvydd  yn  ei  drugaredd  a'i  ddocthineb 
yn  adeiladu  un  gwyneb  iddo,  a'r  dyn  yn  adeiladu  y 
gwyneb  arall ;  a  hoU  gyflawnder  y  Duwdod  ydyw  y  llanw 
sydd  yn  cydio  y  ddau  wyneb  wrth  eu  gilydd. 

Yn  Ezeciel  (xiii.  5)  cyffelybir  pechod  i  rwygiad  yn  mur 
y  ddinas,  trwy  yr  hwn  y  gall  y  gelyn  ddod  i  mewn,  "  Ni 
safasoch  yn  yr  adwyau,  ac  ni  chauasoch  y  cae  i  dŷ 
Israel,  i  sefyll  yn  nydd  yr  Arglwydd."  Gwaith 
swyddogion  ac  athrawon  crefyddol  ydyw  cau  o  gwmpas 
y  praidd,  a  sefyll  yn  yr  adwy  i  rwystro  i  elynion  a  bwystfil- 
od  ddyfod  i'w  llarpio  a'u  hysglyfio.  Athrawon  yr  Ysgol 
Sul,  yr  ydych  yn  cau  o  gwmpas  y  plentyn  am  y  clawdd 
a  Duw.  Am  l)ob  cyngor  roi  di  iddo,  mae  Duw  yn  rhoi 
bendith  ar  ei  gyfer.  Am  bob  gweddi  roi  di  ar  ei  ran, 
mae  Duw  yn  rhoi  gras  ar  ei  chyfer.  Os  byddi  weithiau 
yn  cael  dy  demtio  i  aros  gartref  yn  lle  myned  i'r  ysgol 
at  dy  ddosbarth,  cofia  yr  wyt  yn  colli  cytleusdra  i  roi 
careg  mewn  clawdd  ag  y  bydd  Duw  yn  teimlo  yn  ogon- 
iant  ei  fod  wedi  ei  godi. 

Cyn  myned  yn  mhellach,  byddai  yn  fuddiol  ceisio  ateb 
y  cwestiwn,  pa  fodd  y  gall  dyn  sefyll  ar  yr  adwy  yn  achos 
ci  gyd-ddynion  ?     A  all  dyn  wneyd  hyny  ?     Er  fod  Pro- 

ü 


I06  VR     ADWV. 

testaniaid  yn  gyffredinol  yn  gwadu  eiriolaeth  y  saint  yn 
yr  ystyr  a  rydd  Pabyddion  i'r  athrawiaeth,  eto  y  mac 
ystyr  yn  niha  un  y  gelHr  ei  derb)n.  Ac  yn  wir 
y  mae  wedi  ei  derl)yn  bob  amser  fel  rhan  o  grcdo 
yr  cglwys  gyffredinol,  fod  yr  Arglwydd  yn  rhoi  llawer  o 
fendithion  i  aiinuwiohon  yn  nghysg(jd  ac  er  mwyn  duw- 
iohon.  Gall  d\  n  sefyll  ar  yr  adwy  o  Haen  Duw  yn  achos 
ci  gyd  ddynion  )n — 

(i)  'l'rwy  fyw  yn  gyfuiwn  a  sanclaidd  yn  cu  mysg. 
Mac  bywyd  un  dyn  duwiol  mcwn  dinas  yn  ddigon  i  gadw 
y  gwcddill.  "  Rhedwch  yma  a  thraw  ar  hyd  heolydd 
Jcrusalcm,  ac  edrychwch  yr  awr  hon,  mynwch  wyi)od 
hefyd,  a  cheisiwch  yn  ei  heolydd  hi,  o  chewch  wr,  a  ocs 
a  wnel  farn,  a  gais  wirionedd,  a  myfi  a'i  harbedaf  (?/" 
A  ydyw  yr  adnod  yn  iawn  fel  yna  ?  "  A  myfi  a'i  harbedaf 
ef."  Pe  buasai  yr  adnod  fel  yna,  ni  buasai  gan  neb 
ddim  i'w  ddweyd.  Pe  bae  rhywun  cyfiawn  yn  nghanol 
Jerusalem  annuwiol,  mi  a'i  harbedaf  cf  yn  nghanol  ci 
liwyr  ddinystr.  Pc  na  buasai  Duw  yn  addaw  gwneyd 
dim  mwy  na  hyn,  buasai  yn  anrhaethol  fwy  na  dim  a 
allai  unrhyw  frenin  daearol  gyflawni.  Ni  allodd  Titus 
yn  ninystr  Jerusalcm,  cr  ei  holl  ymdrcch,  gadw  y  deml 
rhag  cael  ei  llosgi,  llawer  llai  y  gallodd  waredu  y  plant 
diniwed  ocdd  yn  y  ddinas  rhag  cynddaredd  ei  filwyr. 

Ond  nid  cadw  un,  yn  nghanoi  Uwyr  ddinysir,  \dyw  yr 
hyn  a  addawa  yr  Arglwydd  yn  yr  adnod,  ond  addawa 
gadw  yr  lioll  ddinas  cr  mwyn  un  dyn  cyfiawn.  Ciadewch 
i  ni  ci  darllcn  cto,  "  Rhcdwch  yma  a  thraw  ar  hyd  hcol- 
ydd  Jcrusalem,  ac  cdrychwch  yr  awr  hon,  mynwch  wybod 
hcfyd,  a  chcisiwch  yn  ci  hcolydd  hi,  o  chcwch  wr,  a  oes 


Yk    ADWY.  Î07 

a  wnel  farn,  a  gais  wirionedd,  a  myfi  a'i  harbedaf  /;/," 
"  a  myfi  a'i  harbedaf  hi."  Mae  bywyd  un  dyn  duwiol 
yn  ddigon  i  gadw  y  gweddill.  "  O  chewch  wr,"  os 
cewch  chwi  un  dyn  da,  mi  arbedaf  y  gweddill  o'r  ddinas 
cr  ci  fwyn.  lü,  pe  bai  hwnw  yn  ddim  ond  cardotyn  ar 
un  o'i  heolydd.  "A  cheisiwch  yn  ei  heolydd  hi,"  bydd 
yn  werth  genyf  arbed  Jerusalcm  annuwiol  er  mwyn  un 
cardotyn  duwiol,  pe  bai  hwnw  mor  ddinod  ac  anamhvg 
fel  y  bydd  yn  rhaid  rhedeg  "  yma  a  thraw  "  ar  hyd  heol- 
ydd  y  ddinas,  yn  mhob  man,  er  mwyn  dod  o  hyd  iddo. 
Ni  wyddoch  chwithau  pa  faint  o  amddiífyn  ydych  i'r 
annuwiohon  sydd  o'ch  cwmpas  rhag  barnau  l)uw,  wrth 
fyw  yn  gyfiawn  a  sanctaidd  yn  eu  mysg. 

(2)  Mae  dyn  yn  sefyll  ar  yr  adwy  hefyd,  trwy  rybuddio 
dynion  am  eu  pechodau.  "  Ei  hoffeiriaid  a  dreisiasant 
fy  nghyfraith,  ac  a  halogasant  fy  mhethau  sanctaidd  : 
ni  wnaethant  ragor  rhwng  cysegredig  a  halogedig,  ac  ni 
wnaethant  wybod  rhagor  rhwng  yr  aflan  a'r  glân.  Cudd- 
iasant  hefyd  eu  liygaid  oddiwrth  fy  Sabbathau,  a  halog- 
wyd  fi  yn  eu  mysg  hwynt."  A  dweyd  yr  un  peth  mewn 
cydmariaeth,  "Ceisiais  hefyd  wr  o  honynt  i  gau  y  cae 
(i  gau  y  clawdd),  ac  i  sefyll  ar  yr  adwy  o'm  blaen  dros 
y  wlad,  rhag  ei  dinystrio;  ac  nis  cefais."  A  fyddidiyn 
digio  am  i  rywun  fod  yn  ddigon  gonest  i  ddweyd  y  gwir 
yn  erbyn  dy  bcchod  ?  Yn  nghyfrif  Duw,  mae  yr  un  a 
wna  hyny  yn  sefyll  ar  yr  adwy  i  gadw  diuystr  oddiwrlhyt. 
"  Ceisiais  hefyd  wr  o  honynt  i  gau  y  cae."  Yr  wyf  yn 
disgwyl  i  rywun  o  hyd  roi  rhybudd  i'r  bachgen  yna  rhag 
iddo  fyned  yn  ei  flaen  y  llwybr  y  mae  wedi  ei  gychwyn. 
"  Ac  nis  cefais  "  Yr  wyf  yn  mhob  oedfa  yn  edrych  a 
ücs  un  u'r  prcgethw)r  yn  ddigon  gwrol  i  ddweyd  yn 


toâ  YR    ADŴV. 

erbyn  y  pechodau  sydd  yn  damnio  y  cynulleidfaoedd. 
Pe  bae  rhywun  yn  ddigon  gonest  i'w  rhybuddio,  ondod- 
id  nad  edifarhai  rhai  o  honynt.  Fe  fyddai  hyny  yn  rhoi 
rheswm  newydd  dros  i  mi  eu  harbed.     "  Ac  nis  cefais." 

(3.)  Yr  ydym  yn  sefyll  ar  yr  adwy  hefyd  yn  achos  ein 
cyd-ddynion,  trwy  weddio  drostynt.  Dyma  y  wedd  ar- 
benig  ag  yr  oedd  Moses  yn  sefyll  ar  yradwy  yn  achos  y 
genedl.  Mae  yr  Arglwydd  yn  dod  i  bob  oedfa  i  edrych 
a  ydyw  y  gwrthryfelwr  yna  wedi  ediü\rhau  a  rhoi  arfau  i 
lawr.  Ydyw,  y  mae  yn  dyfod  yno  hefyd  i  edrych  a  wyt 
yn  ocheneidio  ani  iddo  gael  gras  i  edifarhau.  Mae  yr 
Arglwydd  yn  edrych  bob  blwyddyn  a  oes  ffrwyth  ar  y 
ffigysbren  yna.  Ydyw,  y  mae  yn  edrych  hefyd  a  wyt  ti 
yn  para  i  weddio  ar  ei  ran,  er  mwyn  iddo  gael  rhyw 
reswm  dros  ei  arbed  am  flwyddyn  eto.  Gobeithio  na 
bydd  yr  Arglwydd  yn  dweyd  hyny  am  danom  ni,  "Ceis- 
iais  wr  o'u  mysg  i  weddio  o'm  blaen,  dros  y  wlad,  rhag 
ei  dinystrio,  ac  nis  cefais,"  nis  cefais.  A  gaiff  anuwiol- 
ion  eich  ardal  fyn'd  i  uffern  am  na  wnewch  chwi  weddio 
drostynt  ?     "  Na  ato  Uuw." 

II.  IV1.\1  .\ÜWV  YDVW  VECtìOD  N.\  lEUR  DYN  KI  HUN 
1!VTH   1:1  CHAU. 

Edrych  ar  y  wraig ;  paham  y  mae  mor  ofalus  gyda'r 
Uestr  gwydr  acw  ?  O  !  y  mae  yn  gwybod,  os  bydd  iddo 
syrthio  a  drylHo,  naall  byth  ei  roi  yn  ol  fel  cynt.  Dyna 
dy  gymcriad  dithau.  Mae  mor  hawdd  i'w  ddryllio  a'r 
llestr  gwydr,  ac  mor  anhawdd  ei  roi  yn  ol  heb  i'r  crac- 
iau  fod  yn  y  golwg.  Gall  y  plcntyn  dynu  carcg  fawr  o'r 
clawdd,  uiid  rhaid  cacl  rhywun  cryfacli  i'w  rhoi  yn  ol. 


YR    ADWY.  109 

Cofia  dithau,  ddyn  ieuanc,  trwy  bob  pechod  a  gyflawni 
di  yn  ddifeddwl,  yr  wyt  yn  tynu  careg  i  lawr  na  fedri  di 
dy  hunan  byth,  dyth,  ei  rhoi  yn  ol.  "  Megis  deilen  y 
syrthiasoni  ni  oU."  Er'  i'r  hedyn  syrthio  i'r  domen,  geHir 
disgwyl  ei  weled  yn  codi  i  fyny  eto  yn  dderwen  gref. 
Ond  po  hwyaf  fydd  y  ádeihn  yn  y  domen,  mwyaf  an- 
hebyg  yn  y  byd  ydyw  o  godi  byth  o  honi  ei  hun.  Wel, 
"megis  deilen  y  syrthiasom  ni  oll."  Syrthio  i  beidio 
codi  byth,  ond  ar  aden  corwynt  y  farn,  ydyw  syrthio  i 
bechod,  bechadur  tlawd  o  dy  ran  dy  hun.  "  Gwerth- 
fawr  yw  pryniad  eu  henaid,  a  hyny  a  baid  byth."  "Gwel- 
odd  nad  ocdd  gwr,  rhyfeddodd  nad  oedd  eiriolwr.'"  Os 
bydd  y  diafol  yn  dy  hudo  i  bechu  ar  draws  rhyluiddion 
dy  gydwybod,  gan  ddweyd  y  cei  di  ddigon  o  amser  i 
wneyd  pob  peth  yn  \awn  yn  y  diwedd,  cofia  fod  pob 
pechod  a  gyflawni  yn  adwy  na  fedri  dy  hun  byth  ei 
chau. 

III.  Mai  adwy  ydyw  pechod  nad  oes  neb  ond 

ETHOLEDIÜ    DUW    YN    UNIG    FEDR  EI   CHAU.       "  Oni  bu- 

asai  i   Moses  ei  etholedig  sefyll  ar  yr  adwy  o'i  flaen." 

Pe  buaswn  yn  gallu  paentio,  ni  wn  am  unrhyw  am- 
gylchiad  ag  y  buaswn  yn  hoffi,  yn  fwy,  dynu  darlun  o 
hono  na  thynu  darlun  o  Moses  yn  sefyll  ac  yn  lledu  ei 
freichiau  o  flaen  Duw,  i'w  rwystro  i  fyned  i  gosbi  y 
genedl  am  addoli  y  llo  aur. 

Meddyliwch  am  y  pryf  yn  lledu  ei  esgyll  o  flaen  y 
cawrfil,  a  dweyd,  "  hyd  yma  yr  äi  ac  nid  yn  mhellach." 
Ond  y  mae  golygfa  y  testyn  yn  rhyfeddach  nag  a  fuasai 
hyny.     Yma,  y  mae  dyn  yr  hwn  syää  l>ry/,  a  mab  dyn 


110  VR    ADWY. 

yr    hwn  sydd  abwydyn,  yn  Uedu  ei  freichiau  i  geisio 
rhwystro  yr  Hollalluog  yn  ei  flaen,  ac  y  mae  yn  llwyddo. 

Yr  ydwyí  yn  myned  i  ddinystrio  y  genedl,  Moses, 
"  Wele  pol)l  wargaled  ydynt,  Am  hyny  yn  awr  gad  i  mi 
lonydd,  fel  yr  enyno  fy  llid  yn  eu  herbyn  hwynt,  ac  y 
difethwyf  hwynt."  Os  wyt  ti  yn  myned  i'w  dinystrio, 
mae  yn  rhaid  i  ti  fyned  ar  fy  nhraws  i,  ebai  Moses.  Os 
nad  wyt  ti  yn  myned  i  faddeu  i'r  hen  genedl,  er  fy  mod 
yn  gwybod  trwy  brofiad  chwerw  mai  un  wargaled  ydyw, 
"  dilea  fi,  atolwg,  allan  o'th  lyfr  a  ysgrifenaist."  Os  wyt 
ti  yn  myned  i  ddinystrio  y  genedl,  mae  yn  rhaid  i  ti  roi 
dy  droed  ar  fy  mhen  i  i  ddechreu,  Cyn  y  cai  di  ddi^ 
nystrio  y  genedl,  mae  yn  rhaid  i  ti  fy  sathru  i  o  fod  i 
ddechreu.  "  Os  amgen,  dilea  fi  atolwg  o'th  lyfr  a  ysgrif- 
enaist."  Gad  i  mi  lonydd,  ebai  yr  Arglwydd,  nid  oes 
arnaf  eisiau  gwneyd  unrhyw  niwed  i  ti,  Moses,  "  Pwy 
bynag  a  bechodd  i'm  herbyn,  hwnw  a  ddileaf  allan  o'm 
llyfr." 

Ond  y  niac  Moses,  fel  yr  hogyn  bach  yn  lledu  ei  freich- 
lau  i  geisio  rhwystro  ei  dad  guro  ei  frawd  mawr,  yn  para 
i  eiriol  ar  ran  y  genedl  ;  y  mae  yn  lledu  ei 
freichiau  ger  bron  Duw  mewn  eiriolaeth  fendigedig  ar 
ran  y  genedl.  "  Os  wyt  ti  yn  myned  i  ddifetha  y  genedl, 
beth  wnai  a'th  hen  gyfcillgarwch  ?  Nid  yw  yn  beth  an- 
rhydeddus  na  hapus  dial  ar  hen  gyfaill,  '  Dy  bobl,  y 
rhai  a  ddygaist  allan  o  wlad  yr  Aipht  trwy  nerth  mawr, 
a  llaw  gadarn.'  Yr  wyt  ti  wedi  dweyd  mai  fy  nihobl  i 
ydynt,  ond  tydi  a'u  piau,  *dy  bobl'  ydynt  cr  eu  hoU  war- 
galedwch.  Yr  wyt  ti  wedi  gwneyd  gormod  o  honynt  o 
lawcr   i'w   difetha  yn  awr-'*       Nid  ä   i    ddiui   ar    dy 


YR    ADWY.  III 

draws  yn  y  fan  yna,  fel  pe  buasai  Duw  yn  dweyd,  ac  y 
mae  yn  myned  i  basio  iddo  ar  yr  aswy.  Ond  y  mae 
Moses  yn  symud,  ac  yn  Uedu  ei  freichiau  yn  eu  hyd  o'i 
flaen,  gan  ddywedyd,  "Os  dinystri  di  y  gcnedl,  fe  fydd  yr 
Aiphtiaid  yn  camesbonio  dy  briodoHaethau.  Mi  ddy- 
wedant  gelwydd  ar  dy  gymeriad.  Mi  edUwiant  yn  mhob 
inan  niai  '  O  cisiau  gallu  o'r  Arglwydd  eu  dwyn  hwynt 
i'r  lir  a  addawsai  cfe  iddynt,'  hwy  daerant  wrih  bawb 
mai  y  manna  fydd  wcdi  darfod  genyt,  mai  dyna  p'am  y 
byddi  wedi  eu  Iladd,  '  o  eisiau  gallu  o'r  Arglwydd  cu 
dwyn  hwynt  i'r  tir  a  addawsai  efc  iddynt,  ac  o'i  gás  ar 
nynt  y  dug  efe  hwynt  allan  i'w  Iladd  yn  yr  anialwch.' 
Fe  gyhoeddant  yn  mhob  man  mai  malais  oedd  genyt  tu 
ag  atynt  i  beri  i  ti  eu  harwain  i'r  mynyddoedd  yn  yr  an- 
ialwch  yma,  er  mwyn  i  ti  gael  eu  Iladd  heb  i  neb  dy  wel- 
ed.''  "  O'i  gâs  arnynt  y  dug  efe  hwynt  allan  i'w  Iladd 
yn  yr  anialwch."  lë,  fel  pe  dywedasai  yr  Arglwydd,  mi 
wyddost  ti  o'r  gorcu  mai  nid  felly  y  mae,  ac  yr  ydwyf 
yn  rhoi  mwy  o  bwys  ar  farn  un  o  mhlant  am  fy  nghym- 
eriad  nac  ar  farn  fy  holl  elynion  gyda'u  gilydd.  Ond  gaiì 
na  fedra  i  ddim  dy  basio  yn  y  fan  yna  helj  fyned  ar  dy 
draws,  mi  gychwynaf  atynt  o  gyfciriad  arall.  Ac  y  mae  yr 
Arglwydd  ynsymud,ac  yn  ceisiomyn'd  heibio  Mosesaryr 
ochr  dde.  Ond  y  mae  Moses  yn  symud  eto,  ac  yn  sefyll 
o'i  flaen  a'i  freichiau  ar  led  fcl  cynt,  ac  yn  dweyd,  "  Yn 
awr  yntc,  os  wyt  ti  yn  rlìoi  cymaint  o  bwys  ar  farn  dy 
blant  am  danat,  coíìa  Abrahani,  Isaac,  ac  Isracl  os  nad 
wyt  ti  yn  i^risio  beth  fydd  yr  Aiphtiaid  yn  ddweyd  am 
(lanat  ti.  Beth  fydd  Abraham  yn  dy  ymyl  yn  ei  feddwl 
o  dy  gymeriad,  os  gwnei  di  dori  dy  addewidion  iddo,  a 
difctha  ei  had?  Cofia  Abraham,  Isaac,  ac  Israel,  y  rhai  y 
tyngaist  wrthynt  i  ti  dy  hun,  '  Mi  aamlhaf  eichhadchwi 


112  YR    ADWY. 

fel  ser  y  nefoedd  :  a'r  hoU  wlad  yr  hon  a  ddywedais  a 
roddaf  i'ch  had,  a  hwy  a'i  hetifeddant  l)yth.'  Beth  wnei 
di  o  dy  addewidion,  medde  Moses,  os  wyt  ti  yn  myned 
i  ddinystrio  y  genedl  ?  Sut  y  medri  di  edrych  yn 
ngwyneb  Abraham,  Isaac,  ac  Israel,  wedi  tori  dy  add- 
ewidion  iddynt  ?     Cofia  Abraham,  Isaac,  ac  Israel." 

Ac  y  mae  genyf  un  ddadl  gryfach  eto  dros  i  ti  arbed 
yr  hen  genedl  wargaled.  "  Cofia  Abraham,  Isaac,  ac 
Israel,  y  rhai  y  tyngaist  wrthynt  /  //  dy  hun,  y  rhai  y  tyng- 
gaist  wrthynt  i  Ti  dy  Hun."  Pe  baet  yn  dileu  Abraham, 
Isaac,  ac  Israel,  gyda'u  hihogaeth,  fe  fyddai  yr  addewid- 
ion  yn  aros  wed'yn,  wedi  eu  cerfio  ar  dy  galon  di  dy  hun. 
"  Y  rhai  y  tyngaist  wrthynt  /  ti  dy  hun"  Yr  ydw  i  yn 
rhoi  i  fyny  geisio  dy  basio  di,  fel  pe  base  Duw  yn  dweyd, 
"  Am  hyny,  dos  yn  awr,  arwain  y  bobl  i'r  Ue  a  ddywcd- 
ais  wrthyt." 

Fe  Iwyddodd  Mosca  yn  ei  ciriolacth,  bnd  wyddoch 
chwi  pa'm  ?  Fe  hvyddodd  Moscs  yr  hogyn  bach  i 
sefyU  yn  yr  adwy,  am  fod  y  Rachgen  mawr,  yr  hwn  oedd 
yn  dyfod  i  gau  yr  adwy,  yn  sefyU  y  tu  ol  iddo  yn  yr  ar- 
faeth  a'r  prophwydoliacthau.  Diolch  i  Moses  am  sefyU 
yn  yr  adwy,  ond  chauodd  Moses  ddim  arni.  Pan  yr 
ydych  chwi  yn  sefyU  mewn  bwlch  yn  y  clawdd,  mae  yn 
debyg  y  bydd  yn  fwy  pan  y  byddwch  yn  myncd  o  hono 
na  phan  yn  myncd  iddo.  FeUy,  pa  fodd  bynag,  yr  oedd 
adwy  pechod  ar  ol  pawb  fu  yn  sefyU  ynddi  ond  Un.  Fe 
fu  Abraham  yn  scfyU  yn  yr  adwy,  ac  yn  Uedu  ci  frcichiau 
rhwng  Duw  a  dinasoedd  y  gwastadedd,  ond  fc  adawodd 
ef  i  Dduw  fyn'd  heibio  iddo.  Fe  fu  Samuel  yn  Uedu  ei 
frcichiau  ar  ran  y  gcncdl,  ac  fc  fu  Moses, — fc  hvyddodd 


YR    ADWY.  113 

y  ddau.  Diolch  am  y  rhai  yna,  a  lluoedd  eraill  fu  yn 
sefyll  yn  yr  adwy  :  ond  chauodd  yr  un  o  honynt  hwy 
ddim  o  honi  hi.  Yr  oedd  hen  adwy  pechod  yn  lletach 
ac  yn  ddyfnach  pan  oedd  pob  un  o  honynt  hwy  yn 
myned  i  lawr  o  honi  na  phan  oeddynt  yn  myned  iddi. 
Ond  maent  hvvy  wedi  llwyddo  yn  eu  heiriolaeth  am  fod 
yr  Eiriolwr  niawr  tu  cefn  iddynt.  Fe  hvyddasant  i  sefyll 
yn  yr  adwy  am  fod  Cauwr  yr  adwy  yn  ymyl,  "  A  thi  a 
ehvir  yn  (lauwr  yr  adwy."  Fe  fu  Moses  y  bachgen  bach 
yn  gwneyd  ci  oreu  ynddi ;  ond  heddyw  ar  Galfaria 
dacw  'r  Bachgen  mawr  wedi  d'od  i'w  chau,  "  Canys 
Bachgen  a  aned  i  ni,  Mab  a  roddwyd  i  ni,  a  bydd  y 
llywodraeth  ar  ei  ysgwydd  ef."  Beth  bynag  ydyw  pwys- 
au  y  meini  y  mae  eisiau  eu  cario  i'w  gosod  yn  yr  adwy, 
mae  ysgwydd  Hwn  yn  ddigon  cref,  "  A  bydd  y  llywodr- 
aeth  ar  ei  ysgwydd  ef,  a  gelwir  ei  enw  ef  Rhyfeddol." 
Bcth  sydd  yn  rhyfeddol  yn  ei  hanes  ?  O  !  dyma  un  o'r 
pethau  rhyfeddaf,  fod  Hwn  yn  medru  cau  yr  adwy  yr 
oedd  pawb  arall  o'i  flaen  ac  ar  ei  ol  yn  ei  gwneyd  yn 
fwy.  "  A  thi  a  ehvir  yn  Gauwr  yr  adwy."  "  Cynghorwr, 
y  Duw  Cadarn,  Tad  Tragwyddoldeb."  lîeth  ydyw  lled 
yr  adwy  ?  bcth  ydyw  ei  dyfnder  ?  Beth  bynag  ydyw  ei 
lled,  mae  yma  Dad  tragwyddoldeb  a'i  freichiau  ar  led  yn 
ddigon  o  hyd  i'w  chau.  Beth  bynag  ydyw  ei  dyfnder, 
mae  yma  Dad  tragwyddoldeb  sydd  yn  ddigon  o  daldra 
i  roi  ei  draed  yn  ei  gwaelod,  "  Tad  tragwyddoldeb." 
Etholedig  Duw  yn  unig  fedr  gau  yr  adwy,  "  A  thi  a 
ehvir  yn  Gauwr  yr  adwy." 

A  chan  ei  fod  Ef  wedi  medru  cauhen  adwy  anwiredd, 
fe  fedr  gau  pob  un  arall  A  oes  adwyon  yn  mhhth  y 
gwylwyr  ar  y  caerau  ?    Hwn  fedr  eu  cau,     A  oes  yma 


TI4  VR    ADWY. 

gewri  cedyrn  ar  furiau  Seion  wedi  cwympo  ?  Hwn  fedr 
godi  rhai  cryfach  a  chadarnach  yn  eu  l!e  A  ydyw 
pechod  wedi  gwneyd  adwyau  yn  yr  eglwys  ?  Dyma 
gauwr  yr  adwy.  Dyma  fel  y  mae  Ef  ei  hunan  yn  dweyd, 
"  Y  dydd  hwnw, — y  dydd  y  ì^yddaf  yn  cau  hen  adwy 
pechod,  ar  yr  un  adeg  mi  fyddaf  yn  llunio  ffordd  i  godi 
bylchau  Seion.  Y  dydd  hwnw  y  codaf  habcll  Dafydd, 
yr  hon  a  syrthiodd,  ac  a  gauaf  ei  bylchau,  ac  a  godaf  ei 
hadwjau,  ac  a'i  hadeiladaf  fel  yn  y  dyddiau  gynt." 

A  wyt  ti,  bechadur,  yn  peidio  myn'd  o'r  odfa  a'r  adwy 
rhyngot  a  digofaint  Duw  heb  ei  chau  ?  A  fuaset  ti 
yn  hofîfi  cael  Hwn,  y  Duw  cadarn  yma,  i  sefyll  ar  yr  adwy 
rhyngot  a  dinystr,  ynte  a  wyt  ti  am  fentro  sefyll  o 
flaen  y  rhyferthwy  dy  hunan  ?  Os  buaset  ti  yn  hofìfi 
cael  sefyll  tu  cefn  i  Hwn,  ac  yntau  rhyngot  ti  â'r  perygl, 
ceisia  weddío  y  penill  bach  hwnw  o  dy  galon, — 

"  Cymer  fi,  lesu,  fel  yr  wyf, 
Cuddia  fi." 

Gad  i  mi  ymguddio  yn  dy  gysgod  di. 

"  Cuddìa  fi  yn  dy  farwol  glwy', 
Can's  dyma'rgraig  y  gwnaf  fy  nyth, 
D'oes  neb  yn  ofni  yno  byth." 


IÎ5 


TARO      Y      GRAIG. 

"A  Moses  a  gododd  ei  law,  ac  a  darawodd  y  graig  ddwy 
waith  â'i  wialen  :  a  daeth  dwfr  lawer  allan  ;  a'r  gynull- 
eidfa  a  yfodd,  a'u  hanifeiHaid  hefyd." — Numeri  xx.  ii. 

PfEL  yr  ydych  yn  gwybod,  fe  ddarfu  i  Moses  daro 
'  y  graig  ar  ddau  amgylchiad,  Fe  wrìaeth 
hyny  y  tro  cyntaf  yn  fuan  wedi  d'od  o'r  Aipht ;  fe 
darawodd  y  graig  y  tro  diweddaf  ychydig  cyn  i'r  genedl 
fyned  i  mewn  i  wlad  yr  addewid.  Yr  oedd  taro  y  graig 
y  tro  cyntaf  yn  un  o  orchestion  penaf  ei  fywyd  :  yr  oedd 
gwneyd  hyny  y  tro  diweddaf  yn  un  o  gymgymeriadau 
penaf  ei  oes.  Yr  oedd  taro  y  graig  y  tro  cyntaf  yn  un  o'r 
digwyddiadau  mwyaf  ardderchog  yn  hanes  unrhyw  ddyn 
duwiol  :  yr  oedd  laro  y  graig  y  tro  diweddaf  yn  un  o'r 
troion  mwyaf  alaethus  yn  hanes  unrhyw  un  o  saint  Duw. 
Heb  golh  rhagor  o  amser  i  ragymadroddi,  ceisiaf  ahv 
eich  sylw  at  ychydig  o  wersi  amlwg  oddiwrth  yr  am- 
gylchiad  hwn. 

I,    FoD   PERYGL   I    Er.i.wYS    Dduw   yn  mhob  oes 

LYNU  WRTH  SEREMONIAU  AC  ARFERION  PAN  Y  MAE 
YSTYR  AC  AMCAN  Y  RHAI  HYNY  WEDl  COLLI  O  DDE- 
ALL    A     PHROFIAD    Y     RHAI     SYDD     YN     EU     HARFER. 

Dyma,  fel  yr  ydych  yn  gwybod,  sydd  yn  cyfrif  am  y 
rhan  fwyaf  o  gyfciliornadau  yr  Eghvys  Babaidd.  Mae 
ystyr  wcdi  bod  i  losgi  canwyllau  yn  yr  addoliad,  j^an  oedd 
yr  hcn  (Iristionogion  yn  gorfod  addoli  mewn  tyllau  ac 
ogofäau  oddiar  flbrdd  eu  gelynion  ;  ond  nid  oes  ystyr 
nac  amcan  o  gwbl  iddo  yn  awr, 


Il6  TARO    Y    GRAIG. 

Tebyg  ydyw  y  rheswni  dros  yr  ysbryd  Pabyddol 
a  seremoniol  ag  sydd  yn  ymlusgo  i'r  gwahanol  eglwysi 
Protestanaidd  ac  YmneiUduol  fel  yr  heneiddiant. 

Dyna  o  bosibl  a  arweiniodd  Moses  ar  gyfeiliorn  yn  y 
fan  hon.  "  Yr  wyf  yn  cofio,"  fel  pe  dywcdasai  Moses, 
"fy  hun  mewn  helynt  fel  hyn  o'r  blaen.  Yr  wyf  yn  cofio, 
ddeugain  mlynedd  i  heddyw,  yr  oeddwn  mewn  gwaeth 
sefyllfa  gyda'ch  tadau  na  gyda  chwi  heddyw.  Yr  oedd 
eich  tadau  yn  fwy  anhawdd  byw  gyda  hwy  nag  ydych 
chwi.  A  phan  heb  ddwfr  fel  heddyw,  yr  wyf  yn  cofio 
pa  fodd  y  deuais  allan  o  honi  y  pryd  hwnw.  Yr  oedd 
eich  tadau  am  ein  llabuddio  ;  nid  ydych  chwi  wedi 
myned  mor  fygythiol  a  hyny  eto." 

Cenhedlaeth  ydoedd  hon  oedd  yn  cael  pleser  i  roi  pob 
bai  ar  ei  gweinidogion,  ac  yn  hofìfì  dweyd  pethau  brathog, 
bryntion,  wrthynt.  Mae  y  cynllun  sydd  gan  y  rhai  hyn 
i  ddweyd  drwg  am  Moses  ac  Aaron  yn  un  o'r  rhai  mwy- 
af  effeithiol  er  cyrhaedd  yr  amcan  hwnw.  Dywedant 
ran  yn  unig  o'r  gwir,  ond  cadwant  y  rhan  arall,  am  nad 
oedd  yn  gyHeus  iddynt  ddweyd  yr  holl  wir.  Dengys  yr 
adnodau  cyntaf  o'r  benod  hon  yn  eglur  mai  dyma  oedd 
eu  nodwedd.  "  Ac  ymgynhenodd  y  bobl  â  Moses,  a 
llefarasant,  gan  ddywedyd,  O  na  buasem  feirw  pan  fu 
feirw  ein  brodyr  ger  bron  yr  Arglwydd.  Paham  y  dyg 
asoch  ni  i  fyny  o'r  Aipht,  i'n  dwyn  ni  i'r  lle  drwg  yma  ? 
Lle  heb  hâd,  na  ffigysbren,  na  gwinwydden,  na  phom- 
granadbren."  Gwir  bob  gair,  ond  nid  oedd  yn  gyfleus 
iddynt  ddweyd  nad  oedd  arnynt  eisieu  dim  o'r  cyfryw, 
gan  eu  bod  yn  cacl  bara  angyhon  bob  bore. 

"  Ond  yr  wyf  yn  cofio  fy  hun,"  ebai  Moses,  *'  mewn 
helynt  gwaeth  gyda'ch  tadau,  ddwy  flynedd  ar  bymtheg 


tARO    V    GRAlG.  Il'J 

ar  hugain  yn  ol.  Nid  oeddynt  hwy  yn  boddloni  ar 
ddweyd  geiriau  brathog,  bryntion.  Ond  yr  oeddynt  bob 
un  a'i  gareg  yn  ei  law  yn  myned  i  fy  llabyddio  i  ac 
Aaron.  Ac  oni  bai  i'r  waredigaeth  dd'od  yn  yr  adeg, 
diau  mai  dyna  fuasai  ein  tynged  Ond  yr  wyf  yn  cofio 
yn  dda  pa  fodd  y  cawsom  ddwfr  y  pryd  hwnw.  Taro  y 
graig  ddarfu  i  mi.  Er  fod  yr  Arglwydd  wedi 
gorchymyn  i  ni  heddyw  lefaru  wrth  y  graig;  er  mai 
y  gorchymyn  pendant  ydyw,^ — "  Cymer  y  wialen,  a  chasgl 
y  gynuUeidfa,  ti  ac  Aaron  dy  frawd  ;  ac  yn  eu  gwydd 
hwynt  Uejeriuch  wrth  y  graig,  a  hi  a  rydd  ei  dwfr."  Gan 
mai  taro  y  graig  ocdd  yn  gwneyd  y  tro  ddeugain  mlyn- 
edd  yn  ol,  taro  y  graig  ydwyf  am  wneyd  eto  heddyw." 
"  A  Moses  a  gododd  ei  law,  ac  a  darawodd  y  graigddwy 
waith  á'i  wialen  :  a  daeth  dwfr  lawer  allan." 

Ond  er  mai  taro  y  graig  oedd  yn  gyfaddas  ddeugain 
mlynedd  yn  ol,  llefaru  wrth  y  graig  oedd  eisiau  yn 
ngwydd  y  genhedlaeth  bresenol.  Cyfarwyddyd  yr  Arg- 
Iwydd  oedd,  "  ac  yn  eu  gwydd  hwynt  lleferwch  wrth  y 
graig."  Ond  gan  fod  Moses  wedi  gweled  taro  y  graig 
yn  ateb  y  diben  mewn  amgylchiadau  tebyg,  "  Moses  a 
.  gododd  ei  law,  ac  a  darawodd  y  graig  ddwy  waith  â'i 
wialen."  Mae  perygl  i  ninau  syrthio  i  gamgymeriadau 
tebyg  i'r  eiddo  Moses  y  [)ryd  hwn.  Byddwn  ninau  yn 
dweyd  weithiau,  oni  fyddwn  ? — pe  caem  ninau  dduU  yr 
hen  bobl  o  gadw  seiat  fe  fyddai  gwell  golwg  ar  bethau. 
Pe  ceid  eto  ddull  yr  hen  bregethwyr  o  bregethu  fe  fydd- 
ai  mwy  yn  gadael  eu  ffyrdd  drygionus.  Ond  gwers  yr 
amgylchiad  hwn  ydyw,  fod  llwyddiant  yr  eglwys  yn  di- 
bynu,  nid  ar  yr  hen  drefniadau  na'r  trefniadau  newydd, 
ond  ar  ufudd-dod  pcndant  i'r  Arglwydd,  ac  ar  feddu 


Il8  TARü    V    GRAIG. 

doetlìineb  dáwyfol  i  ddeall  cenadwri  yr  Arglwydd  at  ein 
íioes,  a  grym  a  gonestrwydd  i'w  thraethu  beth  bynag 
fyddo  y  canlyniadau. 

II.  Gali,  dyn  duwiol  trwy  anghrediniaeth  gyf- 

LAWNI  UN  PLCHOD  YN  NHYEDD  El  OES,  ALL  lOD  YN 
GWMWL  AR  EI  GREFYDD  a'i  DDEl  NYDDIOLDED  AIM  Y 
GWEDDILL  O'l  DDYDDIAU. 

Gall  dyn  duwiol — cofier  mai  dyn  duwiol  ydwyf  yn 
ddweyd — gyflawni  un  pechod  yn  niwedd  ei  oes  all  fod  yn 
rhwystr  i'w  ddefnyddioldeb  am  y  gweddiU  o'i  ddyddiau. 
Ar  lawer  cyfnf,  mae  yn  anmhosibl  meddwl  am  ddim  byd 
mwy  torcalonus  na  sefyllfa  Moses  ar  ol  yr  amgylchiad 
hwn.  Mae  pob  dyn  mawr,  a  phob  dyn  sydd  wedi  myn- 
ed  yn  rhywbeth  ryw  dro,  wedi  gofalu  am  roi  nod  digon 
uchel  o  flaen  ei  lygaid.  Dyn  yr  un  drychfeddwl  felly 
oedd  Moses.  Yr  oedd  ganddo  un  nod  pwysig  o  flaen 
ei  lygaid  bob  amser.  A*r  un  nod  hwnw,  fel  y  gwydd- 
och,  oedd  myned  a'r  genedl  o  gaethiwed  yr  Aipht  i 
ryddid  Canaan,  yn  ol  yr  addewid  i  Abraham,  Isaac,  a 
Jacob. 

Mae  yn  debyg  fod  yr  amcan  hwn  wedi  ei  roi  yn  ei 
feddwl  ar  y  cyntaf  gan  ymddiddan  ci  ricni.  Ac  ni  fydd- 
af  yn  gweled  rhyw  lawer  o  niwcd  mewn  i  rieni  ddweyd 
wrth  cu  plant  pa  bcth  fuascnt  yn  hoffi  iddynt  fod,  ond 
iddynt  ofalu  bob  amscr  am  roi  nod  digon  uchel  ac  an- 
rhydeddus  o'u  blaen.  Mae  yn  ddiameu  fod  ei  fam  wedi 
dechreu  yn  fore  ddwcyd  wrth  Moses  yr  amgylchiadau 
perthynol  iw  enedigacth,  yn  ngliyda  datgan  wrlho  hefyd 
pa  bctli  ocdd  yr  csboniad  lculuaidd  ar  hyny.     1  )ywcdai 


TARO    Y    GRAIG.  II9 

pa  beth  oedd  eu  barn  hwy,  ei  dad  a'i  fam,  am  dano  yr 
olwg  gyntaf  gawsant  arno  yn  faban.  "  Yr  olwg  gyntaf 
gawsom  arnat,  credem  fod  gan  yr  Arglwydd  rhyw  waith 
pwysig  iti,  '  Ac  efe  oedd  dlws  i  Dduw^,  ac  a  fagwyd 
dri  mis  yn  nhy  ei  dad.'  Yr  oedd  l)uw  wedi  dy  wneyd 
nior  dhvs,  fel  y  tybicm  ar  unwaith  nad  oedd  wedi 
gwastraffu  y  fath  brydfcrthwcli  i  ddim  ond  i  borthi  croc- 
adihaid.  A  dyna  yw  y  negcs  a  dybiwn  ni  sydd  ar  dy 
gyíer, — myned  a'r  genedl  o  dŷ  y  caethiwed  caled  yma. 
Ac  y  niae  y  Uwyddiant  a  ddilynodd  ein  hymdrechion  i 
dy  guddio  yn  cadarnhau  ein  ffydd  fod  gan  Dduw  rhyw 
waith  mawr  iti.  A  bydd  dy  gysylltiad  a'r  llys  yn  fantais 
arbenig  iti  i  gyflawni  hyn." 

Mae  Miriam  yn  myned  am  dro  un  diwrnod  gyda  Moses 
ar  hyd  glanau  y  Nilus.  "  Yn  union  yn  y  fan  yma  yr 
oeddwn  i  yn  sefyll,"  ebai  Miriam,  "  ac  yn  yr  hesg  acw 
yr  oedd  mam  wedi  dy  osod  tithau  mewn  cawell.  Yr 
oeddwn  yn  gweled  rhywbeth  yn  symud  yn  yr  ochr  arall 
i'r  afon.  Meddyhwn  mai  crocodil  ydoedd  wedi  arogli  y 
cawell.  Ac  onibai  i'r  dywysoges  ddyfod  i  ymolchi  yn 
yr  adeg,  ofnwn  mai  newydd  gwahanol  iawn  fuasai  genyf 
i'w  ddweyd  wrth  mam.  A  dyna  oedd  fy  nhad  a  mam 
yn  ddweyd  wrth  eu  gilydd  y  noswaith  hono,  credent  fod 
hyn  yn  arwydd  eto  maigwaredwr  y  genedl  oeddet  ti  i  fod." 

Pan  y  mac  Moscs  wedi  gorphcn  ci  addysg,  ac  yn  luyn- 
ed  i  ymweled  â'i  dculu,  fe  wciodd  Israeliad  yn  cacl  cam 
gan  Aiphtiwr,  fe  gofiodd  mewn  mynyd  beth  oedd  am- 
can  mawr  ei  fywyd,  fe  laddodd  yr  Aiphtiwr,  ac  fe'i  cladd- 
odd  yn  y  tywod.  "  Ac  efc  a  dybiodd  fod  ei  frodyr  yn 
dcall    fod     Duw     yn    rhoddi    iachawdwriaeth    iddynt 


t2Ò  ÎARO    V    GRAlG. 

trwy  ei  law  ef,  eithr  hwynthwy  ni  ddeallasant."  Yr 
oedd  Moses  wedi  meddwl  cymaint  am  waredu  y  genedl, 
ac  yn  tybied  ei  fod  yn  deall  y  pwnc  mor  dda,  fel  yr  oedd 
yn  synii  fod  neb  arall  heb  ddeall  mai  dyma  oedd  neges 
fawr  ei  fywyd. 

Am  y  deugain  mlynedd  nesaf,  yn  ngwlad  Midian,  mae 
genym  le  i  gredu  na  ddarfu  iddo  newid  nac  anghofio 
dim  ar  amcan  mawr  ei  fywyd.  Ychydig  a  allai  wneyd 
y  pryd  hwn  tuag  at  waredu  y  genedl,  ond  hyny  a  allodd, 
efe  a'i  gwnaeth.  Efe  weddiodd  ar  Dduw  am  ddcugain 
mlynedd  am  iddo  ddisgyn  a  gwaredu  ei  bobl.  Dyna  i 
chwi  amcan  bendigedig,  amcan  wedi  ei  gysegiu  â 
gweddi  am  ddeugain  mlynedd. 

Pan  oedd  Moses  yn  yr  anialwch  am  ddeugain  mlyn- 
edd  arall,  dyma  oedd  yr  un  nod  y  cyrchai  ato  yn  bar- 
haus,  cael  gweled  y  genedl  dros  yr  lorddoncn.  Fe  gyn- 
ygiodd  yr  Arglwydd  wneyd  Moses  yn  genhedlaeth  gryf- 
ach  na  hwynt,  a'u  difetha  hwy  bob  un.  "  Na,"  ebai 
Moses,  "  mae  yn  well  genyf  yr  hen  syniad,  cael  gweled 
y  genedl,  fel  y  mae,  dros  yr  lorddonen  ;  dyna  yr  hyn  a 
hoffwn  ni.  Dyma  yr  hyn  y  bum  i  yn  breuddwydio  am 
dano  yn  nyddiau  fy  maboed ;  dyma  yr  hyn  y  bum  yn 
gweddio  am  dano  yn  ddyn  canol  ocd  ;  dyma  yr  hyn  y 
bum  yn  hiraethu  am  dano  wedi  myned  yn  henafgwr, 
cacl  myned  ar  fìaen  y  fyddin  i  feddianu  gwlad  y  Canaan- 
eaid." 

Dyma  amcan  y  byddai  yn  resyn  ei  siomi.  O!  'r  íath 
siomedigaetli  fydd  colli  rhywbeth  y  byddwn  wedi  am- 
canu  tuag  ato  am  ílwyddyn  neu  ddwy.  Ond  dyma  am- 
can  a  goleddwyd  am  chwech  ugain  mlynedd;  ac  0!'r  dis- 
gwyUad  sydd  pan  y  mac  hwnw  bron  a  chacl  ei  gyracdd. 


TARO    Y    GRAIG.  I2T 

Dyma  y  deugain  mlynedd  bron  a  dod  i  fyny,  a  dyma 
y  ílwyddyn  olaf  wedi  dechreu  yn  barod.  "  Pan  glywais 
y  byddai  yn  rhaid  i'r  genedl  fod  am  ddeugain  mlynedd 
yn  yr  anialwch,  yr  oeddwn  yn  anobeithio  nachawn  byth 
eu  gweled  yn  Nghanaan.  Ond  dyma  y  deugain  mlyn- 
edd  bron  a  dod  i  fyny,  ac  yr  wyf  yn  teimlo  fy  hun  mor 
heinyf  heddyw  ag  erioed.  Yr  wyf  yn  gweled  cystal  hedd- 
yw  a  phan  gychwynais  o'r  Aipht  y  tro  cyntaf.  Yr  wyf 
hefyd  yn  llawn  mor  gryf  ac  iraidd.  Mae  tebygrwydd  eto 
y  caf  sylwcddoli  goljaith  fy  mywyd,  a  gweled  cyflawniad 
o  hen  weddiau  fy  mam."  Pan  oedd  gobaith  ei  fywyd 
bron  yn  ei  gyraedd,  pan  y  mae  bryniau  Canaan  yn  y 
golwg,  pan  y  niae  swn  yr  lorddonen  yn  ei  glustiau,  y 
mae  Moses  trwy  anghrediniaetb  yn  cyflawni  un  pechod 
ag  sydd  yn  dymchwel  holl  obeithion  ei  oes.  "  A  dywed- 
odd  yr  Arghvydd  wrth  Moses  ac  Aaron,  ".\m  na  chred- 
Asocn  i  mi  i'm  sancteiddio  yn  ngwydd  meibion  Israel, 
am  hyny,  am  hvns'  ni  ddygwch  ydyrfahon  i'r  tir  arodd- 
ais  iddynt."  Nid  yw  oes  o  ddefnyddioldeb,  ac  o  weled 
daioni  yr  Arghvydd,  yn  ein  diogelu  rhag  ymosodiadau 
anghrediniaeth.  "  Byddwn  ddyfal,  gan  hyny,  i  fyned  i 
mewn  i'r  orphwysfa  hono,  fel  na  syrthio  neb  yn  ol  yr  un 
siampl  o  anghrcdiniaeth." 

III.    Mak  dymon  duwiol  bron   yn   ddieithriad 

YN  SYRTHIO  YN  EU  MAN  CRYFAF. 

Ceir  engraifft  neillduol  o  hyn  yn  yr  amgylchiad  hwn, 
"  A'r  gwr  Moses  ydoedd  larieiddiaf  o'r  holl  ddynion  oedd 
ar  wyneb  y  ddaear."  Llariaidd-dra  Moses  oedd  ei  brif 
nodwedd.  Ond  mewn  beth  y  methodd  Moses  ar  bob 
amgylchiad  ?       Fe     fethodd     bob     tro     trwy     fethu 

H 


Î22  TARO    Y    GRAIG. 

rheoli  ei  dymer,  yr  hyn  o  bob  peth  y  buasem  yn  disgwyl 
iddo  ef  o  bawb  allu  ei  rheob'.  Yn  nechreu  ei  yrfa  bu  yn 
rhaid  iddo  adael  ei  wlad  oblegid  na  allai  lywodraethu  ei 
dymer.  Cawn  ef  drachefn  yn  tori  y  Ilechau  mewn  dig- 
ofaint.  Methodd  reoU  ei  dymer  drachefn  yn  yr  am- 
gylchiad  hwn, — fe  darawodd  Moses  y  graig  ddwy  waith 
îVi  wialen  mcwn  natur  ddrwg. 

Mae  hyn  i'w  wclcd  yn  gyffrcdin,  onid  ydyw  ? 
Byddwn  yn  dweyd  weithiau,  oni  fyddwn  ? — onid  oedd 
yn  rhyíedd  i  Hwn-a-H\vn  syrthio  i'r  pechod  yna?  Pe 
buasai  wedi  syrthio  i'r  peth  a'r  peth  ni  buaswn  yn  synu. 
Yr  oeddwn  yn  lled  ofni  o  hyd  y  byddai  iddo  syrthio  i 
hyny,  ond  ni  feddyliais  erioed  am  ei  weled  wedi  syrthio 
i'r  pechod  hwn.  l'el  hyn,  onide,  y  byddwn  yn  siarad 
yn  aml, 

Ond  erbyn  syhvi,  mae  agos  yr  oll  o  dduwiolion  y  Jjcibl 
wcdi  syrthio  yn  y  man  o  bob  man  y  buasem  yn  disgwyl 
iddynt  sefyll.  Enwn  ychydig  o  engreifftiau  o  lawer.  Pa 
beth  oedd  prif  ragoriaeth  Abraham  ?  Onid  ei  ffydd  ? 
Ond  mcwn  pa  beth  yn  arbcnig  y  methodd  Abraham  ? 
Difiyg  ffydd  nes  gwadu  ei  wraig  l'c  syrthiodd  yn  y 
man  o  bob  man  y  buasem  yn  disgwyl  iddo  sefyll. 
Edrycher  ar  Lot  drachefn.  Ec  gyflwynodd  Lot  ei 
oes  i  bregethu  yn  erbyn  un  pechod.  Ni  fydd  gcnych 
rhyw  feddwl  mawr  ò'r  bobl  ynia  fydd  yn  siarad  byth  a 
hefyd  yn  erbyn  rhyw  un  pecliod.  Ond  fe  gyflwynodd 
Lot  ei  oes  i  ymladd  yn  crbyn  un  pechod,  ond  pregethai 
yn  erbyn  y  pechod  ag  yr  oedd  y  bobl  o'i  gwmpas  yn 
syrthio  amlaf  iddo, — fe  gyflwynodd  Lot  ci  ocs  i  brcgcthu 
yn  crbyn  (inniumrdeb .    Dyma  fcl  y  mac  yr  Ysbryd  Çlan 


TARO    Y    GRAIG.  I23 

yn  dweyd  yr  hanes,  "  Ac  a  waredodd  Lot  gyfiawn,  yr 
hwn  oedd  mewn  gofid  trwy  anniwair  ymarweddiad  yr 
anwiriaid.  Canys  y  cyfiawn  hwnw  yn  trigo  yn  eu  niysg 
hwynt,  yn  gweled  ac  yn  clywed,  ydoedd  yn  pocni  ei 
enaid  cyfiawn  o  ddydd  i  ddydd  trwy  eu  hanghyfreith- 
lon  weithrcdocdd  hwynt."  Nid  ar  y  Sabbath  yn  unig 
yr  oedd  Lot  yn  tcinilo  pwysigrwydd  ci  genadwri.  O,  na, 
"y  cyfiawn  hwnw  ydoedd  yn  pocni  ei  enaid  cyfiawn  o 
ddydd  i  ddydd"  o  ddydd  i  ddydd.  Nid  pregeth  heb 
deimlo  pwysigrwydd  ei  gcnadwri  yn  ei  galon  ei  hun  oedd 
ganddo  'chwaith.  Ond  dyma  ddywed  yr  Ysgrythyr  am 
dano,  "  Lot  gyfiawn,  yr  hwn  ocdd  mewn  x'í/''^  trwy  an- 
niwair  ymarweddiad  yr  anwiriaid  ;  íe,  yr  hwn  ydoedd  yn 
/>ûeni  ci  cnaid  cyjìaum,  yn  poeni  ei  enaid  cyfiawn  o  ddydd 
i  ddydd  oblegid  eu  hanghyfreithlawn  weithredoedd 
hwynt."  Ac  eto  i  gyd,  fe  syrthiodd  Lot  ei  hunan  i'r 
niath  gwaethaf  o'r  pechod  hwn  gyda'i  ferched  ei  hun. 

Ta  bcth  oedd  prif  rinwedd  Job  ?  Ei  amynedd.  Pa 
beth  ydyw  un  o'r  i^elhau  amlycaf  yn  llyfr  Job?  Diffyg 
amynedd. 

Pe  buasid  yn  gofyn  i  Dafydd  mewn  pa  beth  yr  oedd 
yn  ystyried  ei  brif  ragoriaeth  ei  hun,  o  bosibl  mai  ar  hyny 
y  buasai  yn  disgyn,  didwylledd  ac  unplygrwydd  ei  gym- 
eriad.  Mae  gan  bob  un  fan  cryf  yn  gystal  a  man  gwan 
ci  gymeriad,  a'r  hyn  y  teimlai  Dafydd  fwyaf  o  atgas- 
rwydd  o  ddim  tuag  ato  oedd  twyll  a  hoced.  Ond  sylwi, 
ceir  cyfeiriad  at  dwyll  a  gonestrwydd  agos  yn  mhol)  un 
o'r  Sahnau.  Dyma  oedd  arwydd-air  ei  deulu,  ''Ni  thrig 
o  fewn  fy  nhŷ  yr  un  a  wnelo  dwyll ;  ni  thrig  yn  fy 
ngolwg  yr  un  a  ddywedogelwydd."   Os  byddai  yiia  rhyw 


124  TARO    Y    ORAIG. 

forwyn  fach  yn  y  tculu  lieb  fedru  cadw  ci  dwylaw  yn 
llonydd,  os  deuai  Dafydd  i  wybod,  i  ffwrdd  a  hi  mewn 
mynyd,  "  Ni  thrig  o  fewn  fy  nhŷ  yr  un  a  wnelo  dwyll." 
Os  byddai  yno  rhyw  wâs  heb  fod  yn  ofalus  am  ddweyd 
y  gwir,  os  deuai  Dafydd  i  wybod  hyny,  ni  allai  edrych 
arno  fynyd  yn  hwy,  "  '  Ni  thrig  yn  fy  ngohvg  yr  un  a  ddy- 
wedo  gehyydd.'  Beth  bynag  fydd  dyn,  ni  alla'  i  ddim 
goddef  y  neb  fydd  yn  cymeryd  arno  fod  yn  rhywbeth  ac 
yntau  hcb  fod  yn  agos  ataf."  Ond  er  holl  atgasrwydd 
Daíydd  at  dwyll  a  chehvydd,  fe  syrthiodd  ci  hunan  i'r 
math  gwaethaf  o  gehvydd  a  thwyll  ag  y  mae  genyni 
hanes  am  dano,  gydag  Urias  yr  Hethiad. 

Cymerer  un  engraifft  drachefn  i  ddangos  yr  un  peth 
o'r  Testament  Newydd.  Mewn  pa  beth  yr  oedd  Pedr 
yn  gryfach  na'i  gyd-apostohon  ?  Os  byddai  eisiau 
dweyd  rhywbeth  ag  yr  oedd  ar  bawb  ofn  ei  ddweyd,  pwy 
oedd  y  dyn  i  wneyd  hyny  ?  Pedr.  O'r  ddau  gleddyf 
ocdd  gan  y  dysgybh'on  ar  noson  y  bradychiad,  yr  oedd 
un  o  honynt  yn  naturiol  yn  disgyn  i  Pedr  fel  y  mwyaf 
gwrol  o  honynt  oll.  Os  byddai  eisiau  rhywun  i  ddweyd 
y  caswir  wrth  ynadon  rhagfarnllyd  ac  anghyfiawn  Pales- 
tina,  Pedroedd  y  dyn.  Mewn  gwioldeb  a  beiddgarwch 
yr  oedd  Pcdr  ar  y  blacn  i'w  gyd-apostolion,  pob  un  o  ba 
rai  a  íu  yn  ddigon  gwrol  i  farw  dros  y  gwirionedd.  Ond 
mewn  beth  y  methodd  Pcdr  ar  dri  amgylchiad  ?  l'e 
fethodd  bob  tro  trwy  ddiffyg  gwroldeb.  Lhvfrdra  a'i 
harweiniodd  i  geryddu  yr  lesu  ;  Uwfrdra  a'i  harwciniodd 
i  wadu  yr  lesu  ;  oblegid  ei  hvfrdra  y  mae  yn  cael  ei  ger- 
yddu  gan  Paul.  l'c  syrthiodd  Pedr  yn  y  man  o  bob  man 
y  buasem  yn  disgwyl  iddo  l)eidio. 

Pa   beth   ydyw   yr  addysg   i    ni  oddiwrth   hyn  oll  ? 


TAko    Y   GUAld,  tá5 

Wcl  hyn.  Oni  fydd  y  diafol  yn  dweyd  wrthych  weithiau 
nad  oes  dim  perygl  i  chwi  oddiwrth  ambell  i  demtasiwn  ? 
— "  Mae  yn  wirfod  dy  gymydog  wedi  niyned  i  Iwyrddi- 
nystr  wrth  ddilyn  yr  un  llwybr  yn  union  ag  wyt  tithau  yn 
ddilyn  yn  awr.  Ond  nid  oes  unrhyw  berygl  i  ti,  oblegid 
nid  wyt  ti  yn  debyg  iddo  ef.  Mae  yn  wir  ei  fod  ef  wedi 
myned  yn  fedd  .vyn  wrth  fyned  i'r  dafarn  yn  awr  a  phryd 
arall.  Ond  niJ  oes  perygl  yn  y  byd  i  ti  wrth  ddilyn  yr 
un  Hwybrau,  oblegid  dyna  lle  yr  oedd  ei  wendid  ef,  a 
dyna  lle  y  mae  dy  gryfder  dithau.  Mae  yn  wir  hefyd  fod 
cymydog  arall  i  ti  wedi  d'od  i  helbul  bUn  wrth  beidio 
bod  yn  ddigon  gonest  a  didwyll  bob  amser  yn  ei  fargein- 
ion.  Ond  nid  oes  perygl  yn  y  byd  i  ti  pe  baet  yn  myned 
ychydig  dros  y  Uinell  yn  awr  a  phryd  arall  yn  y  cyfeiriad 
hwn,  oblegid  yr  wyt  ti  yn  llawer  mwy  peniog  a  gofalus 
nag  ef."  I  fod  yn  oncst  gyda'ch  cydwybod,  gyfeiUion, 
oni  fydd  rhywbeth  fel  hyn  yn  rhedeg  weithiau  trwy  eich 
meddwl  ?  Ond  os  na  fu  dynion  cryfaf  y  Beibl  yn  alluog 
i  wrthsefyll  temtasiwn  yn  eu  man  cryfaf,— nid  yn  unig 
yn  y  man  yr  oeddynt  hwy  gryfaf,  ond  yn  y  man  yr  oedd- 
ynt  yn  gryfach  na  neb  o'u  blaen  nag  ar  eu  hol, — dywed- 
wn  eto,  os  na  buont  hwy  yn  ddigon  cryfion  i  gellwair  û 
themtasiwn  yn  eu  man  cryfaf,  pa  beth  allwn  ni  sydd  yn 
wanach  yn  mhob  rhyw  fodd  ddisgwyl  wrth  gellwair  gyda 
themtasiynau  ?  Mae  hyn  yn  dangos  yn  eglur  i  ni  beth 
bynag  ydyw  y  rhan  oreu  yn  ein  cymeriad,  beth  bynag 
ydyw  y  darn  uchaf  o  dy  gymeriad,  nad  oes  un  rhan  o'r 
mur  yn  ddigon  uchel  na  all  pechod  ddod  drosto,  os  na 
fydd  gwyhadwriaeth  a  gweddi  ar  ei  ben  i'w  gadw. 
Beth  l)ynag  ydyw  y  rhan  oreu  o  dy  gymeriad,  cofia  nad 
oes  un  rhan  o  hoiio  yn  ddigon  cryf  i'w  adael  i  drugaredd 
y  gelyniun  hcb  wyhadwriaclh  a  gwcddi,  "Yr  hwn  sydd 


12Ü  TARO    Y    GRAIG. 

yn  tybied  ei  fod  yn  sefyll,  cdryehed  na  syrthio."  Va  nior 
lariaidd  ydoedd  Moses,  fe  fethodd  yn  ei  fan  cryfaf 

IV.  MaK  COSniiDlGAETH  DROM  lAWN  WEITIIIAU 
VN  CAEE  EI  RHOI  AM  UECHOD  SÝDD  YN  YMDDANGOS 
VN    FYCHAN    lAWN. 

Yn  ei  ffolineb  niae  y  dyn  ieuanc  yn  cyflawni  un  pech- 
od  ag  sydd  ar  y  pryd  yn  ymddangos  yn  h)'nod  o  ddibwys, 
ac  y  mae  \  ii  b}'w  am  y  gweddiU  o'i  oes  i  edifarhau  o'i 
blegid.  Ar  ryw  olwg,  pechod  bychan  iawn  oedd  pechod 
Moses  i  orfod  colli  gwlad  yr  addewid  o'i  blegid, — dim 
ond  taro  y  graig  yn  lle  siarad  wrthi.  Pa  wahaniaeth  oedd 
rhwng  taro  y  graig  a  llefaru  wrth  y  graig  ?  Mae  yr  Arg- 
Iwydd  wedi  gofyn  i  ninau  gadw  y  Sabbath  yn  ofalus,  ond 
pa  wahaniaeth  sydd  mewn  gwneyd  un  peth  ragor  y  llall 
ar  y  Sabbath.  Mae  anghysondeb  tyìjiçdig  neu  wirion- 
eddol  ein  cyd-Gristionogion  yn  rhoi  digon  o  esgus  dros 
i  ni  hwyrach  anmharchu  y  Sabbath  fcl  y  niynom.  "Ond 
na  thwyller  chwi,  ni  watworir  Duw  ;  pa  beth  bynag  a 
hauo  dyn,  hyny  hefyd  a  fed  cfe." 

Ymddangos  yn  fychan  y  mae  pechod  Moses,  ond 
pechod  niawr  ydoedd  mewn  gwirionedd.  Yr  oedd 
amryw  bethau  yn  amgylchiadau  y  pechod  ag  oedd  yn  ei 
wneyd  yn  fawr  mewn  gwirionedd. 

(i)  Yr  ocdd  yn  bechod  y  dyn  uchaf  oedd  yn  perthyn 
i'r  gencdl,  ac  feliy  yn  meddu  holl  rym  y  fath  esiampl  i'w 
gymeradwyo  i  sylw  y  bobl.  Ac  fel  y  dywed  un,  y  mae 
pcchodau  athrawon  yn  alhrawon  pechodau.  ^'r  oedd 
swydd  Moscs  yn  ychwanegu  at  fawredd  ci  bechod. 


TAKO    V    GRAlG.  Ì27 

(2)  Y  mae  anffyddlondeb  yn  y  lleiaf  yn  dangos  yr  un 
diffyg  egwyddor  ag  ydyw  anffyddlondeb  yn  y  mwyaf.  Yr 
oedd  taro  y  graig  yn  lle  Uefaru  wrthi  yn  anufudd-dod  i 
orchym)ii  pendant  )r  Arglwydd.  ac  yr  oedd  yn  orch- 
ymyn  nior  glir  a  [)hendant  fcl  nad  oedd  yn  bosibl  fod 
unrhyw  ;';anigymeriad  yn  nghylch  ei  ystyr.  Yr  oedd  eg- 
lurder  y  gorchymyn  yn  gwneyd  y  troseddwr  yn  hoUol 
ddiesgus.     Mae  yr  un  peth  yn  wir  yn  ein  hanes  ninau. 

(3)  Mae  y  rhai  oedd  yn  dystion  o  gyflawniad  y  pech- 
od  yn  ychwanegu  yr  angen  am  gosbedigaeth  drom  am 
dano.  "Am  na  chredasoch  i  mi  i'm  sancteiddio  yn 
ngwydd  raeibion  Israel."  "  Yn  ngwydd  meibion  Israel." 
Pc  na  buasai  neb  ond  Duw  a  Moses  yn  gwybod  am  y 
pechod  hwn,  gallasai  yr  Arglwydd  faddeu  iddo  heb 
roddi  cerydd  mor  drwm  arno.  Ond  cyflawnwyd  ef  "  yn 
ngwydd  meibion  Israel ;"  ac  yr  ocdd  dylanwad  moesol 
y  pechod  ar  eraill  oedd  yn  dystion,  yn  rhwym  o  gael  ei 
gymeryd  i'r  cyfrif  gan  Dduw  cyfiawn  a  sanctaidd  wrth 
geryddu  Moses  o'i  blegid.  Ni  chafodd  neb  erioed  well 
mantais  i  adnabod  Duw  yn  ei  ddaioni  a'i  barodrwydd  i 
drugarhau  na  Moses.  Cafodd  fod  yn  offeryn  yn 
llaw  yr  Arglwydd  i  gyflawni  y  gwyrthiau  rhyfeddaf  a 
gyllawnwyd  gan  ddyn  erioed. 

'l'ybiaf  fod  ei  gydwybod  yn  edhw  i  Moses  pan  yn  cyf- 
iawnhau  dedfryd  yr  Arglwydd  i'w  amddifadu  o  wlad 
Canaan, — "  Onidoes  arnat  gywilydd  edrych  yn  ngwyneb 
pobl  ieuainc  y  gynuUeidfa  ?  Pa  fodd  yr  wyt  yn  disgwyl 
i'r  bobl  ieuaincyma  gredu  yr  hyn  wyt  wedi  ysgrifenu  am 
ryfeddodau  yr  Arglwydd  yn  yr  Aipht  ac  yn  yr  aniahvch 
hyd  yma,  i)aii  wyt  dy  hunan  wedi  dangos  cymaiiit  o  ddi- 


128  T.\KO    Y    GRAIC. 

Hyg  yinddiiicd  yii  yr  Aiglwydd,  yr  imig  gytlc  a  gcfaist  i 
wncyd  gwyrlh  yii  cu  gwydd  ?  Dyuia  yr  unig  wyrlh  a 
welüdd  y  bobl  icuainc  yma,  ac  y  mac  y  dynicr  ddrwg  a 
ddangosaist  ti  wrth  ei  chyflawni  wcdi  peri  iddynt  fficidd- 
io  gwyrthiau,  fcl  nad  oes  arnynt  eisiau  gwclcd  yr  un 
cto.  Mae  arnynt  hwy  cisiau  niawr  ffydd  i  orchfygu 
meibion  Anac  a  clicwri  craiU  gwlad  Canaan.  A  dyma 
ti,  yr  un  ag  y  disgwyhd  yn  arbcnig  iddo  gryf hau  eu  ffydd 
cyn  iddynt  fyncd  i  mcwn,  wcdi  dangos  nad  ocs  genyt 
fawr  ü  feddwl  o  alhi  a  daioni  yr  .A.rghvydd  er  yr  holl 
wyrthiau  gogoneddus  ag  yr  wyt  wcdi  cacl  y  fraint  o'u 
cyflawni  ar  ei  archiad."  "  Am  na  chredasoch  i  mi  i'm 
sancteiddio  yn  ngwydd  meibion  Israel  :  am  hyny  ni 
ddygwch  y  dyrfa  hon  i'r  tir  a  roddais  iddynt." 

C'ioddcfwch  i  mi  ddwcyd  gair  wrth  yr  hcn  bobl  yn  y 
gynulleidf'i  yn  y  fan  hon.  Yr  ydych  wcdi  cwyno,  onid 
ydych,  nad  ydych  yn  cael  cystal  blas  ar  y  pregethau  ag 
a  gaech  yn  y  dyddiau  a  aeth  heibio  ?  Vr  ydych  yn  hir- 
aethu,  nes  wylo  welthiau,  wrth  feddwl  am  ryfeddodau  yr 
Arglwydd  yn  yr  adeg  a  aeth  heibio.  A  ddarfu  i  chwi 
feddwl  fod  yr  Arglwydd  yn  disgwyl  i  chwi  ddweyd  yn 
eich  buchedd  pa  fodd  y  byddai  yr  hcn  bregethwyr  yn 
pregethu?    "I'm  sancteiddio  yn  ngwydd  mcibion  Israel." 

Bydd  arnaf  ofn  wcithiau  fod  pcrygl  i  ni  wrth  siarad 
gymaint  yn  erbyn  twyll  a  rhagrith,  ac  yn  erbyn  crefydd 
yn  y  golwg  yn  unig,  anghofio  fod  cisiau  crcfydd  yn  y 
golwg.  '  Sut  y  mae  fy  nghalon  i  ydyw  y  pwys,'  ebai  un 
feallai.  lë ;  mae  yn  bwys  i  ti  hefyd  beth  yw  y  íifrwd 
sydd  yn  rhcdcg  allan  o'r  galon.  "  I'm  sanctciddii)  yn 
ngwydd  nicibiün  Isracl."    Nid  pcth  ydyw  cin  crcfydd 


tAKO    Y    GR.MG.  I29 

n;id  ücs  neb  ond  I)u\v  a  ninau  i  wybod  iiiu  dani,  ond 
dylai  y  wraig  a'r  planl,  y  íorwyn  a'r  gwas,  wybod  ani  dani 
hcfyd, — "  Ac  ni  olcuant  ganwyll,  a'i  dodi  dan  lcstr,  ond 
nìewn  canhwyllbrcn  ;  a  hi  a  oleua  /  da7a/>,  1  hawi;  sydd 
yn  y  lỳ.  Llcwyrchcd  felly  eich  goleuni  gerbron  dynion, 
fcl  y  gwclont  cich  gwcithredocdd  da  chwi,  ac  y  gogon- 
eddont  cich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefocdd."  Cofiwn 
fod  eisiau  sancteiddio  yr  Arglwydd  "  yn  ngwydd  meibion 
Israel."  Yr  oedd  yn  rhaid  rhoi  cerydd  ar  Moses  ag  y 
byddai  y  bobl  i  gyd  yn  gwybod  am  dano,  am  fod  ei 
bechod  wcdi  ei  gyflawni  "  yn  ngwydd  meibion  Israel." 

(4)  Mae  yr  ystyr  arwyddocaol  oedd  i  hoU  ddigwydd- 
iadau  yr  Hen  Destanicnt  yn  gofyn  am  fod  y  gofal  mwyaf 
yn  cacl  ei  gymeryd  ar  iddynt  gael  eu  cyflawni  yn  ol  y 
portread.  Mae  holl  ddigwyddiadau  yr  Hen  Destament 
wedi  cymeryd  lle  gydag  amcan, — "  Y  pethau  hyn  a  ddig- 
wyddasant  yn  esiamplau  iddynt  hwy,"  Yr  oedd  pob 
digwyddiad  yn  nhaith  yr  aniahvch  wedi  ei  fwriadu  er 
rhoi  addysg  i'r  gencdl  am  wirioneddau  mawr  yr  cfengyl, 
"  Y  pethau  hyn  a  ddigwyddasant  yn  esiamplau  iddynt 
hwy."  Yr  oeddynt  yn  digwydd  er  mwyn  iddynt  gael 
gwelcd  ynddynt,  megis  mcwn  drych,  ddigwyddiadau 
mawr  yr  oruchwyhaeth  ncwydd.  Yn  y  duU  yma  y  bu 
Abraham  yn  dyst  o  ddydd  Crist.  Fe  wclodd  Abraham 
awr  yr  lesu  yn  awr  Isaac  ar  i)cn  Moriah.  Nid  y  taber- 
nacl  yn  unig  ocdd  wedi  ci  fwriadu  i  ddysgu  y  genedl  am 
Grist  a  gwirioneddau  yr  efengyl,  ond  yr  oedd  holl 
ddigwyddiadau  y  daith  wedi  eu  bwriadu  i  ddysgu  rhyw- 
bcth  am  y  Messiah  ;  felly,  yr  oedd  y  gofal  mwyaf  yn 
angenrhcidiol  ar  iddynt  gael  eu  cyflawni  yn  ol  y  cyfar- 
wyddyd  dwyfol.     Y  mae  genym  csboniad  apostol  pa 


Î^Ô  TARO    V    GkAlG. 

beth  oedd  i  feddwl  wrth  y  graig  yn  y  fan  hon,  "  A'r 
Graig  oedd  Crist."  Paham  yr  oedd  yr  Arghvydd  yn 
digio  cymaint  wrth  Moses  am  daro  y  graig  yn  lle  Uefaru 
wrthi  ?  "  A'r  Graig  oedd  Crist."  Yr  ocdd  y  Graig  wedi 
ei  tharo  unwaith  yn  Iloreb,  ac  nid  oedd  eisiau  taro  y 
Graig  ond  unwaith,  am  mai — 

"  Unwaith  am  byth  oedd  ddigon 
I  wisgo  'r  goron  ddrain  ; 
Unwaith  am  byth  oedd  ddigon 
I  ddiodde  'r  bicell  fain." 

Yr  oedd  Moses  wrth  daro  y  graig  y  tro  hwn  yn  dysgu 
cyfeiliornad  i'r  genedl. 

Gallwn  ninau  eto  fod  yn  euog  o'r  un  pechod  a  Moses. 
"  A  Moses  a  gododd  ei  law,  ac  a  darawodd  y  graig  ddwy 
waith  â'i  wialen."  A  oes  yma  rywun  yn  peidio  bod  a'i 
law  i  fyny  yn  disgwyl  am  gyfle  i  gacl  rhoi  dyrnod  i'r  lesu 
â  "  dwrn  anwiredd  ?"  Yr  wyt  ti  yn  disgwyl  am  gyfle  i 
foddhau  dy  chwant,  onid  wyt  ?  Pe  baet  ti  yn  myned  i'r 
farn  cyn  i  dy  law  dd'od  i  lawr,  a'r  Duw  mawr  yn  gofyn 
i  ti  pwy  oeddet  ti  yn  fyn'd  iw  daro  ?  ai  fy  anwyl  Fab  ? 
— pa  fodd  yr  ateljet  ti  ?    Myned  yn  fud  a  wnaet,  onide  ? 

Gwrando  eto,  becliadur.  Os  darfu  i'r  Arglwydd  ddigio 
cymaint  wrth  Moses,  ei  anwyl  was,  yr  hwn  a  fu  yn  ffydd- 
lawn  yn  ei  holl  dŷ,  am  daro  cysgod  y  Graig,  pa  beth  fydd 
ei  ddigofaint  os  i)ydd  raid  i  ti  a  minau  edrych  yn  ei 
wyneb  wedi  bod  yn  cernodio  ei  anwyl  Fab?  Na,  un- 
waith  oedd  eisicu  taro  Craig  yr  Oesocdd,  ac  y  mac  y 
Graig  wedi  ei  iharo  unwaith  ar  Galfaria.  Rhowch  eich 
dwylaw  i  lawr,  ddyniun  ieuainc,  rhag  cywilydd.     Yu  llc 


TARO    Y    GRAlG.  l^t 

taro  y  Graig  ddim  yn  hwy  a  morthwylion  pechod,  gad- 
ewch  i  ni  lcfaru  wrth  y  Graig  n.cwn  gweddi  ac  ymostyng- 
iad,  a  hi  a  rydd  ei  dwfr.  "  Yn  eu  gwydd  hwynt,  lleferwch 
wrth  y  graig,  a  hi  a  rydd  ei  dwfr." 

V.  Niî)  Yw  YR  Arglwyud  yn  cymeryd  pechodau 

SWYDDüGION  CREFYDD  YN  RHESWM  DROS  BEIDIO  RHOI 
BENÜITH    i'r    GYNULLEIDFA. 

l'e  gyflawnodd  Moses,  yn  y  fan  hon,  bechod  mwyaf 
ei  oes,  "  er  hyny,  daeth  dwfr  lawer  allan,  a'r  gynulleidfa 
a  yfodd,  a'u  hanifeiHaid  hefyd."  Ni  ddefnyddiodd  yr 
Arglwydd  bechod  Moses  ac  Aaron  yn  rheswm  dros 
beidio  rhoi  bendith  i'r  gynulleidfa.  Os  ai  dithau  i'r  farn 
heb  y  fendith,  ni  fydd  wiw  i  ti  roi  y  bai  ar  swyddogion 
crefydd  ;  ni  bydd  genyt  neb  i'w  feio  ond  ti  dy  hun.  Er 
camgymeriad  Moses,  "  daeth  dwfr  lawer  allan,  a'r  gyn- 
ulleidfa  a  yfodd,  a'u  hanifeih'aid  hefyd." 

VI.  Pav  y  mae  Üuw  yn  hendithio,  y  mae  yn 
RHOi  cyflawnder,     "  A  daeth  dwfr  lawer  allan." 

Dyma  dreín  yr  efengyl.  Beth  bynag  ydyw  dy  aflcndid, 
mae  yma  ddigon  o  ddwfr  i  olchi  yr  afìanaf,  "  daeth  dwfr 
lawer  allan." 

"  Kr  cymaint  ag  a  olchwyd, 

Sydd  yn  y  nef  yn  awr ; 
Mae'r  ffynon  fel  y  grisial 

Yn  ngwlad  y  cystudd  mawr." 

Beth  bynag  ydyw  nifer  y  rhai  sydd  mewn  syched  am 
gyfiawnder,  y  mae  ynia  ddigon  o  ddyfroedd  bywiol  yn 
Nghraig  yr  Oesoedd  ar  eu  cyfer.     "  Dwfr  lawer.' 


132  TAkO    Y    GRAIG. 

VII.  MaE  TREFN  DuW  I  FADDEU  PECHüDAU  YN 
DREFN  NA  FUASAI  NEB  OND  DUW  YN  MEDDWL  AM  DANI. 

"  Taro  y  graig  i  gael  dwfr." 

Pan  fyddwn  ni  yn  taro  y  graig  gyda  y  morthwyl,  tân 
fydd  yn  d'od  allan,  onide  ?  Ond  caed  dwfr  o'r  graig 
dân,  o'r  graig  galle.str.  Onid  yw  yn  rhyfeddod  mai 
creulondeb  dynion  at  ei  Fab  ydyw  y  ftbrdd  a  ordeiniodd 
Duw  i  gadw  dynion  ?  Pe  buasai  yr  hoclion  gurwyd  i 
ddwylaw  a  thraed  yr  lesu  wedi  neidio  yn  ol  yn  bicellau 
tanllyd  gan  ddigofaint  Duw,  ac  yn  suddo  yn  nghalonau 
y  rhai  oedd  yn  eu  curo,  hi  buasai  yn  rhyfeddod  yn  y  byd. 
Ond  dyma  ryfeddod  !  Hoehon  a  gurwyd  gan  greulon- 
deb  yn  agor  ffrydiau  trugaredd  at  fyd  euog  !  Dyma  yw 
trefn  yr  efengyl, — y  tân  ysol  a'r  llosgfeydd  tragwyddol  yn 
cofleidio  soflyn  sych  heb  ei  ddifa.  "  Dwfr  o'r  Graig," 
— iachawdwriaeth  o  fan  na  buasai  neb  ond  Duw  yn 
meddwl  am  dani.  Gwneled  yr  ArgUvydd  ninau  oU  yn 
ffyddlawn  i'n  hymddiriedaeth,  a  gadewch  i  ni  dd'od  i 
yfed  o'r  dyfroedd  bywiol  tra  yn  eu  cyrhaedd. 


^^IJII^^^ 


ALLOR       EBAL, 


neu 


DDWY     BRF.r,KTH 


ar 


WERSI      YR      ALLOR 


am 


WIR      (IREFYDl) 


135 

ALLOR     O     GERYG    CYFAIN. 

Ac  adeilada  yno  allor  i'r  Arglwydd  dy  Dduw,  sef  allor 
geryg  :  na  chyfod  arnynt  arf  haiarn.  A  cheryg  cyfain 
yr  adeiledi  allor  yr  Arglwydd  dy  Dduw." — Deuteron- 
OMIUM    xxvii     5,    6. 


BYNA  ydyw  yr  adnodau  hyn,  rhan  o'r  cyfarwydd- 
ir.dau  pa  fodd  i  gynal  cyfarfod  agor  gwlad  Canaan 
i'r  genedl.  Mae  yn  debyg  mai  dynia  y  cyfarfod  crefyddol 
Uuosocaf  a  fu  erioed  ar  y  ddaear.  Bernir  fod  yn  y 
gwasanaelh  tua  thair  miliwn,  a  phob  un  o  honynt  yn 
cymeryd  rhan  yn  yr  addoliad.  Fel  yr  ydych  yn  gwybod, 
cafodd  y  cyfarfod  hwn  ei  gynal  ar  y  ddau  fynydd,  El)al  a 
Garizim.  Mae  y  rhai  sydd  wedi  gweled  y  mynyddoedd 
hyn  a'r  dyffryn  rhyngddynt,  yn  dweyd  nad  oes  unrhyw 
ddau  fynydd  arall,  hyd  y  gwyddis,  ar  yr  hoU  ddaear  ag  y 
gallasai  cyfarfod  o'r  fath  yma  gael  ei  gynal.  Mae  hyn  yn 
dangos  fod  ffurf  y  mynyddoedd,  lled  a  dyfnder  y  dyffryn- 
oedd  rhyngddynt,  wedi  eu  mcsur  yn  fanwl  yn  arfaeth 
Duw. 

Mae  yr  Arglwydd  wedi  arfer  dysgu  dyn  trwy  arwydd- 
luniau.  Gwneir  hyn  yn  benaf  oblegid  anadblygrwydd 
cynheddfau  dyn  tra  ar  y  ddaear.  Mae  y  plentyn  yn  cael 
gwell  syniad  am  rywbeth  trwy  ddarlun  nag  unrhyw  ffordd 
arall.  A  phlentyn  ydyw  dyn  ar  y  goreu  ar  y  ddaear,  ac 
o  ganlyniad  fel  plentyn  y  mae  yn  rhaid  ei  ddysgu.  Mae 
y  grcadigaeth  weledig  yn  llawn  o  arwydd-luniau  am  y  byd 
ysljrydol.  Mae  pob  rhan  o'r  greadigaeth  yn  llawn  o 
dduwinyddiaeth  ond  i  ni  fod  yn  ddigon  meddylgar  ac 
ysbrydül  i'w  ganfod.  "  Gwyn  eu  byd  y  rhai  pur  o  ^alon. 


136  ALLOR   O   GERYG   CYFAIN. 

canys  hwy  a  welant  Dduw."  Mae  pob  peth  ar  y  ddaear 
yn  llawn  o  Dduw  i'r  dyn  ysbrydol.  Mae  lesu  Grist  yn 
gweled  cyfrol  ar  Atlirawiacth  yr  lawn  yn  y  gronyn 
gwenith.  Mae  yn  gweled  cyfrol  arall  wedi  ei  hysgrifcnu 
gan  ei  Dad  ani  gynydd  ei  deyrnas,  yn  y  gronyn  hâd 
mwstard.  Mae  y  byd  materol  mor  llawn  o  dduwinydd- 
iacth  fel  na  fedr  pagan,  ond  syhvi,  medd  Paul,  beidio  ei 
weled,  "  Canys  ei  anweledig  bethau  cf  cr  creadigaeth  y 
byd,  wrth  eu  hystyì-ied  yn  y  pethau  a  wnaed,  a  weh'r  yn 
amlwg,  sef  ci  dragwyddol  alhi  cf  a'i  Dduwdod  ;  hyd  onid 
ydynt  yn  ddiesgus." 

Mae  yr  Hen  Destament  yn  llawn  o  arwydd-luniau 
wedi  eu  cynUunio  a'u  bwriadu  i  ddysgu  am  drefn  yr 
efengyl.  Nid  oes  dan  y  Testament  Newydd  ond  dau, 
sef  Bedydd  a  Swper  yr  Arglwydd.  Ond  eto,  arwydd  o 
anmherfTeithrwydd  ydyw  fod  yna  arwydd-hmiau  o  gwbl 
yn  angenrhcidiol  dan  yr  oruchwyliaeth  newydd,  er  fod 
bychander  y  rhif  o'i  gyferbynu  ar  nifer  dan  yr  hen 
oruchwyhaeth  yn  dangos  rhagoriaeth  yr  oruchwyhaeth 
newydd  ar  )r  hcn.  Mae  arwydd-hmiau  yr  hen 
oruchwyhaeth  yn  broffwydohacth  am  sylweddau  goruch- 
wyhacth  yr  cfcngyl ;  felly  hcfyd  y  mae  arwydd-luniau  y 
Tcstament  Newydd  yn  broffwydoliacth  am  ogoniant  y 
nefoedd.  Mae  y  geiriau  a  arferir  yn  gyffredin  yn  nglyn 
à  gweinyddiad  y  Sacrament  o  Swper  yr  Arghvydd  yn 
dangos  y  wedd  yma  ar  y  Sacramcntau,  "  Canys  cynifer 
gwaith  bynag  y  bwytaoch  y  bara  hwn,  ac  yr  yfoch  y 
cwpan  hwn,  y  dangoswch,  neu  y  prcgethwch  farwolacth 
yr  Arghvydd  oni  ddelo."  Mae  y  Sacrament  yn  bregeth 
am  y  gorphenol  ac  yn  broffwydoliaeth  am  y  dyfodol. 
Mae  yn  dangos  ei  farwolaeth  a'i  ddyfodiad,  "Y  dangoswch 


ALLOR   O   GERYC   CYFAIN.  Î37 

fiinuo/uc/h  yr  Arglwydd  oni  ddc/o."  Mae  fod  yr  arwydd- 
lun  ü  Grist  yn  aros  yn  dangos  absenoldcb  y  sylwedd,  sef 
Crist  ei  hun ;  ac  y  mae  y  duU  presenol  ar  y  Sacrament  i 
aros  yn  unig  hyd  nes  y  daw  Crist  ar  gymylau  y  neí.  Yr 
ydych  i  ddangos  marwolaeth  yr  Arghvydd  yn  y  dull  yma 
yn  unig  hyd  ncs  y  daw  yr  /.rghv)dd  ei  liunan.  Vr  ydych 
i  dori  y  bara  i  gofio  am  yr  hoehon  hyd  nes  y  cewch  ei 
weled  niegis  ag  y  mae,  ag  ùl  yr  hoehon  }n  ei  ddwylaw. 
"  Dangoswch  farwolaeth  yr  Arghvydd  oni  ddc/oT 

Yr  hyn  y  ceisiaf  eich  syhv  ato  ydyw  ceisio  deali 
yr  addysg  am  drefn  yr  efengyl  fel  y'i  rhoddir  yn  hanes 
yr  allor  ar  fynydd  Ebal.     Mater  y  bregeth  fydd — 

Yr  a//or  ar  fynydd  Eba/^ — ci  giversi  a»t  dre/n 
cadw^  a'r  gwasanaeth  crefyddoi  cymcradwy  gan  Ddiiw. 

Mae  yma  amryw  anhawsderau  yn  nglyn  â  hanes  yr 
allor  hon,  ond  hyny  o  lesu  Grist  sydd  yn  y  testyn  y 
ceisir  eich  sylw  ato  yn  bresenol.  Gadawn  yr  anhaws- 
derau  esboniadol  yn  awr,  ac  amcanwn  yn  unig  gael 
eich  syhv  at  rai  o  wirioneddau  yr  efcngyl  ag  sydd  wedi 
eu  hysgrifenu  yn  amlwg  ar  wyncb  y  tcstyn. 

I.     DaNGOSIR    YMA    MAI    TREI"\    AR    t,\l'LR     VR    EUOG 

a'r  COLLEDIC  YDYW  trefn  yr  iachawüwriaeth.  "Ac 
adeilada  yno  allor  i'r  Arghyydd  dy  Dduw." 

Adeilada  j'/w,  yn  Ebal,  yn  mynydd  y  fcUdith.  Mae  y 
bobl  sydd  wcdi  gweled  y  mynydd  hwn  )  n  dweyd  fod  yr 
olwg  arno  mor  dlawd  a  noethlwm  a  phc  buasai  y  fclldith 
gyhoeddwyd  oddiar  ei  ben  y  pryd  hwn  wedi  aros  ar  ei 
bcn  ü  ddyddiuu  ci  grcadigaclli  hyd  yn  awr.     Ünd  yno^ 

\ 


138  ALLOR   Ô   GËRYG   CYFAlN. 

ar  Ebal,  ar  y  mynydd  diffrwyth  hwn,  yr  oedd  yr  Arg- 
Iwydd  wedi  gorchymyn  codi  allor  ar  agoriad  gwlad 
Canaan  i'r  genedl.  Yr  hyn  a  ddywedir  mewn  geiriau 
dan  y  'restamcnt  Newydd  sydd  yn  cael  ei  ddysgii  trwy 
arwydd-luniau  yn  hanes  yr  allor  hon.  Yr  hyn  a  ddysgir 
yn  yr  adnodau  hyny  gan  lesu  Grist,  "  Ni  ddaethum  i 
ahv  rhai  cyfiawn  ond  pechaduriaid  i  edifeirwch,"  "  Ni 
raid  i'r  rhai  iach  wrth  feddyg,"  sydd  yn  cael  ei  dysgu 
trwy  arwydd-hm  wrth  orchymyn  codi  yr  allor  hon  ar 
fynydd  Ebal. 

Mae  hwn  yn  ddarlun  tarawiadol  o  amcan  yr  efengyl. 
Mae  pob  cymdeithas  arall  yn  chwiHo  am  ryw  ychydig 
dda  sydd  wedi  ei  adael  mewn  dyn,  ac  yn  ceisio  dadblygu 
hwnw.  Ond  am  drefn  yr  efengyl,  mae  wedi  ei  pharotoi 
ar  gyfer  gwaeleddau  dyn  :  nid  am  y  da  y  mae  hon  yn 
chwiho,  ond  am  y  drwg  er  mwyn  ei  wncyd  yn  dda. 
Mae  yr  ymadrodd  hwn  yn  ddesgrifiad  byw  o'r  cyfar- 
wyddyd  a  gafodd  yr  lesu  pan  yn  cychwyn  ir  ddacar gan 
ei  Dad,  "  Dos  i'r  ddaear,  i  fynydd  y  felldith,  i'r  fan  nad 
oes  ond  cymylau  melldith  yn  hofran  uwch  ci  ben,  '  Ac 
adeilada_)Víí;,'  yno,  yn  nghanol  y  dymhestl,  allor  i'r  Arg- 
Iwydd  dy  Dduw." ' 

Tebyg  ydyw  cenadwri  yr  efengyl  atat  tithau  heddyw. 
Yr  ocdd  yno  un  Ebal  yn  ngwhid  Canaan.  Yr  oedd  yno 
un  mynydd  diffrwyth  yn  y  wlad  oedd  yn  Uifeirio  o  laeth 
a  mel.  Pa  mor  dda  bynag  ydyw  dy  gymeriad  dithau, 
mae  yn  debyg  fod  yna  ryw  J'^bal,  ryw  fynydd  diffrwyth, 
ryw  dro  yn  hanes  dy  fywjd  nad  oes  genyt  i'w  ddisgwyl 
ond  melldith  Duw  o'i  blegid.  Ond  pa  beth  bynag  ydyw 
yr  Ebal  yn  dy  hanes,  dyma  ydyw  cenadwri  yr  efcngyl 


ALLOR    Ü   GERYO   CYFAÌN.  Î^Ç 

atat  heddyw,  "  Ac  adeilada  yno  allor  i'r  Arglwydd  dy 
Dduw."  Gwna  gyffes  o  anwircdd  dua  'th  oes  fel  allor 
i'r  Arglwydd  dy  Dduw  i  ddal  arni  aberth  Calfaria 
rhyngot  ti  a'r  felldith.  Pa  mor  ddiffaeth  bynag  ydyw 
unrhyw  ran  o  dy  ctifeddiaeth,  mac  yn  yr  efengyl  ddar- 
pariacth  i  wneyd  yr  Ebal  mwyaf  diffrwyth  yn  fynydd 
Garizim  trwy  godi  allor  ar  ei  ben,  a  dyma  genadwri  yr 
efengyl  atat  yn  aw) ,  "  Ac  adeilada  yno  allor  i'r  Arglwydd 
dy  Dduw."  Cenadwri  ar  gyfer  yr  euog  ydyw  ccnadwri 
Duw  at  y  byd. 

11.  GWASANAETH  SYML  A  GONEST  YDYW  Y  GWAS- 
ANAETH    CREFYDDOL   CYMERADWY   GAN    DdUW.      "Allor 

geryg,  na  chyfod  arnynt  haiarn." 

Pan  y  nìae  cymaint  o  l)W)s  yn  cael  ei  roddi  ar  y 
costus  a'r  ymddangosiadus  yn  nglyn  â  chrefydd,  fe  allai 
nad  ydyw  yn  anmhriodol  galw  sylw  at  hyn,  mai  gwas- 
anaeth  syml  a  gonest  ydyw  y  gwasanaeth  crcfyddol 
cymcradwy  gan  Dduw.  Symledd  calon  a  gonestrwydd 
amcan, — dyma  y  prif  elfenau  mewn  addohad  cymeradwy. 

"  AUor  geryg."  Paham  yr  ocdd  yr  Arghvydd  yn 
gurchymyn  adciladu  allor  geryg  ar  fynydd  Ebal  ?  Mae 
allor  bridd  wcithiau  yn  cacl  ci  gorchymyn.  Vn  y 
Tabernacl  ac  yn  y  Deml  gorchymynwyd  allor  bres  ac 
allor  aur,  ond  ar  Ebal  allor  geryg  sydd  yn  cael  ci 
gorchymyn.  Mae  yn  debyg  mai  un  rheswm,  os  nad  y 
prif  reswm  i^aham  y  mae  yr  Arglwydd  yn  goichymyn 
allor  geryg  ar  Ebal  oedd,  am  mai  ceryg  ocdd  y  pethau 
hawsaf  cu  cael,  ac  o  bosibl  yr  unig  bethau  yn  hwylus 
allcsid  gacl  ar  fynydd  Ebal.     Mae  yr  un  cgwyddor  yn 


I40  ALLOR    O   GERYG    CYFAlK', 

rhedeg  tnvy  ofyniun  yr  Arglwydd  oddiarnoni  ninau, — 
gwasanaeth  symlond  gonest  dros  lesu  Grist.  Ddisgwylir 
i  ti  wneyd  dini  droslo  nad  oes  genyt  berffaith  gyf- 
leustra  i'w  wneyd,  "  Allor  geryg."  Pe  buasai  yr  Arg- 
hvydd  yn  gofyn  i'r  rhan  fwyaf  o  liononi  adeiladu  allor 
aur  iddo,  mae  yn  debyg  y  buasai  yn  rhaid  i'r  rhan  fwyaf 
o  hunonì  fod  heb  godi  yr  un  o  gwbl ;  ond  tybed  na  all 
y  tlotaf  o  honom  gael  careg  i  wneyd  allor  iddo.  "Allor 
geryg," — gwasanaeth  syml  a  gonest.  Rhyw  gyngor  i'th 
gyd-weithiwr,  rhyw  gyfarwyddyd  i'r  ieuanc,  rhywbeth 
dros  Dduw  gydag  amcan  gonest, — dyma  yr  hyn  sydd 
yn  cael  ei  dderbyn  fel  gwasanaeth  cymeradwy  gan 
Dduw.  Dengys  hyn  fod  crefydd  yn  gofyn  i  ni  wasan- 
aethu  Duw  â'r  pethau  agosaf  atom.  Nid  yw  yn  gofyn 
dim  nad  oes  gan  bob  dyn  ddigon  yn  ei  ymyl  i'w 
gyflawni.  "  Allor  geryg," — pethau  hawdd  eu  cael  hyd 
yn  nod  ar  Ebal. 

"  Na  chyfod  arnynt  haiarn."  A  ddarfu  i  chwi  syhvi 
fod  yr  amod  hwn  yn  cael  ei  roi  yn  nglyn  â  holl  allorau 
yr  Arghvydd  ?  Nid  oedd  haiarn  i  gael  ei  ddefnyddio  yn 
nglyn  â  gwneuthuriad  yrun  o  honynt.  Dywed  Josephus 
fod  y  cyfarwyddyd  hwn  wedi  ei  gadw  yn  fanwl  wrth 
wneyd  yr  allor  bres  a'r  allor  aur  yn  y  Tabernacl  ac  yn  y 
Deml.  Paham,  tybed,  y  mae  y  gorchymyn  hwn  yn  cael 
ei  roi  yn  nglyn  â  holl  allorau  yr  Arghvydd  ?  Nid  heb 
ystyr  ac  amcan,  yn  ddiameu,  y  mae  gorchymyn  mor 
gyffredinol  yn  cael  ei  roi.  Un  atebiad  sydd  genyf  i'w 
gynyg  i'r  cwestiwn  ydyw  hwn  ;  nid  wyf  yn  sicr  oi  fod  yn 
gywir,  ond  y  mae  yr  atebiad  mwyaf  boddhaol  i'm  tyb  i. 
Os  na  fydd  yn  eich  boddloni  ccwch  chwi  chwilio  am  un 
gwcll,  a  hyderaf  y  cymerwch  amser  a  thraffcrth  i  ystyried 


ALLOR  O  GERYG  CYFAIN.  I4I 

y  cwestiwn.  Yr  ydych  yn  gwybod  mai  yr  haiarn  sydd 
mewn  modd  arbenig  yn  cynrychioli  gallu  y  byd  hwn.  Y 
cenhedloedd  ddaethant  i  feddiant  o'r  haiarn  gyntaf,  y 
cenedloedd  hyny  hvyddasant  gyntaf  i  ddarostwng  eu 
cyd-genhedloedd.  Y  cenhedloedd  hyny  heddyw  sydd 
yn  gallu  gwneyd  y  defnydd  mwyaf  deheuig  o'r  haiarn, 
dyma  y  cenhedloedd  sydd  yn  gallu  dal  eu  cyd-genhedl- 
oedd  dan  cu  gwarogactli.  Mae  yr  Arghvydd  felly,  wrth 
orchymyn  pcidio  defnyddio  haiarn  i  gynorthwyo  i  adeil- 
adu  unrhyw  un  o'i  allorau,  yn  rhoi  protest  cyhoeddus  yn 
erbyn  defnyddio  nerth  y  byd  hwn  er  ategu  ei  wasanaeth 
Ef,  "  Cofiwch  nad  yw  fy  allorau  i  yn  dibynu  am  eu  had- 
eiladaeth  na'u  cadwraeth  ar  nerth  y  byd  hwn."  "  Na 
chyfod  arnynt  haiarn."  Ni  allasai  teyrnasoedd  y  ddaear 
feddwl  am  sefyll  heb  gael  defnyddio  haiarn  yn  eu  gwas- 
anaeth  :  ond  gall  allor  yr  Arglwydd  ddal  ei  thir  er 
gwneyd  i  ffwrdd  â  gallu  cryfaf  y  byd  hwn,  íc,  gall  ddal 
ei  thir  pan  y  mae  llywodraeth  Rhufain  ag  yr  oedd 
haiarn  y  byd  yn  ci  gwasanaeth  i  ladd  ac  i  gadwyno,  yn 
ei  herbyn.  "  AUor  geryg,  na  chyfod  arnynt  haiarn." 
O'r  nefoedd,  nid  o'r  ddaear,  y  mae  gwir  grefydd  yn 
derbyn  ei  nerth  i  orchfygu  y  byd. 

"  Gallu  'r  nefoedd 
Y\v  a'm  daliodd  i  i'r  lan." 

Mae  yr  allor  hon  hefyd  i  gael  ei  gwneyd  gyda'r  ceryg 
fel  y  daeihant  o  law  Awdwr  natur.  Nid  oedd  dyn  i 
drwsio  dim  arnynt.  Pethau  na  all  dyn  eu  trwsio  ydyw 
grasusau  Duw,  a  dyma  y  pethau  priodol  i  adeiladu 
crefydd  dda.  Ffydd  ac  edifeirwch,  dyma  geryg  sylfaen 
yr  allor.  Ceryg  y  mae  Duw  wedi  barotoi  ei  hunan  ydyw 
y  rhai  hyn,  ac  y  maent  wedi  eu  cyfleu  yn  rhyddion  wrth 


142  ALLOR   O   GERYG   CYFAIN. 

draed  pawb  ddaw  i  fynydd  Ebal  yr  Argyhoeddiad. 
Maent  wedi  eu  taenu  gan  gariad  l)uw  cr  mwyn  i  ti  a 
minau  gymeryd  gafael  ynddynt  i  godi  allor  i  daenellu 
arni  waed  y  cymod.  Gobeithio  y  bydd  pob  un  o  honom 
yn  d'od  i  deimlo  am  yr  efengyl  mai  gallu  Duw  yw  hi  er 
iachawdwriacth  i  bob  un  ar  y  sydd  yn  crcdu. 

III.  MaE  GWIR  GREFYDD  I  FOD  YN  GREFYDD  GYF- 
LAWN,  NEU  FEL  Y  BYDDAI  YR  HEN  BOBL  YN  DWEYD, 
Y    MAE    I    FOD   YN    GREFYDD   GRON.       "  A    chcryg   CyfiẀl 

yr  adeiledi  allor  yr  Arglwydd  dy  Dduw." 

Mae  yr  holl  enaid  i  fod  yn  mhob  gwasanaeth  crefydd- 
ol  o'n  heiddo.  Nid  yw  amgylchiadau  yn  gallu  rhoi  tolc 
na  chlais  ar  wir  grefydd.  "  A  cheryg  cyfain  yr  adeiledi 
allor  yr  Arglwydd  dy  Dduw."  Mae  ychydig  hvyddiant 
bydol  lawer  tro  wedi  drylHo  proffes  grefyddol  Uawer  un 
yn  chwilfriw  ;  ond  y  mae  gwir  grcfydd  yn  gyfryw  na  all 
ychydig  hvyddiant  tymhorol  wneyd  unrhyw  niwed  iddi. 
Yr  wyf  yn  cofio  i  mi  ddarllen  am  ddyn  ieuanc  oedd 
wedi  bod  bob  amser  yn  hynod  weithgar  gyda'r  Ysgol 
Sul,  ac  yr  oedd  ar  y  pryd  yn  athraw  Uafurus  a  llwydd- 
ianus.  Ond  drwy  ffawd  neu  anfiawd  daeth  yn  feddianol 
ar  ychydig  o  eiddo,  a  daeth  cerbyd  a  dau  geffyl  i'w 
feddiant.  Ond  y  Sabbath  cyntaf  ar  ol  i'r  eiddo  ddyfod 
iddo,  mae  yn  myned  am  dro  gyda'r  mcirch  a'r  cerbyd  yn 
lle  myned  i'r  ysgol  yn  ol  ei  arfcr.  Fe  allai  y  gwyddoch 
chwi  am  rai  fydd  yn  myned  am  dro  yn  lle  myned  i'r 
ysgol,  hcb  fod  mor  dda  allan  a'r  dyn  icuanc  yna.  Ond, 
pa  fodd  bynag,  fcl  i  aml  wr  icuanc  a  adwacnwn  yn  dda, 
bu  dechreu  esgeuluso  yr  Ysgol  Sabbothol,  i  ymblcseru  a 
rhodiana  ar  y  Sabbath,  yn  ddechrcuad  gyrfa  a  ddibçnodd 


ALLOR   O   GERYG   CYFAIN.  143 

mewn  llwyr  ddinystr  iddo.  Ond  fe  barha  gwir  grefydd 
yn  gyfan  mewn  Uwyddiant.  Mae  gwir  grcfydd  yn  gyfryw 
na  wna  ychydig  godiad  yn  y  byd  effeithio  dim  arni.  "A 
cheryg  cyfain  yr  adciledi  allor  yr  Argiwydd  dy  Dduw." 

Fe  l)arlia  gwir  grefydd  yn  gyfan  hcfyd  mewn  aflwydd- 
iant,  aflwyddiant  ar  y  dyn  ei  hun  ac  ar  yr  achos.  Mae 
gweision  yr  Arglwydd  yn  aros  yn  nhŷ  yr  Arglwydd  y 
nos.  Yr  oeddwn  mewn  angladd  ychydig  amser  yn  ol ; 
ac  yn  y  ffordd  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  arch  fyned  ar  hyd-ddi 
yr  oedd  ychydig  orifyny,  ac  ychydig  dro,  ac  ychydig 
oriwaered  ar  ol  hyny.  Ond  yn  lle  dilyn  yr  arch  yn  y 
gorifyny,  yn  y  tro,  ac  yn  y  goriwaered,  yr  oeddwn  yn 
gweled  rhai  yn  unioni  ar  draws  rhyw  gae,  ac  yn  cyfarfod 
yr  arch  drachefn  mewn  rhyw  adwy  yn  y  gwaelod. 
Sylwais  hefyd  nad  oedd  neb  o'r  teulu  yn  gwneyd  hyn  : 
yr  oeddynt  hwy  yn  dilyn  yr  arch  yn  y  gorifyny,  yn  y  tro, 
ac  yn  y  goriwaered.  A  ydyw  hyn  yn  peidio  bod  yn 
ddarlun  o  rywun  sydd  yma?  Fe  gychwynaist  dithau 
o'r  tŷ  gyda'r  arch,  oni  do  ?  Fe  gefaist  dy  fagu  yn  y 
seiat.  Fe  gefaist  ti  yr  un  fantais  ag  eraill  i  fod  gyda'r 
arch  heddyw,  ond  yn  ngorifyny  ieuenctyd  fe'i  gadewaist 
am  ffordd  dipyn  yn  unionach  a  thipyn  haws  ei 
cherdded,  oni  do  ?  Ond  nid  wyt  wedi  llwyr  goUi  pob 
golwg  ar  yr  arch  eto  ;  yr  wyt  yn  dyfod  i'r  oedfa  ar  am- 
bell  i  nos  Sabbath,  a  chyfarfod  pregethu,  rhag  colli  dy 
olwg  arni  yn  hollol,  ac  yr  wyt  yiì  meddwl  ymuno  â'r 
dyrfa  sydd  yn  ei  chanlyn  cyn  myned  trwy  yr  adwy  yn  y 
gwaelod  fan  acw,  onid  wyt  ? 

Ond  yr  ydych  yn  cofio,  pan  oedd  y  genedl  yn  myned 
dros   yr   lorddonen    i   wlad    yr  addcwid,   ddarfod   i'r 


144  ALLOR   0   GF.RYG  CYFAIN. 

Arglwydd  orchymyn  iddynt  am  gadw  o  fewn  dwy  fil  o 
gufyddau  i'r  arch  wrth  fyned  at  yr  afon.  Yr  oedd  yr 
offeiriaid  oedd  yn  dwyn  yr  arch  yn  sefyll  yn  ddiysgog 
yn  nghanol  yr  lorddonen,  "  A'r  bobl  a  frysiasant."  Ar 
redeg  yr  oedd  y  bobl  yn  myned  drosodd  ;  nid  oedd  gan 
neb  amscr  i'w  golH  wrth  groesi.  "  A  phan  ddarfu  i'r 
bobl  fyned  drosodd,  yna  arch  yr  Arglwydd  a  acth  dros- 
odd,  a'r  offeiriaid  yn  ngwydd  y  bobl."  Pe  buasai 
rhywun  wedi  aros  yn  mhellach  oddiwrth  yr  arch  na'r 
marc  oedd  Duw  wedi  roi,  y  tcljyg  a'r  sicrwydd  yw  y  buasai 
yrarch  wedi  myned  o'r  lorddonen  cyn  iddo  ef  groesi. 
Mac  y  pellder  sydd  i  fod  rhyngom  ninau  ag  Arch  Duw 
i  fod  wrth  fcsur  manwl  dwyfol  ysbrydohaeth.  A  oes 
rhai  o  honom  yn  peidio  bod  yn  mhellaclì  oddiwrth  yr 
Arch  na'r  mesur  y  mae  yr  Ysgrythyr  wedi  osod  ?  Yr 
ydych  yn  meddwl  cael  cysgod  yr  Arch  i  gyd  i  groesi  yr 
lorddonen,  onid  ydych  ?  Ond  gwyHwn,  gyfeilh'on 
anwyl,  fod  yn  rliy  beh  oddiwrth  yr  Arch  yn  ein  bywyd 
fel  y  bydd  yr  Arch  wedi  myned  o'r  lorddonen  cyn  i  ni 
fyned  iddi.  Gadewch  i  ni  gael  rhoi  oes  gyfan  yn 
ngwasanaeth  lesu  Grist.  "  A  chcryg  cyfain  yr  adeiledi 
allor  yr  Arglwydd  dy  Dduw."  Nid  yw  oes  ar  ei  hyd  yn 
rhy  hir  i'w  rhoi  yn  ngwasanaeth  Duw  mor  dda.  Gad- 
ewch  i  ni  ganlyn  yr  Arch  yn  ngorifyny  ieuenctyd,  canlyn 
yr  Arch  yn  nhroion  canol  oed,  canlyn  yr  Arch  yn  ngor- 
iwaered  henaint,  ocs  gyfa  yn  ngwasanacth  ein  Harghvydd. 
"  A  cheryg  cyfain  yr  adeiledi  aHor  yr  Arglwydd  dy 
Dduw."  Dcuwch  yn  ncs  at  yr  Arch,  gyfeiUion  anwyl, 
neu  mae  arnaf  ofn  y  bydd  yr  Arch  wcdi  myncd  trwy  yr 
adwy  cyn  i  chwi  dd'od  ati. 

Gadewch  i  ni  ymdrcchu  bod  yn  gyflawn  gyda  phob 


ALLOR   O   GERYO   CYPAIN.  I45 

rhan  o  wasanacth  y  cyscgr.  Mae  yr  Arghvydd  wedi 
rhoi  Sabbath  cyfa  i  ni,  gadewch  i  ninau  roi  Sabbath  cyfa 
yn  ol  iddo  yntau.  Gadewch  i  ni  ei  addoH  nid  ar  nos 
Sabbath  yn  unig,  ond  y  boreu  a'r  prydnawn  hefyd.  "A 
cheryg  cyfain."  A  oes  rhai  o  honom  ni  wedi  peidio 
tori  ein  Sabbotliau  yn  ddarnau  lled  fân,  Gadewch  i  bob 
Sabbath  o  hyn  allan,  gyfeillion,  fod  yn  gareg  gyfan. 

Os  yw  darn  o  oes  rhai  o  honoch  wcdi  ei  rhoi  yn 
ngwasanaeth  y  diafol  a'r  b\d,  gadcwch  i  ni  wcddio  ani 
help  i  roi  pob  careg  a  roddwn  o  hyn  allan  yn  adeilad- 
aeth  yr  allor  yn  gareg  gyfan.  "  A  cheryg  cyfain  yr 
adeiledi  allor  yr  Arghvydd  dy  Dduw." 

A  ydyw  ûl  niorthwyhon  y  l)yd  yn  peidio  bod  ar  y 
rhan  fwyaf  o'n  cyílawniadau  crefyddol  ar  y  nosweithiau 
gwaith  ?  Pa  fodd  y  mae  y  seiat  ?  Gadewch  i  ni 
geisio  rlioi  y  gareg  hon  yn  yr  allor  mor  gyfan  ag  sydd 
bosibl.  (iadewch  i'r  weddi  deuluaidd  fod  yn  weddol 
gyfan  ;  cofiwn  mai  ceryg  cyfain  sydd  i  fod  yn  allor  yr 
Arglwydd,  ond  mai  allor  i  ni  ein  hunain  ydym  yn  adeil- 
adu  gyda  chyflawniadau  darniog  a  hanerog.  "  A  cheryg 
cyfain  yr  adeiledi  allor  yr  Arghyydd  dy  Dduw." 


146 


AT.LOR,     A  R    GYFRAITH 
YN     YSGRIFENEDIG    AR     EI     CHERYG. 

"  Ac  ofìfryma  arni  bocth-ofìrymau  i'r  Arglwydd  dy  Dduw. 
Offryma  hefyd  hedd-aberthau,  a  bwyta  yno,  a  llawen- 
ycha  ger  bron  yr  Arglwydd  dy  Dduw.  Ac  ysgrifena 
ar  y  ceryg  holl  eiriau  y  gyfraith  hon  yn  eglur  iawn.  " 
— Deuteronomium  xxvii.  6,  7,  8. 

V^  PRIF  bwnc  yn  y  rhan  hon  o  hanes  allor  Ebal  a 
*!•  ddaw  dan  ein  sylw  yn  bresenol  ydyw,  fod 
moesoldeb  a  chrefydd  yn  anwahanol  gysylltiedig  â'u 
gilydd.  Mcwn  rhai  crefyddau  ni  roddir  pwys  o  gwbl  ar 
foesoldeb  yr  addolwyr  a'r  gwasanaeth ;  ac  y  mae  Uwydd- 
iant  amryw  grefyddau,  megis  Pabyddiaeth  a  Mahomet- 
aniaeth,  i'w  briodoli  i'r  ysgariaeth  a  wneir  ganddynt  ar 
grefydd  a  moesoldeb.  Ond  mewn  gwir  grefydd  y  mae 
moesoldeb  y  gwasanaeth  yn  elfen  hanfodol.  Mae 
"  gwnawn  ddrwg  fel  y  del  daioni  "  yn  beth  hollol  groes 
i  ysbryd  crefydd  y  Beibl.  Ond  y  mae  pob  gweithred 
grefyddol  i  fod  yn  weithred  foesol  hefyd,  neu,  fel  y  cyfleir 
y  drychfeddwl  yn  ein  testyn,  y  mae  rhyw  orchymyn  o'r 
ddeddf  foesol  i  fod  wedi  ei  ysgrifcnu  ar  bob  careg  yn 
allor  ein  crefydd  bersonol. 

O'r  tu  arall,  os  edrychir  ar  drefn  iachawdwriaeth  yn 
wrthrychol  fel  gwaith  Duw  dros  ddyn  ac  o'r  tu  allan  i 
ddyn,  mae  y  gyfraith  foesol  wedi  ei  hysgrifenu  ar  bob 
careg  o  honi.  Y  mae  y  gyfraith  wedi  cael  yr  anrhydedd 
mwyaf  trwy  gael  ei  hysgrifenu  mewn  gwaed  ar  bob  rhan 
o  waith  y  prynedigaeth.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  ddysgu 
yn  yr  holl  drefniadau  serçmoniol.    Nid  oeddoundiben 


ALLOR  a'R  GYFRAITH.  I47 

cael  tabernacl  i  aberthu  heb  fod  y  ddeddf  foesol  yn  cael 
y  lle  mwyaf  anrhydeddus  yn  y  cyfryw.  Mae  lesu  Grist 
wedi  marw,  nid  i  ddileu  euogrwydd  dyn  yn  unig,  ond  i 
ddiwreiddio  llygrcdigaeth  o'i  natur.  Mae  yr  efengyl,  nid 
yn  unig  yn  maddeu  ac  yn  cyfiawnhau,  ond  y  mae  hefyd 
yn  puro  ac  yn  sancteiddio.  Allor  a'r  gyfraith  yn  ysgrif- 
enedig  ar  bob  rhan  o  honi  ydyw  allor  yr  Arglwydd  dy 
])duw.     Oddiwrth  yr  allor  gwelwn  yn  mhellach— 

I.     MaI    CANOLBWYNT   A    RYWYD    P015   GWIR   GRKFYDD 

YDYW  Iesu  Grist  yn  aiîerth  dros  rechod.  "Ac 
offryma  arni  boeth-offrymau  i'r  Arglwydd  dy  Dduw." 

Holl  amcan  ein  crefydd  ydyw  dal  arni  lawiì  y  (iroes 
a'i  gyílwyno  drosom  i  Dduw,  a'i  ddal  yn  y  weinidogaeth 
fel  unig  obaith  y  byd  am  fywyd.  Mae  cofio  amcan  yr 
allor  felly  yn  dangos  paham  y  mae  yn  rhaid  cymeryd  y 
fath  ofal  wrth  ei  hadeiladu.  Paham  y  mae  eisiau  y  fath 
ofal  wrth  geisio  byw  yn  grefyddol  ?  Am  mai  allor  yr 
Arí^htiydd  dy  Dduw  ydyw  dy  grefydd,  a  hefyd  am  raai 
amcan  dy  grefydd,  os  ydyw  yn  un  gywir,  ydyw  offrymu 
poeth-offrymau  i'r  A?-g/wydd  dy  Dduw. 

I  ba  Ijeth  y  mae  crefydd  llawer  yn  dda  ?  Yr  ydych 
yn  cofio  fod  y  Reubeniaid  ar  ol  dychwelyd  i'w  cartrefi, 
wedi  bod  yn  helpu  eu  brodyr  i  oresgyn  gwlad  Canaan, 
yn  codi  allor  ar  eu  hochr  hwy  i'r  lorddonen.  A  phan 
ofynwyd  iddynt  i  ba  beth  yr  oeddynt  yn  ei  chodi,  ateb- 
asant,  "  Gan  adeiladu  gwnawn  yn  awr  i  ni  allor,  nid  i 
boeth-offrwm  ac  nid  i  aberth,  eithr  i  fod  yn  dyst."  Nid 
yw  yr  allor  i  offrwm  ac  nid  yw  i  aberth,  i  ba  beth,  ynte, 
y  mae  wedi  ei  hadeiladu  ?     "  Eithr  i  fod  yn  dyst," — i 


148  ALLOR   a'R  GYFRAITH. 

fod  yn  dyst  eu  bod  wcdi  bod  mewn  gwlad  Ue  yr  oedd 
allor  i  aberthu  ac  i  boeth  offrymu  o'i  mewn.  Onid  yw 
hon  yn  ddarlun  o  grefydd  rhai  o  honom  ninau  ? 
"  Gwnawn  yn  awr  i  ni  allor."  Mae  yn  rhaid  i  ni  gael 
crefydd  i  gyd  o  ryw  fath,  ac  fe  allai  ei  bod  fel  un  y 
Reubeniaid,  "  yn  allor  fawr  mewn  golwg."  Ond  i  ba 
beth  y  mae  dy  grefydd  yn  dda  ?  Nid  i  boeth-offrwm  ; 
y  mae  pawl)  yn  gwybod  na  fyddi  di  ddim  yn  gwcddio 
yn  dy  deulu,  ac  fc  ẃyr  dy  gydwybod  dy  liun  na  fyddi 
di  ddim  yn  gweddío  yn  unman  arall.  I  ba  beth  y  mae 
dy  grefydd  di  yn  dda  ?  "  Ac  nid  i  aberth."  Mae  pawb 
yn  gwybod  nad  wyt  ti  ddim  yn  ymaberthu  cr  dal  yr 
Arglwydd  lesu  ger  bron  y  byd  yn  dy  fywyd.  I  ba  beth 
y  mae  dy  grefydd  yn  dda  ?  "I  fod  yn  dyst," — i  fod  yn 
dyst  yn  dy  erbyn  yn  y  farn  dy  fod  di  wedi  bod  mcwn 
gwlad  lle  y  gailaset  gacl  allor  i  boeth-offrymu  ac  i 
aberthu  pe  buaset  yn  dewis.  I  ba  bcth  y  mae  dy 
grefydd  yn  dda  ?  I  fod  yn  dyst  yn  dy  erbyn  y  gallaset 
ti  gael  gwir  grefydd  pc  buasct  wcdi  gwneyd  dy  oreu. 
Gobeithio  fod  crefydd  pob  un  o  honom  yii  allor  ag  y 
mcdrwn  abertliu  niawl  a  gwcddi  yn  boeth-offrwni  oddi- 
arni  i'r  Arghvydd  ein  Duw.  Bydd  cofio  ciddo  pwy  y w , 
ein  crefydd,  ac  i  ba  beth  y  mae  wedi  ei  rhoi  i  ni,  yn  help 
i  ni  gymcryd  gofal  wrth  ei  hadeiladu.  "  Ac  offryma 
arni  boeth-offrymau  i'r  Arglwydd  dy  Dduw."  (îadcwch 
i  lesu  Cîrist  yn  ei  fywyd  a'i  ddioddefaint  fod  yn  amlwg 
yn  mywyd  pob  un  o  honom. 

II.     MaE  CREFYDD  YN  IFORDDIO  GWI.EDD   i'r   CRIST- 

lON  AR  Y  DDAEAR.  "  Offryma  Iicfyd  hcdd-aberthau, 
a  bwyta  yno,  a  llawenycha  ger  lìron  yr  Arglwydd  dy 
Dduw." 


ALLOÌl   a'r   GYFRAITH.  149 

Yii  yr  hcdd-aberth  y  nhic  yr  addohvr  yn  caul  cyfranugi. 

Y  pueth-offrwm  sydd  yn  gwncyd  lieddwch,  ond  y  niae  yr 
hedd-aberth  yn  Sacrament  neu  ddangosiad  fod  cymod 
wedi  ei  wneyd.  Duw  digllawn  beunydd  wrth  bechod 
sydd  yn  do'd  i'r  golwg  yn  y  poeth-offrwm,  ond  Duw  yn 
rhoi  gwledd  i'w  garedigion  sydd  yn  d'od  i'r  golwg  yn  yr 
hedd-aberth,  Ni  fu  erioed  ddarlun  mwy  tarawiadol  i 
ddangos  fel  y  mac  darpariaethau  yr  efengyl  yn  cyíienwi 
angen  a  thlodi  pcchadur.  Yno  ar  fynydd  Ebal,  y  myn- 
ydd  diffrwyth,_>'/w  lle  na  thyfodd  dim  erioed  ond  Uysiau 
melldith,  y  gorchymynir  gwledda  a  llawenhau.  Y  mae 
yr  efengyl  yn  darparu  gwledd  o  basgedigion  breision  ar 
ben  mynydd  noethlwm,  creigiog,  a  chribog  y  fellditliu 
"A  Jlawenycha." 

Fe  allai  nad  ydym  yn  cofio  digon  am  y  wedd  hon  i'r 
efengyl,  ei  bod  yn  rhoi  llawenydd  i'w  derbynwyr  hyd  yn 
nod  ar  y  ddaear.  Yr  oedd  aur  yn  mryniau  Meirionydd 
bob  amser,  ond  fe'i  sathrwyd  gan  genhedlaethau  ag  oedd 
mewn  gwir  angen  am  dano  heb  wybod  dim  oddiwrtho. 

Y  mae  llawenydd  yr  efengyl  yn  aur  ag  y  mae  ar  y  Crist- 
ion  wir  angen  am  dano  yn  aml,  oblegid  yn  íynych  y  mae 
Ilwyddiant  y  gelynion  wedi  ei  ysbeilio  o  bob  gobaith  o 
weled  teyrnas  ei  Arglwydd  yn  ben  moliant  ar  y  ddaear. 

Y  mae  gwythien  o  lawenydd  pur  i'r  credadyn  yn  rhedeg 
trwy  holl  Air  Duw.  A  ydym  yn  peidio  sathru  hwn  dan 
ein  traed  ?      "  A  Ilawenycha." 

Y  mae  yma  gyfarwyddyd  rhagorol  hefyd  pa  fodd  y 
mae  i  ni  ymbleseru.  Mae  ein  holl  bleserau  i  fod  yn 
gyfryw  na  wna  yr  ymwybyddiaeth  fod  Duw  yn  sylwi  ar- 
nom  leihau  ond  yn  hytrach  fwyhau  ein  llawenydd,  "  A 


150  ALLOR   AR   GYFRAITPL 

llawenycha  ger  bion  yr  Arglwydd  dy  Dduw."  Pa  un  ai 
mwyhau  ynte  lleihau  dy  lawenydd  yn  y  dafarn,  yn  y 
ddawns,  ac  yn  y  chwareu,  a  wna  cofio  dy  fod  yn  y  lle- 
oedd  hyny  ger  bron  yr  Arglwydd  ?  Os  ydyw  cofio  Duw 
yn  tafiu  cwmwl  ar  dy  bleserau,  íe  ddylet  eu  gadael  yn 
ddiymdroi.  Po  fwyaf  o  Dduw  fydd  yn  meddwl  y 
Cristion  mwyaf  oll  fydd  ei  lawenydd  :  presenoldeb  Duw 
sydd  yn  peri  Uawenydd  y  duwiol.  Gobeithio  fod  ein 
llawenydd  ninau  yn  gyfryw  ag  y  bydd  myned  yn  nes  at 
Dduw  yn  y  byd  ysbrydol  yn  ei  gynj'ddu  am  dragwyddol- 
deb,  ac  nid  yn  diffodd  y  wreichionen  olaf  o  lawenydd 
o'n  mynwes  am  byth.  Llawenycha  ger  bron  yr  Arglwydd 
dy  Dduw. 

Mae  yr  efengyl  yn  darparu  gwlcdd  a  chynhahaeth  ar 
fynydd  Ebal,  hen  fynydd  diffrwyth  y  mcUdithion,  "  A 
bwyta  yno."  Ond  ni  buasai  yn  bosibl  cael  gwledd  ar 
Ebal  ond  trwy  ymborthi  ar  yr  aberth-hedd.  Mae  yn  yr 
efengyl  wledd  ardderchog,  ond  gwledd  trwy  ymborthi  ar 
aberth  ydyw.  Ni  raid  myned  oddiwrth  yr  efengyl  i 
ymoíyn  llawenydd  chwaith,  "  A  llawenycha  ger  bron  yr 
Arglwydd  dy  Dduw."  "  Gosodais  yr  Arglwydd  bob 
amser  ger  fy  mron  ;  am  ei  fod  ar  fy  neheulaw  ni'm 
hysgogir.  Oherwydd  hyny  y  Ilawenychodd  fy  nghalon 
ac  yr  ymhyfrydodd  fy  ngogoniant." 

"  Ac  ysgrifcna  ar  y  ceryg  lioll  eiriau  y  gyfrailh  hon  yn 
eglur  iawn."  Os  bydd  rhyw  waith  neu  weithred  grefydd- 
ol  yn  cael  ei  chario  yn  mlaen  o'r  tu  ccfn  i'r  ddcddf 
foesol,  gellwchfod  yn  sicr  nad  oes  i'r  cyfryw  ddcrl)yniad 
gyda  Duw.  Mac  rhyw  ran  o'r  gyfraith  i  fod  wedi  ei 
ysgrifcnu  ar  bob  careg  yn  ci  allor  ef,  "  Ac  ysgrifcna  ar  y 


ALLOR   a'r   GYPRAITH.  15! 

ceryg  holl  eiriau  y  gyfraith  hon."  Mae  y  pedwerydd 
orchymyn  i  fod  wedi  ei  ysgrifenu  yn  fanwl  ar  bob 
gweithred  o'n  hciddo  ar  y  dydd  Sabbath.  Pob  bargen 
fyddi  di  yn  wncyd  yn  y  ffair,  cofia  di  ysgrifenu  gonest- 
rwydd  ar  ei  chefn,  "  Ac  ysgrifcna  ar  y  ceryg  holl  eiriau 
y  gyfraith  hon." 

"  Yn  eglur  iawn."  Mae  eisiau  i'n  bywyd  fod  yn 
fywyd  moesol  uwchlaw  amheuaeth,  "  Yn  eglur  iawn." 
Tacnwyd  ystori  am  wraig  Cesar  nad  oedd  wedi  ym- 
ddwyn  yn  hollol  weddus.  Nid  oedd  unrhyw  brawf 
boddlonol  o'i  heuogrwydd,  ond  pa  fodd  bynag,  bwriodd 
Cesar  hi  ymaith.  Tan  ofynwyd  iddo  paham  y  gwnai 
hyny,  pan  nad  oedd  ei  heuogrwydd  wedi  ei  brofi, 
atebodd  yntau  "  Y  dylai  gwraig  Cesar  fod  uwchlaw 
amheuaeth."  Os  dylai  moesoldeb  gwraig  Cesar  fod 
uwchlaw  amheuaeth,  yn  sicr  fe  ddylai  ymarweddiad 
gwraig  yr  Oen  fod  felly.  "  Ac  ysgrifena  ar  y  ceryg  holl 
eiriau  y  gyfraith  hon  yn  eglur  iaiun" — yn  ddigon  amhvg 
fel  y  gall  dy  weision  a'th  forwynion  ddeall  mai  dyn  yn 
ofni  Duw  ydwyt.  lë,  bydded  y  gyfraith  mor  eglur  yn  dy 
fuchedd  fcl  y  bydd  pawb  yn  gwybod  mai  plentyn  Duw 
ydwyt.  "  Ac  ysgrifena  ar  y  ccryg  holl  eiriau  y  gyfraith 
hon  yn  egUir  iawn." 

Nid  wyf  yn  meddwl  y  byddem  yn  gwneyd  cam  â'r 
testyn  wrth  ddefnyddio  )r  amgylchiad  hwn  yn  hanes  y 
genedl  yn  fantais  i  arwain  meddyhau  ein  gilydd  at  am- 
gylchiad  tebyg,ond  rhyfcddach,  ag  ymae  pobun  o  honom 
a'n  gwyneb  arno,  Yr  oedd  cyfarfod  agor  gwlad  Canaan 
i'r  genedl  yn  gyfarfod  crefyddol  Iluosog  a  mawreddog 
anghyfíredin.     Golygfa  ardderchog  ocdd  gweled   tua 


152  ALLOR   AR   GYI'RAITH. 

thair  miliwn  yn  cyd-addoli.  Ond  yr  wyt  ti,  bechadur, 
yn  teithio  yn  gynt  na  gwenol  y  gwehydd,  i  gyfarfod  nad 
oedd  y  cyfarfod  ar  Ebal  a  Gari/im  ond  megis  dcfnyn  o 
gelwrn  wrtho. 

Dyma  oedd  trefn  y  gwasanaeth  yn  y  cyfarfod  ar  Ebal 
a  Garizim, — "  Y  rhai  hyn  a  safant  i  fendithio  y  bobl  ar 
f)'nydd  Garizim  wedi  eich  myned  dros  yr  lorddonen  : 
Simeon,  a  Lefi,  a  Judah,  ac  Issachar,  a  Joseph,  a  Ben- 
jamin.  A'r  rhai  hyn  a  safant  i  felldithio  ar  fynydd  Ebal : 
Reuben,  Gad,  ac  Aser,  a  Zabulon,  Dan,  a  NaphtaH." 
Yr  oedd  y  rhai  hyn,  tua  miliwn  a  haner  ar  bob  mynydd, 
yn  gwrando  darlleniad  y  gyfraith.  Yn  y  canol  yn  y 
dyffryn  yr  oedd  yr  arch,  ac  o'i  chwmpas  yr  oedd  y  Lefi- 
aid  yn  darllen  y  melldithion  a'r  bendithion,  "  A'r  Lefiaid 
a  lefarant,  ac  a  ddywedant  wrth  bob  gwr  o  Israel." 
Cofiwch  ddarllcn  fel  y  clyw  pawb  yn  y  gynuUeidfa, 
oblegid  y  mae  cyflawni  neu  dori  y  gyfraith  hon  yn  fatcr 
bywyd  i  bob  un  o'r  dyrfa  fawr,  "  A'r  Lefiaid  a  lefarant, 
ac  a  ddywedant  wrth  bob  gwr  o  Israel  à  llef  uc/ieiy 
Yr  oedd  yma  ganoedd  o  Lefiaid  yn  cyd  ddarllen  yn 
uchel  ac  yn  hyglyw  gyda'u  gilydd. 

A  dyma  yr  hyn  oeddynt  yn  ddarilen, — "  Melldigedig 
yw  y  gvvr  a  wnel  ddehv  gerfiedig  neu  doddedig,  sef 
ffieidd-dra  gan  yr  Arghvydd,  gwaith  dwylaw  crefiftwr,  ac 
a'i  gosodo  mewn  ile  dirgel."  Amen,  ebai  y  filiwn  a 
haner  ar  Ebal.  Amen,  ebai  y  filiwn  a  haner  arall 
ar  Garizim.  "  Melldigedig  yvv  yr  hwn  a  ddirmygo  ei 
dad  neu  ei  fam."  Amen,  cbai  y  dyrfa  ar  yr  aswy. 
Amen,  ebai  y  dyrfa  ar  Garizim,  nes  ocdd  hen  greigiau 
raleslina  yn  adseinio.     O,  cbai  rhywun,  fc  fuaswn  inau 


ALLOR   a'r    GYFRAITH.  I53 

yn  hoffl  bod  yn  rbywlc  yn~ymyl  i  glywed  y  fath  daranau 
o  Amcn. 

Ond,  bccbadur,  gad  i  mi  gacl  dy  sylw  difrifolaf  am 
ycbydig  yn  awr.  Yr  wyt  ti  a  minau  ynbrysio  i  gyfarfod 
nad  oedd  y'cyfarfod  ar  Ebal  a  Garizim  i'w  gydmaru  âg 
ef  yn  nifer  y  gynulleidfa,  nac  yn  nghyfrifoldeb  yr  am- 
gylchiadau,  nrc  yn  natur  y  melldithion  ;  ac  fe  fyddi  di 
yno, — byddi  yn  wir,  bechadur.  A  dyma  y  cwestiwn  a 
ddylct  ti  ofyn  i  ti  dy  hun  ac  i  Dduw  heddyw  mewn 
myfyrdod  a  gweddi,  Ar  ba  un  o'r  ddau  fynydd  y 
byddi  y  diwrnod  hwnw  ?  Pa  un  ai  yn  ateb  i'r  bendith 
ion  ynte  i'r  melldithion  y  byddi  di  ?  Nid  arch  o 
goed  Sittim  fydd  yn  y  canol  y  diwrnod  hwnw,  ond 
sylwedd  yr  arch.  Onibai  fod  brethyn  wedi  ei  lapio  am 
yr  arch  o  goed  .Sittim,  buasai  yn  ofnadwy  i  sefyll  ger  ei 
bron  ar  ben  Ebal  pan  oedd  y  melldithion  yn  cael  eu  cy- 
hoeddi  :  ond  bydd  raid  i  ti  a  minau  fedru  sefyll  yn 
mhresenoldcb  sylwcdd  yr  arch  a'r  brethyn  wedi  ei  dynu. 
lë,  buasai  yn  ofnadwy  sefyll  ar  Ebal  yn  mhresenoldeb 
iysi^od  yr  arch  y  bydd  yn  rhaid  i  ti  a  minau  sefyll  yn  ei 
phrescnoldcb,  onibai  fod  allor  wedi  ei  chodi  ar  y  mynydd. 
Ond  os  äi  di  i'r  farn  yn  anmharod — fel  y  mae  arnaf  ofn 
yr  äi  oni  wnai  gyfnewid  llawer  ar  dy  ddull  o  fyw — bydd 
raid  i  ti  sefyli  ger  bron  Mab  y  Dyn,  "  a"i  lygaid  fel  fflani 
dân,  a'i  wyncbpryd  fcl  yr  haul  yn  disgleirio  yn  ei  nerth," 
heb  gwmwl  na  llèn  i'w  guddio  o'lh  wyddfod.  Peth  ofn- 
adwy,  bechadur,  fydd  gorfod  edrych  o  ben  Ebal,  gyda 
llygaid  wcdi  cochi  gan  bechod,  ar  Dduw  digllawn  beu- 
nydd  wrth  yr  annuwiol.  Os  dyma  fydd  dy  ran,  fe  wna 
yr  olygfa  di  yn  ddall  dragwyddol,  a  bydd  yn  rhaid  i  ti 
wrth  ffoi  o  wyddfod  y  lìarnwr  ymbalfalu  am  Iwybr  mewn 
tywyllwch  cithaf,  dros  glogwyni  scrth,   irwy  gorbyllau 

K 


154  ALLOR    a'R    GYFRAITH. 

dyfnion,  trwy  ganol  hwy.stlìlod  y  fall  a  chŵn  anwn,  heh 
ohaith  goleuni  na  gorphwysdra  yn  oes  oesoedd. 

Diwrnod  niawr  oedd  diwrnod  agor  gwlad  Canaan  i'r 
genedl,  ond  diwrnod  mwy  fydd  diwrnod  agor  y  ncfoedd 
i'r  prynedigion.  Dyma  fydd  trefn  y  gwasanaeth.  Yn 
y  canol  hydd  Mah  y  Dyn,  sylwedd  yr  arch  a'r  holl 
gysgodau, — Hwn,  a'i  lais  fel  sẃn  dyfroedd  lawer,  fydd  yn 
cyhoeddi  y  melldithion  a'r  bendithion  y  diwrnod  hwnw 
Efe  a  gyhoedda  y  fendith  i  ddechreu  gan  ddywcdyd, 
"  Deuwch  chwi,  fendigedigion  fy  Nhad,  etifeddwch  y 
deyrnas  a  baratowyd  i  chwi  er  seiHad  y  hyd."  Amen, 
ebe  y  dyrfa  ar  y  ddeheulaw,  gan  dderbyn  y  gwahoddiad. 
Amen,  ebe  y  dyrfa  ar  yr  aswy,  hcb  ganddynt  hwythau 
ddim  yn  erbyn.  Yna  fe  gyhoedda  y  Brenin  y  felldith, 
gan  ddywedyd,  "  Ewch  oddiwrthyf,  rai  melldigedig,  i'r 
tân  tragwyddol,  yr  hwn  a  baratowyd  i  ddiafol  ac  i'wang- 
ylion."  Amen,  ebe  cydwybodau  y  dyrfa  ar  )'r  aswy. 
Amen,  ebe  y  dyrfa  ar  y  ddeheulaw  gan  seho  y  ddedfryd. 

Pa  un  ai  ar  yr  aswy  yn  ateb  i'r  mclldithion,  ynte  ar  y 
ddeheulaw  yn  ateb  i'r  bendithion,  y  byddi  y  diwrnod 
hwnw,  bechadur  ? 

"  Y'mha  ardal  l:)ydcl  fy  llety  ? 

'Fath  pryd  hyny  fydd  fy  ngwedd  ? 
P'run  ai  llawen  ai  cystuddiol 
Fyddaf  y  tu  draw  i'r  bedd  ?" 

Ond  os  wyt  ar  Ebal  heddyw,  tra  bydd  yr  allor  ar  ei 
bcn,  mae  amser  i  groesiheibio  yrarch  i  fynydd  Garizim. 
Gwnewch  frys,  ddynion  anwyl,  cyn  i'r  gawod  eich  dal; 
mae  arnaf  ofn  fod  y  dafnau  yn  dechreu  di.sgyn  ar  rai  o 
honoch  yn  barod.  le,  gweddíwch  ar  1  )duw  am  gacl  hclp 
i  godi  allor  ar  Ebal,  ac  fe  wna  lawn  y  Groes  fynydd  Ebal 
yn  fynydd  Garizim  i  bawb  a  gredant  ynddo  Ef. 


OGOFEYDD      ANWIREDD, 


ueu 


Y     P.YD     A     CHREl'YDD 


FEL 


LLOCHESAU    RHAG     CANLYNIADAU     PECHOD. 


157 
Y     BYD     YN     OGOF    ANWIREDD. 

"  Ni  fíŷ  ymaith  o  honynt  a  ffo,  ac  ni  ddianc  o  honynt  a 
ddiango.  Pe  cloddient  hyd  uffern,  fy  Uaw  a'u  tynai 
hwynt  oddi  yno  ;  a  phe  dringent  i'r  nrefoedd,  mi  a'u 
disgynwn  hwynt  oddi  yno." — Amos  ix.   i,  2. 

JK7\  AE  mater  y  bregeth,  fel  y  gwelwch,  yn  y  rhan  olaf 
1^1  o'r  adnod  flaenaf  yn  y  benod  hon, — y  frawddeg 
ag  sydd  yn  cyfansoddi  y  rhan  gyntaf  o'n  testyn  yn  bres- 
enol,  hyny  yw,  yn  y  frawddeg  ganlynol,  "  Ni  ffŷ  ymaith 
o  honynt  a  ffo,  ac  ni  ddianc  o  honynt  a  ddiango." 

Y  mater,  chwi  welwch,  sydd  yn  gorwedd  yn  amlwg  yn 
y  frawddeg  yna  ydyw  hwn,  Yr  anmhosibilrwydd  i  osgoi 
canlyniadau  pechod.  Mae  bod  yn  llwyddianus  i  osgoi 
canlyniadau  pechod  dros  amser  yn  rhwym  o  ddibenu 
mewn  siomedigaeth.  "  Ni  ífŷ  ymaith  o  honynt  a  ffo," 
— maent  yn  medru  ffoi,  ond  nid  yn  ffoi  ymaith  ;  maent 
yn  medru  dianc,  ond  nid  yn  dianc  ymaith  i  ddiogelwch, 
"  Megis  pe  lîoai  gŵr  rhag  llew,  ac  arth  yn  cyfarfod  ag  ef ; 
a  myned  i'r  tŷ,  a  phwyso  ei  law  ar  y  pared,  a'i  frathu  o 
sarph." 

Yr  oedd  dyn  yn  cael  ei  roi  ar  ei  brawf  yn  yr  Iwerdd- 
on  ychydig  o  amscr  yn  ol  ;  ond  y  mae  y  rheithwyr  yn 
anghytuno, — y  mae  y  dyn  yn  dianc,  ond  nid  yw  yn  dianc 
ymaith  :  y  mae  swyddogion  y  gyfraith  yn  disgwyl  am 
dano  i  lawr,  ac  yn  ei  roddi  ar  ei  brawf  yr  ail  dro.  Mae 
y  rheithwyr  yn  anghytuno  eto, — mae  y  dyn  yn  dianc,  ond 
nid  yw  yn  dianc  ymaith  :  mae  swyddogion  y  gyfraith  yn 
disgwyl  am  dano  i  lawr,  ac  yn  ei  roddi  ar  ei  brawf  y 
trydydd  tro,  ac  o'r  diwedd  y  mae  y  rheithwyr  yn  ei  gy- 


158  Y   r,YD   YN   OGOF  ANWIREDt). 

hoeddi  yn  euog.  üyna  hanes  rhywun  sydd  yma  heddyw, 
mae'n  debyg.  Yr  wyt  tithau  wedi  bod  yn  euog  o  gyf- 
lawni  yr  un  pechodau  yn  union  a  dynion  eraill, — mae 
eu  pechodau  hwy  wedi  eu  dal.  Fe  fuost  tithau  yn  methu 
cysgu  'r  nos  rhag  ofn  i  ganlyniadau  pechod  dy  ddal ; 
ond  yr  wyt  ti  wedi  eu  hosgoi,  tra  mae  eraiU  oedd  heb 
fod  yn  ddim  gwaeth  na  thithau  wedi  eu  dal  gan  ganlyn- 
iadau  eu  pechod.  Ond  yr  wyt  ti  yn  medru  cysgu  yn 
esmwyth  heb  feddwl  mwy  am  dy  bechod  ;  ond  wnai  di 
gofìo,  gyfaill,  fod  llaw  y  gyfraith  yn  gafael  mor  dỳn  ynot 
heddyw  ag  erioed,  "  Ni  ffŷ  ymaith  o  honynt  a  ffo  ;  ac 
ni  ddianc  o  honynt  a  ddiango."  Dyma  y  pwnc  felly  y 
dymunaf  gael  eich  syhv  ato  :  — 

Yr  anhawsder  I  os(;üi  canlyniadau  pechod. 

Dyma  ydyw  adnod  y  testyn, — noddfa  ag  y  niae  dyn- 
ion  yn  rhedeg  iddi  i  geisio  osgoi  canlyniadau  eu  pechod. 
Hèr  Duw  i  bechadur  wneyd  ei  orcu  i  gcisio  osgoi  can- 
lyniadau  pechod  ydyw  yr  adnod  hon. 

Y  niae  yn  y  benod  hon  amryw  noddfeydd  ag  y  mac 
dynion  yn  eu  tro  yn  gwneyd  defnydd  o  honynt  er  ceisio 
osgoi  canlyniadau  eu  pechod.  Y  noddfa  arbenig  ag  y 
cyfeirir  ati  yn  adnod  y  testyn  ydyw  natur,  neu  y  gread- 
igaeth  yn  ei  holl  eangder,  fel  ag  y  mae  dynion  yn  ceisio 
gwneyd  defnydd  o  honi  i  osgoi  canlyniadau  pechod. 
"  Pe  cloddient  hyd  uffcrn,  a  phe  dringent  i'r  nefoedd." 
Yr  hyn  y  mae  yr  Arghvydd  yn  ei  wneyd  yn  y  fan  hon 
ydyw  lledu  yr  holl  greadigaetli  o  flaen  dyn,  gan  ofyn  iddo 
a  all  cf  ganfod  rhywle  yn  y  greadigaeth  eangfaith  ag  y 
gali  redcg  jddo  i  osgoi  canlyniadau  ei  bechod.    A  weli 


Y   BYD   YN   OnOF  ANWIREDD.  I59 

di  rhyw  lanerch  yn  y  greadigaeth,  o'i  dyfnder  eithaf  iV 
huchder  mwyaf,  ag  y  gelli  ymguddio  rhag  canlyniadau 
dy  bechod  ?  "  Pe  cloddient  hyd  uffern,  a  phe  dringent 
i'r  nefoedd," — mae  dychymyg  ar  ei  eithaf  yn  yr  adnod- 
au  hyn.  Mi  fyddwn  yn  dweyd  weithiau,  pe  byddai  y 
peth  yma  neu  y  peth  arall ;  ond  pe  bai  pob  peth  fel  yr 
wyt  ti  yn  dychmygu,  fyddet.ti  ddim  yn  ddiogel  i  bechu 
wed'yn.  Pe  bai  dy  aUu  yn  gyfartai  i  dy  ddychymyg,  pe 
bai  pob  peth  yn  d'od  i  fûd,  dim  ond  i  ti  ei  feddwl  a'i 
ddychmygu,  fedret  ti  ddim  dychmygu  noddfa  digon 
cadarn  i  osgoi  canlyniadau  pechod. 

"  Pe  cloddient  hyd  uffern,  fy  Ilaw  a'u  tynai  hwynt 
oddi  yno  ;  a  phe  dringent  i'r  nefoedd,  mi  a'u  disgynwn 
hwynt  oddi  yno."  Dyma  ddychymyg  yn  codi  ar  flaenau 
ei  draed,  ac  yn  estyn  ei  fraich  yn  ei  hyd  ;  ond  pe  ceid 
galhi  yn  gydymaith  i  ddychymyg,  ac  o'r  un  daldra  ag  ef, 
ni  fedrci  y  ddau  gyda'u  gilydd  byth  roddi  eu  bys  ar 
noddfa  digon  cadarn  i  osgoi  canlyniadau  pechod.  Pe 
byddai  i  bob  peth  a  ddychmyga  dyn,  ac  a  all  dyn  ddych- 
mygu  pan  fo  dychymyg  ar  ei  eithaf,  yn  dyfod  i  fôd, — 
dim  ond  iddo  ef  feddwl  am  danynt,  ni  fedrai  dyn  l)yth 
ddychmygu  noddfa  digon  diogel  i  redeg  iddi  i  osgoi 
canlyniadau  pechod.  "  Pe  cloddient  hyd  uffern,  a  phe 
dringent  i'r  nefoedd." 

Y  syniad  cyntafsydd  yn  d'od  i  feddwldyn  wedi  pechu 
ydyw  awydd  am  fyned  i  lawr  i  rywle  o'r  golwg,  a  hen  ar- 
feriad  yn  mhlith  dynion  ydyw  ffoi  i  bydewau  a  phyllau. 
Ceir  cyfeiriad  at  yr  arferiad  hwn  yn  y  Beibl.  Ond  pe 
caet  ti  fyned  i'r  pwll  dyfnaf, — nid  y  dyfnaf  sydd  yn  bod 
heddyw,  ond  y  dyfnaf  y  gelli  feddwl  ^m  dano, — ni  fyddet 


l6o  Y   nVD   YN   OGOF  ANWIREDD. 

yn  ddiogel  wed'yn.  Ni  fedri  feddwl  am  bwll  dyfnach 
nag  uffern,  ond  nid  ydyw  hwn  yn  ddigon  dwfn  i  ti  ym- 
guddio  ynddo  rhag  canlyniadau  dy  lìechod.  "  Pe 
cloddient  hyd  uffern,  fy  llaw  a'u  tynai  hwynt  oddi  yno." 

Mi  fyddwn  yn  dweyd  weithiau  y  gaUwn  ddychmygu 
y  peth  a  fynom,  ond  y  mae  amryw  bethau  na  aUwn  eu 
dychmygu.  A  dyma  un  peth  na  allwn  ei  ddychmygu,  er 
ceisio,  ydyw,  dychmygu  terfyn  i'r  eangder  yma  yr  ydym 
ni  yn  byw  ynddo.  MeddyHwch  ein  bod  yn  rhoi  y  terfyn 
yn  y  lleuad  :  mae  yna  rhyw  k  tu  draw  i  hwnw.  Medd- 
yhwch  ein  bod  yn  rhoi  y  terfyn  yn  yr  haul :  mae  yna 
rhyw  le  tu  cefn  i  hwnw.  MeddyUwch  ein  bod  yn  rhoi 
terfyn  yn  y  seren  beUaf  sydd  yn  bod  heddyw  :  mae  yna 
fwy  o  le  gwag  tu  draw  i  hono  nag  sydd  wedi  ei  lenwi 
oddiyma  iddi.  MeddyUwch  fod  yna  seren  newydd  yn 
cael  ei  chreu  fiUwnau  o  fiUdiroedd  yn  mheUach  na'r  un 
sydd  yn  bod  hcddyw  :  fe  fyddai  y  meddwl  yn  dweyd  fod 
yna  rhyw  le  tu  draw  i  hono  wed'yn.  Er  ceisio,  ni  fedrwn 
ddychmygu  terfyn  i'r  eangder  yr  ydym  yn  byw  ynddo. 

Yr  hen  syniad  am  y  duU  y  mac  yr  eangder  mawr  yma 
wedi  ei  lanw  ydyw  hwn.  Mae  wedi  ci  ranu  yn  dair  rhan  : 


foedd. 


Oddiyma  i  fyny  yn  ddidcrly.,  y  mae  y  nc 


Yn  y  canol  yn  y  fan  hon  y  mae  y  greadigaelh  weledig, 
— yr  hau),  a'r  Uoer,  a'r  sêr. 

Oddlyma  i  waered  30  ddiw.,  1    i 

)"üüiu.K.lodyniacuffcrn. 


Y   BYD   YN    OGOF   ANWIREDD.  l6l 

Mai  yn  dair  rhan  fel  hyn  y  mae  yr  eangder  wedi  ei 
ranu  ydyw  syniad  Milton,  ac  o  bosil)!  hefyd  mai  hwn 
ydyw  y  syniad  mwyaf  cyfaddas  i'w  gymeryd  wrth  esbonio 
y  Beibl.  Heb  gymeryd  i  mewn  syniad  tebyg  i  hwn  y 
mae  yn  anhawdd,  yn  ngoleuni  gwyddoniaeth  ddiweddar, 
esbonio  rhai  ymadroddion  IJeiblaidd,  megys  "y  nef 
uchod,  a'r  ddaear  isod." 

Os  edrychir  ar  adnod  y  testyn  yn  ngoleuni  y  syniad 
hwn,  yr  hyn  y  mae  yr  Arglwydd  yn  ci  wncyd  yma  ydyw 
yr  hyn  y  siaradai  Job  am  dano.  Y  mae  yn  gafael  yn 
nghonglau  y  greadigaeth  "  fel  yr  ysgydwer  yr  annuwiol 
allan  o  honi."  Pe  cawn  bydew  digon  dwfn,  ebai  y  dyn; 
ie,  pe  cloddiet  nes  dod  o  hyd  i'r  gareg  isaf  yn  sylfaen  y 
greadigaeth, — y  fan  hono  ag  y  mae  y  greadigaeth  weledig 
yn  cydio  ag  uffern  isod,  fyddet  ti  ddim  yn  ddyogel  i  osgoi 
canlyniadau  dy  bechod  yn  y  fan  hono.  "  Pe  cloddient 
hyd  uffern,"  mae  fy  mraich  i  yn  ddigon  o  hyd  i  fyned  ar 
eu  hol  i'r  fan  hono.  "  Pe  cloddient  hyd  uffern,  fy  llaw 
a'u  tynai  hwynt  oddi  yno."  Nid  ocs  yr  un  dyfnder  y 
gelli  ymguddio  ynddo  na  fedr  cosbedigaeth  pechod 
ddod  ar  dy  ol. 

Ond  syniad  ambell  un  arall  ydyw  meddwl  am  fyned 
yn  ddigon  uchcl  i  fyny  er  mwyn  osgoi  canlyniadau  ei 
bechod.  Pe  bai  dyn  yn  gallu  myned  i  gopa  rhai  o  fyn- 
yddoedd  uwchaf  y  ddaear,  mae  yn  ddiameu  y  byddai  o 
gyracdd  unrhyw  lywodraeth  wladol.  Ond  pe  dringent 
i'r  ncfoedd  ei  hunan,  byddent  yn  dringo  i  freichiau  cyf- 
raith  Duw.  "A  phe  dringent  i'r  nefoedd,  mi  a'u  disgynwn 
hwynt  oddiyno."  Nid  oes  yr  un  uchder  y  gelli  ddringo 
iddo  yn  ddigon  uchel  i  osgoi  canlyniadau  pechod, 


102  Y   r.YD   YN   OGOF   ANWIREDD. 

Un  rhan  o  natur  ydyw  mnter.  Y  mae  dwy  wedd  ar 
fatcr  fel  ag  y  caiff  ei  ddefnyddio  gan  ddynion  fel  cysgod 
i  bechu,  ac  y  mae  y  ddwy  wedd  yn  cael  eu  gosod  allan 
ar  eu  heithaf  yn  yr  adnod  gyntaf  o'r  testyn.  "  Pe  clodd- 
ient  hyd  uffern,  a  phe  dringent  i'r  nefoedd."  Y  wedd 
gyntaf  ydyw  amddifadrwydd  o  bethau  mater.  Yr  ail 
wedd  ydyw  meddu  pethau  mater.  Neu  mewn  geiriau  er- 
aill,  un  esgus  sydd  gan  ddynion  dros  eu  pechod  ydyw 
amddifadrwydd  o  bethau  y  byd,  a'r  esgus  gan  eraiU 
ydyw  mcddu  pethau  y  byd.  Mae  y  ddau  yma  ar  eu 
heithaf  yn  cael  eu  gosod  allan  yn  yr  adnod  hon.  Pe 
gofynid  i'r  dyn  yna  paham  y  mae  yn  gwneyd  hyn,  neu 
yn  gwrthod  gwneyd  y  llall,  mae  'n  debyg  mai  yr  ateb  a 
geid  fyddai,  "  Pe  buasech  chwithau  yn  yr  un  amgylch- 
iadau  a  mi,  Ued  debyg  fuasech  chwithau  mi  wn.  Pe 
gwyddech  am  fy  nhrueni,  fy  nhlodi,  a'r  anhawsder  i  mi 
fyw  yn  foesol,  mae  yn  ddiameu  y  buasech  yn  cydym- 
deimlo  a  mi."  Ond  chwilier  am  y  truenusaf  a'r  tlotaf 
heddyw  yn  Llundain.  Dacw  fe  mcwn  rhyw  gwrt  aflan, 
a'r  olwg  arno  nior  druenus  fel  na  wyddoch  yn  iawn  pa 
un  ai  i'r  ddaear  ynte  i  ryw  wlad  arall  y  mae  yn  perthyn. 
Ond  ebai  yr  adnod  hon,  pe  baet  mor  dlawd  nad  oes  neb 
yn  dlotach  ac  yn  drucnusach  na  ihi  ond  yn  uffern  ei 
hunan,cofia  nad  ydyw  hyny  yn  dy  csgusodi  amdybechod. 
lë,  nid  yw  y  diafol  ei  hunan,  yr  hwn  a  ddywed  am  dano 
ei  hun, 

"  a  choron  ar 
Fy  mhen  yn  dderchafedig  fry,  fy  syrth 
Yw  isaf  byth  ;  goruchaf  wyf,  on  1  nicwn 
Trueni ; " 

yn  esgusodol  am  ei  bechod.     Nid  oes  unrhyw  ddyfnder 
mewn  trueni,ag  y  gelli  gacl  dy  hunan  ynddo,  yn  ddigon 


Y   BYD    YN    OGOF   ANWIREDD.  163 

dwfn   a   thywyll  i'th  guddio   o   olwg  dy  bechod.     "  Pe 
cloddient  hyd  uffern,  fy  llaw  a'u  tynai  hwynt  oddiyno." 

Ond  cysgod  ambell  un  arall  i  lechu  niewn  pechod 
ydyw  meddu  pethau  y  byd.  A  dyna  fum  i  yn  synu 
lawer  gwaith,  mor  ychydig  o  bethau  ybyd  y  mac  ambell 
un  yn  gyfrif  yn  ddigon  i  herio  Duw  yn  eu  cysgod. 

Pa  faint  o  gyfoeth  sydd  gan  y  dyn  ieuanc  yna  i  herio 
Duw  yn  ei  gysgod  ?  Dim  ond  iechyd,  yr  hwn  nad  yw 
ond  niwl;  ei  anadl,  yr  hon  nad  yw  ond  tarth.  Ymguddia 
ef  yn  y  niwl  a'r  tarth,  gan  herio  na  fedr  yr  haul  ei  weled, 
heb  gofio  mai  yr  haul  a  roddodd  y  rhai  hyn  yn  gaddug 
am  dano,  ac  mai  efe  a  fedr  ci  ddiosg  o  honynt  hefyd. 

Dyna  yr  ieuanc  yn  pechu  yn  erbyn  Duw  yn  nghysgod 
hoenusder  bywyd  ac  iechyd.  Ond  yn  ystyr  y  testyn, 
meddylier  am  y  cyfoeth  mwyaf  y  geUir  dychmygu  am 
dano.  Nid  oes  rhyw  lawer  o  walîaniaeth  wcdi'r  cwbl 
rhwng  y  tirfeddianwr  mwyaf  y  gwyddoch  am  dano,  a'r 
tlotaf  o  honom  ninau.  Ond  yn  ystyr  y  testyn,  meddylier 
am  dirfeddianwr  mor  fawr  nes  y  mae  wedi  mcddianu  yr 
oll  o  ynys  Prydain  yn  un  etifeddaeth  eang  iddo  ei  hun. 
Nid  oes  yr  un  mor  fawr  a  hyny.  lë,  meddyliwch  am  un 
llawer  cyfoethocach  na  hyny, — mae  yr  holl  ddaear  yn 
un  etifeddiaeth  eang  ganddo,  mae  Prydain  yn  un  o'i 
ffermydd,  Ffrainc  yn  un  arall,  Itali  yn  un  arall,  ,A.merica 
yn  un  arall,i\:c.,  a'r  anifeiliaid  yn  eiddo  iddo  ar  íìl  o  fyn 
yddoedd.  Dyna  rywun  a  chyfoeth  ganddo  gwerth  ym- 
guddio  yn  ei  gysgod. 

Ond  yn  ystyr  y  testyn,  meddylier  am  ryw  greadur 
mawr  llawer  cyfoethocach  na  hwna.  Mae  y  sêr  i  gyd 
wrth  eu  henwau  ar  Iyfrau  ctifeddiaeth  hwn,  ac  y  mae 


l64  V  lìYD  YN  OGOF  ANWIREDD. 

wedi  dringo  o  seren  i  seren,  a  meddianu  byd  ar  ol  byd, 
nes  y  mae  o'r  diwedd  wedi  cyrhaedd  y  nefoedd  ei  hunan, 
ac  wedi  dechreu  meddianu  y  nefoedd,  a'i  gwneyd  yn 
ardd  bleser  iddo  ei  hun.  Pe  buasai  rhyw  greadur  mor 
fawr  a  hyna,  fe  allasai  hwnw  feiddio  cyhoeddi  rhyfel  yn 
erbyn  Duw  gyda  rhyw  fath  o  obaith  am  fuddugoUaeth. 

Na,  pa  bae  yna  fyddin  o  rai  fel  yna,  a  thywysog  Uyw- 
odraeth  yr  awyr  yn  flaenor  arnynt,  mae  yn  rhaid  iddynt 
beidio  myned  a'u  hanwiredd  i'w  canlyn,  neu  nid  ydynt 
yn  ddiogel  yn  y  fan  hono.  "  Pe  dringent  i'r  nefoedd  " 
mi  a'i  hyrddiwn  hwynt,  "-mi  a'i  disgynwn  hwynt  oddi- 
yno,"  am  eu  pechod.  Nid  oes  yr  un  dyfnder  mcwn 
trueni,  nac  uchder  mewn  Uwyddiant,  ag  y  gaUwn  fod  yn 
ddiogel  ynddo  rhag  canlyniadau  pechod. 


■■^±^.:ia.ai:" 


165 
P  E  N      C  A  R  M  E  L, 

NEU 

CREFYDD     YN     FANTELL     DROS     BECHOD. 

"  A  phe  llechent  ar  ben  Carmel,  chwiliwn  a  chymerwn 
hwynt  oddi  yno ;  a  phe  ymguddient  o'm  golwg  yn 
ngwaelod  y  môr,  oddi  yno  y  gorchymynaf  i'r  sarph 
eu  brathu  hwynt. — Amos  ix.  3. 

■P\0DDFA  ag  y  mac  llawer  o  ddynion  wedi  bod  yn 
1  (^  llcchu  ynddi  rhag  canlyniadau  cu  pechod  ydyw 
crefydd.  Ogof  ag  y  niae  Uawer  un  wedi  bod  yn  ymguddio 
ynddi,  ac  yn  teimlo  yn  ddiogel,  ydyw  hon ;  ond  nid  oes 
yr  un  ogof  ag  y  mae  dynion  wedi  cael  eu  siomi  )n  aml- 
ach  wrth  ymguddio  ynddi.  Dyma  y  noddfa  yn 
ddiameu  y  cyfcirir  ati  yn  adnod  ein  testyn. 

"  A  phe  llechent  ar  ben  Carmel,  a  phe  ymguddicnt 
o'm  golwg  yn  ngwaelod  y  môr."  Y  mae  dynion  yn 
gwneyd  defnydd  o  grefydd  mewn  dwy  wedd  fel  cochl 
dros  eu  pcchod,  ac  y  mae  y  ddwy  wedd  yma  ar  eu 
heithaf  yn  cael  eu  gosod  allan  yn  adnod  y  testyn.  Y 
wedd  gyntaf  ydyw  agosrwydd  at  grcfydd,  a'r  ail  ydyw 
pellder  oddiwrth  grefydd. 

Daw  y  wedd  gyntaf  i'r  golwg  yn  yr  ymadrodd,  "  a  phe 
llechent  ar  ben  Carmel."  Mae  yn  ddiameu  fod  Amos 
yn  y  fan  hon  a'i  lygaid  ar  ystyr  y  gair  Carmel.  Yr  oedd 
mor  anhawdd  i  Amos  ddweyd  y  gair  Carmel,  hebfeddwl 
beth  oedd  ei  ystyr,  ag  a  fyddai  i  ninau  ddweyd  unrhyw 
air  Cymracg  heb  feddwl  beth  yw  ci  yst)r.     Ystyr  y  gair 


l66  VKN   CARMEL. 

Carniel  ydyw  mynydd,  ncu  winllan  Duw.  Yv  ocdd 
mynydd  Carmcl  yn  fynydd  mor  ffrwythlon,  yn  fynydd 
mor  brydferth,  fel  y  meddyliai  pawb  a  wyddai  am  y  myn- 
ydd  mai  yr  Arghvydd  ei  hun  oedd  gwinllanydd  niynydd 
Carmel ;  ac  ymresymiad  y  dyn  wrth  ffoi  i  fynydd  Carmel 
oedd  hwn, — mae  yr  Arglwydd  yn  gofalu  am  bobpeth  ar 
fynydd  Carmc].  Mae  y  fieren  ar  fynydd  Carmel  yn  tyfu 
yn  harddach  nac  yn  un  man  arall :  os  caf  finau  fyned  i 
fynydd  Carmel  mi  fyddaf  yn  ddiogel.  Mae  yr  Arghvydd 
yn  gofalu  am  bobpeth  ar  fynydd  Carmel.  Rhaid  i  ti 
ofalu  am  bcidio  a  myned  a  dy  anwiredd  i  dy  ganlyn  i 
fynydd  Carmel,  neu  ni  byddi  yn  ddiogel  hyd  yn  nod  ar 
fynydd  Carmel.  "  A  phe  llechent  ar  ben  Carmel,"  ar  ben 
— ar  gopa  uwchaf  mynydd  Duw,  "  chwiliwn  a  chymerwn 
hwynt  oddiyno."  Nid  ydyw  agosrwydd  at  ordinhadau 
crefydd  yn  rhoddi  cysgod  i  neb  i  fyw  mewn  pechod. 
"  A  phe  Uechent  ar  ben  Carmel,  chwiliwn  a  chymerwn 
hwynt  oddiyno. 

Gweddarall  ar  grcfydd  a  ddefnyddia  dynion  fel  Uoches 
i  bechu  ydyw  eu  pellder  hwy  oddiwrth  grefydd.  "  A  phe 
ymguddient  o'm  golwg."  \Vrth  fod  yn  ngolwg  yr  Arg 
hvydd  y  meddylir  yn  gyffredin,  bod  yn  nghyrhaedd  or- 
dinliadau  cysegr  yr  Arglwydd.  Pe  cawn  fyned,  cbai  y 
bachgen,  o  olwg  fy  rhieni,  mi  ro'wn  ffarwel  i'r  sciat 
wcd'yn.  Pe  cawn  fy  hun  yn  y  ddinas  boblog,  ffarwel  i'r 
capel  wedy'n.  lë,  ond  mi  wyddost  yn  eithaf  da,  oni 
wyddost,  pe  baet  ti  yn  medru  myned  o  olwg  dy  rieni, 
nad  ydyw  liyny  yn  rhoi  rhyddid  i  ti  bechu.  Pe  baet  yn 
medru  myned  o  c)hvg  dyn,  ic,  ])e  mcdret  ymguddio  o 
olwg angylion a chythreuliaid,  ni  fyddet  yn  rhydd  i  I)C(hu 
wed'yn.     Gwyddet  hyna,  oni  wyddet,   o'r  blacn,    ond 


PLN    CARMEL.  167 

fcallai  na  ddarfu  iti  feddwl  fud  uiur  aiihawdd  us'^oì  can- 
lyniadau  pechod,  ag  y  gosoda  yr  adnod  hon  allan.  Pe 
cawn  i  gilfach  yn  rhywle  na  fedrai  na  dyn  nac  angel  fy 
ngweled, — ie.  pe  caet  rhyw  giHach  yn  eithaf  y  greadig- 
aeth  na  fedrai  llygad  Hollhresenoldeb  mo  dy  weled,  wnai 
di  gofio,  fyddet  ti  ddim  yn  rhydd  i  bechu  yn  ddigerydd 
yn  y  fan  hono.  "A  phe  ymguddient  o'm  golwg,  o'm 
GOLWG,  oddiyno  y  gorchmynaf  i'r  sarph  eu  brathu  hwynl." 
Nid  oes  unrhyw  bellder  oddiwrth  Dduw  a'i  ordinhadau 
yn  rhoi  rhyddid  i  ti  bechu  yn  ei  erbyn.  "A  phe  ymgudd- 
ient  o'm  golwg." 

Pe  dywedid  wrth  y  llanc,  Fe  fyddi  weithiau  yn  cym- 
eryd  enw  Duw  yn  ofer,  oni  fyddi  ?  Wel  ie,  ond  nid  wyf 
íì  yn  y  seiat.  Dywedwch  wrth  y  dyn  canol  oed,  Fe  fyddi 
yn  meddwi  ar  ambell  i  nos  Sadwrn,  oni  fyddi  ?  Byddaf 
weithiau,  oblegid  nid  wyf  erioed  wedi  rhoddi  fy  enw  yn 
ddirwestwr,— nid  wyf  erioed  wedi  proffesu  bod  yn  llwyr- 
ymwrthodwr.  Dywedwch  wrth  yr  hen  ŵr  acw,  Clywais 
nad  ydwyt  byth  yn  cadw  dyledswydd  yn  dy  deulu,  a 
ydyw  hyny  yn  wirionedd  ?  A  ddisgwylir  i  un  heb  fod  yn 
aelod  eglwysig  weddio?  Mae  y  Beibl  yn  gorchymyn  i 
bawb  ag  y  mae  ganddo  bechodau  heb  eu  maddeu,  weddio. 
Ac  enw  da  ydyw  enw  yr  hen  bobl  ar  addohad  teuluaidd, 
— "  Dyledswydd."  Cofiwch  nad  yw  pellder  oddiwrth 
grefydd  yn  eich  rhyddhau  oddiwrth  eich  rhwymedigaeth 
i  gyflawni  dyledswyddau  crefydd.  Pe  buaswn  i  wedi  fy 
ngeni  yn  rhywle  heblaw  ar  fronau  yr  Ysgol  Sul,  fe  fuasai 
fy  nghyfrifoldeb  yn  llai.  Buasai,  ond  cofìa  fuaset  ti 
ddim  heb  dy  gyfrifoldeb  pe  buaset  wedi  dy  eni  yn  un  o 
ynysoedd  Mûr  y  De,  neu  yn  nghanol  AffrLca  dywyll. 

l'a  le  y  buas>et  yn  hoffi  cael  dy  eni  fel  ag  i  fod  yn  sicr 


l68  PEN   CARMEL. 

na  chact  ti  yr  un  fantais  grefyddol  yno  ?  Be  feddyliet 
ti  o  ddechreu  dy  fywyd  yn  ngwaclod  y  mor  ?  'Does  yna 
yr  un  synagog  yn  ngwaelod  y  mor  lle  mae  y  gyfraith  yn 
cael  ei  darllen,  na'r  un  deml  lle  y  mac  yr  efengyl  yn  cael 
ei  phregethu.  Nid  oes  yno  na  gweinidog  na 
diacon  i  dy  alw  í  gyfrif  yn  ngwaelod  y  mor. 
Nid  oes  yno  na  hau  na  medi  i  droi  dy  feddwl 
at  Dduw  ;  a'r  unig  ddau  bregethwr  fu  erioed  yn 
ngwaelod  y  mor,  gweddio  am  ddyfod  oddi  yno  mor 
fuan  ag  y  gallent  wnaeth  y  rhai  hyny.  lë,  ebai  yr  Arg- 
Iwydd,  wnai  di  gofio,  'does  dim  rhyddid  i  ti  bechu  yn 
ngwaelod  y  mor  heb  gael  dy  alw  i  gyfrif.  Os  nad  ydyw 
fy  nghyfraith  yn  cael  ei  darllen  yn  ngwaelod  y  mor,  y 
mae  genyf  was  yn  gofalu  am  íod  fy  nghyfraith  yn  cael  ei 
chadw  yno.  Os  nad  oes  yna  deml  Ile  yr  esbonir 
fy  nghyfraith  yn  ngwaelod  y  mor,  y  mae  gcnyf 
îueinidog  yno  yn  gofalu  am  alw  i  gyfrij'  bob  un 
o  droscddwyr  fy  nghyfraith.  "A  phe  ymgudd- 
ient  o'm  golwg  yn  ngzvaelod  y  ìtiâr,  oddiyno  y  gorchym- 
ynaf  i'r  sarph  eu  brathu  hwynt."  Nid  oes  unrhyw  bell- 
der  oddiwrth  grefydd  yn  ein  rhyddhau  oddiwrth  ddyled- 
swyddau  crefydd.  **  A  phe  ymguddient  o'm  golwg  yn 
ngwaelod  y  mor,  oddiyno,  oddiyno  y  gorchymynaf  i'r 
sarph  eu  brathu  hwynt." 

Ond  feallai  inai  ein  perygl  mwyaf  ni  yn  yr  oes  hon 
ydyw  gwncyd  mantell  o'n  cysylltiadau  crefyddol  i  fyw 
mewn  pechod,  —  tawelu  ein  cydwybod  gyda  phrofTes 
grefyddol  yn  unig,  meddwl  fod  acludaeth  cglwysig  yn 
cuddio  lluaws  o  beihudau.  Mae  rliai  yn  meddwl,  hwyr- 
ach,  fod  düd  i'r  capel  nos  Sul  yn  gwneyd  i  fyny  am 
fcddwdod  nus  Sadwrn.     Enw  o  grefydd  heb  y  sylwcdd 


PEN    CARMEL.  169 

ydyw  perygl  mwyaf  yr  oes  hon.  Hen  fantell  ag  y  mae 
miloedd  wedi  myned  i  drueni  ynddi  ydyw  enw  o  gref- 
ydd.  Yn  hon  yr  aeth  Cain  yno,  yn  hon  yr  aeth  Corah 
yno,yn  hon  yr  aeth  Achan  yno,  yn  hon  yr  aeth  Jeroboam 
yno,  yn  hon  yr  aeth  y  Phariseaid  yno,  yn  hon  y  mae 
Judas  yno  hcddyw — enwogrcfydd.  Hen  fantell  na  ddcil 
hi  ddim  gwlaw  ydyw  hon.  y\cie  pol)  (Hfcryn  o  wlaw 
digofaint  Duw  yn  taro  drwyddi.  Mae  corwynt  ci  lidiowg- 
rwydd  Ef  yn  deifio  pob  cnaid  sydd  wcdi  ymlapio  yn  y 
fantell  hon.  Gwyliwn  foddloni  ar  enw  o  fod  yn  fyw,  ac 
wele  marw  ydym. 

Hen  fynydd  ardderchog  i  fyned  iddo  i  ymguddio  oedd 
mynydd  Carmel.  Yr  oedd  yn  meddu  pob  peth 
i'w  wneyd  yn  fanteisiol  fel  noddfa.  Pan  fydd  rhywun 
yn  ffoi  i  un  o'n  mynyddoedd  ni,  mae  yn  gorfod  dyfod 
oddiyno  yn  lled  fuan  am  na  fydd  yno  ddim  ymborth  iddo. 
Ond  nid  oedd  yn  rhaid  i  neb  ddod  o  fynydd  Carmcl  am 
nad  oedd  yno  ddigon  o  ymborth  iddo.  Yr  oedd  hi  yn 
wanwyn  o  hyd,  ac  yn  hâf  o  hyd,  ar  fynydd  ('armel.  Yr 
oedd  yno  ryw  bren  dan  ei  ffrwythau,  a  rhyw  brcn  dan  ei 
flodau  yn  barhaus. 

Mynydd  y  beirdd  oedd  mynydd  Carmel  dan  yr  Hen 
Destament.  Pan  yr  oedd  ar  Solomon  eisiau  rhywbeth 
harddach  na'i  gilydd  i  osod  allan  ci  syniad  am  harddwch 
pen  ei  anwylyd,  ni  allasai  ddangos  hyny  yn  well  na 
thrwy  ddweyd,  "  ì)y  bcn  sydd  arnat  fel  Carmel." 

Pan  oedd  ar  Esaiah  eisieu  dangos  mawredd  y  dinystr 
a  ddug  Senacherib  ar  Israel,  ni  allasai  ddangos  hyny  yn 
fwy  tarawiadol  na  thrwy  ddweyd,  "  Saron  a  aeth  megis 
anialwch."     Mae  dy  feirch  di,  Senacherib,  wedi  sathru 


170  PEN   CARMEL. 

pob  rhosyn  yn  Saron.  "  Saron  a  aeth  megis  anialwch, 
ysgydwyd  Basan  hefyd  a  Charmel."  ^Vrth  wel'd  y  difrod 
sydd  wedi  ei  wneyd  gan  dy  gerbydau  a'th  farchogion  ar 
Saron,  mae  Basan  ffrwythlon  a  Charmel  hardd  yn  crynu 
rhag  ofn  yr  un  dynged.  Pob  corwynt  fu'n  chwythu  ar 
Garmel  eiioed,  mae  wedi  aros  dan  ei  flodau.  Ond  cryn- 
odd  Carmel  rhag  brenin  Assyria,  yr  hwn  sydd  "fel  tym- 
hestl  cenllysg,  neu  gorwynt  dinystriol,  fel  IHíeiriant  dyfr- 
oedd  mawrion  yn  IHfo  drosodd."  Mae  Carmel  yn  crynu 
rhag  carnau  dy  feirch  di,  Senacherib. 

Pan  oedd  Amos,  ar  adeg  arall,  yn  prophwydo  am  y 
dinystr  annisgwyhadwy  oedd  i  ddyfod  ar  Israel,  ni  allasai 
feddwl  am  ddim  byd  mwy  tarawiadol  i  osod  hyny  allan 
na  dweyd,  "  A  phen  Carmel  a  wywa."  Nid  oedd  neb 
erioed  wedi  gwcled  Carmel  wedi  gwywo.  Er  pob  gauaf 
caled,  yr  oedd  wedi  aros  yn  ei  wyrddlesni.  Nid  oedd 
pwysau  dwylaw  oerion  barug  y  bore  erioed  wedi  llwyddo 
i  ddifa  tegwch  pryd  mynydd  Carmel. 

Pan  y  mae  Esaiah  yn  rhagfynegi  y  llwyddiant  mawr 
y  byddwn  yn  gweddio  ani  dano  bob  nos  Lun  cyntaf  o'r 
mis,  ni  all  feddwl  am  ddim  mwy  pwrpasol  i'w  osod  aUan 
na  dweyd,  "  Godidowgrwydd  Carinel  a  roddir  iddo." 

Hefyd,  i'w  wneyd  yn  lle  hynod  o  fanteisiol  i  ddyn  ffoi 
iddo,  yr  ocdd  yn  Carmel  fil  o  ogofeydd  i  ddyn  gymeryd 
ei  ddewis  o  honynt,  yn  cychwyn  o  gopa  y  mynydd  ac  yn 
myned  i  lawr  i  ddyfnderoedd  y  mynydd.  Un  o'r  pethau 
mwyaf  anhapus  wedi  i  ddyn  ffoi  ydyw  yr  ymdeimlad  o 
unigrwydd.  Ond  nid  oedd  yn  rhaid  i  neb  deimlo  yn 
unig  ar  ben  Carmcl  ;  yr  oedd  yno  fil  o  ogofeydd,  a 
dynion  yn  gwneyd  y  defnydd  goreu  o  honynt.  Yr  oedd 
yno  gymdeithas  o  ffoaduriaid  ar  ben  Carmel. 


PEN    CARMEL.  171 

N  id  oedd  yn  rhaid  i  ddyn  ond  sefyll  yn  nnvs  ei  ogof 
ar  ben  Carmel,  nad  ydoedd  ar  unwaith  yn  nghanol  y 
golygfeydd  mwyaf  arddunol.  Ar  ei  aswy,  y  mae  myn- 
yddoedd  enwog  Palestina,  yn  ymgodi  am  yr  uwchaf  a'r 
cymylau  :  dacw  Tabor  hen,  dacw  Hermon  odidog,  dacw 
Libanus  fawreddog.  Ar  ei  ddeheulaw  y  mae  y  Mor 
Mawr,  yn  llawn  o  longau  buain  y  cenedloedd  yn  dwyn  eu 
trysorau  yn  fcunyddiol  i  gyfoethogi  Tyrus  a  Sidon,  oedd 
y  pryd  hwn  yn  feistresi  y  byd  mewn  marsiandíaeth.  Er 
fod  dyn  wedi  ei  gau  oddiwrth  y  byd,  mae  er  hyny  yn 
ngolwg  bywyd  y  byd  ar  ben  Caruìel.  O'i  flaen  y  mae 
hen  wastadedd  enwog  Esdraelon,  lle  bu  gwahanol  gen- 
hedloedd  y  ddaear  yn  eniU  ac  yn  colH  eu  brwydrau.  Yn 
golchi  traed  mynydd  Carmel,  icae  un  o'r  ffrydiau  gafodd 
un  o'r  caneuon  bach  prydferthaf  a  ganwyd  i  afon  erioed. 
Mae  rhywun  yn  gofyn  i  Deborah,  Pa  le  y  mae  brenhin- 
oedd  Canaan,  y  rhai  a  ymladdasant  yn  Taanach,  wrth 
ddyfroedd  Megido  ?  Pa  le  y  mae  Sisera  a'i  gerbydau 
heiyrn,  a  phladuriau  ar  eu  hohvynion  ?  Fedra  i  ddim 
ateb  yn  well,  ebai  Deborah,  na  thrwy  adrodd  rhyw  gân 
íach  ydwyf  wedi  wneyd  i'r  ffrẃd  fach  sydd  fel  cadwyn 
arian  ar  fron  rnynydd  Carmel.  Pa  le  mae  y  gelynion  ? 
"  Afon  Cison  a'u  hysgul)odd  hwynt ;  yr  hen  aibn,  yr 
afon  Cison." 

Ond  fel  y  mae  emv  mynydd  (."annel  yn  cyfateb  i  emv 
mynydd  Duw,  felly  hefyd  y  mac />e//i(ií/  mynydd  Carmel 
yn  cyfateb  i  bethau  mynydd  Duw.  Mae  yna  fil  o  ogof- 
eydd  ar  fynydd  Carmel  i  ddyn  gymeryd  ei  ddewis  o 
honynt,  ond  am  fynydd  Seion,  nid  mil,  ond  "  mil  o  fil- 
oedd  "  a  "  myrdd  fyrddiwn  "  sydd  yn  canu  am  holltau'r 
Graig  i"r  euog  guddio  ei  ben 


172  PEN  CARMEL. 

Mae  hi  yn  wanwyn  o  hyd  ar  fynydd  Carmel ;   ond  fe 

fedrodd  Amos  ddwcyd  am  dano,  cr  mor  odidog,  "  Pen 

Carmel  a  wywi.''     Ond  ni  ddaw  yr  un  Amos  yn  dragyw 

ydd  i  brophwydo  hyny  am  fynydd  Seion.      O   na,    mae 

hen  brenau  crinion  yr  aniahvch  wcdi  eu  planu  ar  hwn  yn 

dod  yn  union,  yn  dirfion,  ac  yn  iraidd.     lë,  gclHr  dweyd 

am  y  crinaf  o  honynt  wedi  ci  blanu   ar  lcthrau  mynydd 

Seion, — 

"  Yn  gwreiddio  ar  led,  a'i  ddail  heb  wywo  mwy, 
Yn  ffrwytho  dan  gawodydd  dwyfol  glwy." 

Mynydd  Seion  yw  y  fan  am  olygfeydd.  Ar  yr  aswy 
law,  mae  mynyddoedd  mawrion  y  priodoleddau  dwyfol 
yn  dod  i'r  golwg.  Dacw  Gyfiawnder  sydd  yn  hynach  ac 
yn  gadarnach  na  Thabor  yn  y  mynyddoedd;  dacw  Sanct- 
eiddrwydd  yn  wynach  na'r  eira  yn  Hermon  ;  dacw  Gar- 
iad  yn  ymddyrchafu  i'r  nefoedd  yn  fwy  ardderchog  na 
chopa  Libanus.  Ar  y  ddeheu  law  y  gwehr  môr  mawr  yr 
lachawdwriaeth — "  Yn  chwyddo  byth  i'r  lan,"  a  phob 
tòn  yn  tori  ar  greigiau  byd  euog,  yn  llawn  o  longau 
buain  yr  efengyl,  yn  dwyn  eu  trysorau  yn  feunyddiol  i 
gyfoethogi  fíoaduriaid  mynydd  Seion ;  ac  nid  myn'd 
heibio  i  fynydd  Scion  y  mae  nhw,  fel  yr  oedd  y  Uongau 
gynt  yn  myned  heibio  i  fynydd  Carmel  am  Tyrus  a  Sidon. 
O  na,  y  macnt  )n  aros  i  gyd  wrth  odreu  hwn  i  gyfoethogi 
ei  ffoaduriaid.  Y  mae  yna  ryw  hen  adnod  yn 
Uwythog  o  ddaioni  yr  Arghvydd  yn  dyfod  yn  barhaus 
at  ffoaduriaid  mynydd  Seion.  "  Bendigcdig  fyddo  yr 
Arglwydd,  yr  hwn  a'n  Hwytha  bcunydd  a  daioni."  "Bob 
bore  y  deuant  o  newydd :  mawr  yw  dy  fíyddlondeb." 
Mynydd  Seion  hefyd  ydyw  y  man  goreu  i  gael  golwg 
ar  hen  wastadcdd  y  byd,  lle  bu  cewri  yr  Arglwydd  yn 
ymladd  ac  yn  marw  dros  ei  cnw. 


PEN   CARMEL.  Í73 

Y  mae  afon  hefyd  yn  golchi  traed  mynydd  Seion,  ag 
y  bydd  mwy  o  ganu,  a  gwell  canu  am  dani,  nac  am  yr 
afon  Cison.  "  Y  mae  afon  a'i  ffrydiau  a  lawenhânt  ddinas 
Duw."  Ac  mi  fyddaf  yn  meddwl  y  bydd  ambell  i  ddyn 
duwiol  yn  y  nefoedd  yn  canu  cán  Deborah,  ond  wedi 
newid  enw  yr  afon.  Y  mae  rhyw  angel  yn  dyfod  at  y 
duwiül,  ac  yn  gofyn  iddo, — Pa  le  y  mae  yr  hen  Ganaan- 
eaid  duon  y  buost  yn  eu  hofni  ar  y  ddaear  ?  pa  le  mae 
dy  bechodau  a  gwaeau  y  ddeddf  fel  pladuriau  ar  eu  hol- 
wynion,  y  buost  yn  eu  hofni  ar  y  ddaear  gynt  ?  O  !  fel 
pe  dywedasai  y  dyn  duwiol,  Fedra  i  ddim  ateb  yn  well 
na  thrwy  ganu  oân  Dcborah,  ond  wedi  newid  enw  yr 
afon.  Pa  le  y  mae  yr  hoU  elynion  y  bum  yn  eu  hofni 
ac  yn  arswydo  rhagddynt?  "  Afon  y  (Iwaed  a'u  ^ys- 
^^ubudd  hwynt,  yr  hen  afon,  yr  afon  fendigedig;  ar  lan 
afon  y  gwaed,  fy  enaid,  ti  a  sethraist  gadernid."  Ar  lan 
afon  y  Cîwaed  y  mae  yr  eiddil  yn  cael  ei  godi  i  fyny  yn 
goncwerwr  mawr.  Mae  yna  le  ardderchog  i  ymguddio 
yn  mynydd  .Seion  :  a  wyt  ti  wedi  dod  Iddo,  bechadur  ? 

Ond  cyn  gadael  yr  adnod  hon,  i  fod  yn  ffyddlawn  i  fy 
nhestyn,  mae  yn  rhaid  i  mi  ddweyd  un  gair  arall.  Mae 
yna  le  ardderchog  i  ymguddio  yn  mynydd  Seion, — yn 
nghanol  y  ffrwythau  a'r  peraroglau,  yn  nghanol  y  golyg- 
feydd  mwyaf  [)rydferth.  Ond  wyddost  ti,  bechadur,  y 
mae  yna  ddiwrnod  chwilio  mynydd  Seion  i  fod.  Mae 
yna  ddiwrnod  chwilio  Jerusalem  â  lanternau  i  fod.  "A 
phe  Ilechent  ar  ben  Carmel,"  yn  nghanol  y  gedrwydden 
dewfrig,  yn  ngheubren  y  dderwen  gauadl'rig,  neu  yn  yr 
ogof  yn  nghalon  y  mynydd,  mae  1  )uw  yn  myn'd  i  chwilio 
am  danat  os  wyt  yn  annuwiol.  Pe  rydd  yr  Arglwydd 
goedwig  Carmel  ar  dân  cyn  caiffyr  annuwiol  ymguddio 
rhag  cosbedigaeth  ei  bechod.  "  A  [)he  llechent  ar  ben 
Carmcl,  chwiliwn  a  chymerwn  hwynt  oddiyno."  Caiff, 
fe  gaiff  aml  un  ei  gipio  i  ddistryw  o  olwg  gwleddoedd 
mynydd  Seion,  Ilawer  fu  yn  rhodio  ar  lanau  afon  dinas 
Duw,  ac  yn  canu  filoedd  o  weithiau  am  rinweddau  y 
dwfr,  ac  yn  canuiul  prydferthwch  y  priodoleddau  dwyfol, 


174  PiiN  caRmel. 

a  darpariaethau  rhadlon  a  helaeth  trefn  yr  efengyl.  A 
phe  Uechent  ar  hen  mynydd  Duw,  yn  y  swydd  fwyaf  ar- 
dderchog  sydd  yn  pcrthyn  i'r  eghvys,  ar  gopa  y  mynydd, 
wnei  di  gofio,  'dwjt  ti  ddim  yn  ddiogel  yn  y  fan  hono  i 
bechu  yn  erbyn  Duw.  "  A  phe  llechent  ar  ben  Carmel, 
chwiliwn  a  chymerwn  hwynt  oddiyno." 

A  pha  ryfedd  i'r  Sahiiydd  ofyn,  wrth  feddwl  am  beth  fel 
hyn,  "  Arghvydd,  pwy  a  drig  yn  dy  l)abcll,  pwy  a  bres- 
wylia  yn  mynydd  dy  sancteiddrwydd  ?  Y  glân  ei  ddwy- 
law."  Wel,  y  mae  hi  wedi  darfod  am  dana  i  ;  y  mae  fy 
nwylaw  i  yn  llawn  gwaed  ;  mac  gwaed  Urias  yn  ddafnau 
cochion  ar  fy  nwylaw  i,  ond  "  golch  di  fi  ag  isop,  a  mi  a 
lanheir."  "  Y  pur  ei  galon."  Och  !  mae  fy  nghalon  i 
yn  fwy  ei  thwyll  na  dim,  ond  efo'r  galon  ddrwg  fel  y  mae 
hi,  mi  fedraf  weddio,  "  Crea  galon  làn  ynof,  O  Dduw," 
"  Golch  di  fi,  a  byddaf  wynach  na'r  eira."  'Rydwyf  yn 
teimlo  fy  mod  i  yn  aílan,  fod  fy  nillad  yn  fudron  ;  mae 
rhyw  anwiredd  neu  gilydd  o  hyd  yn  rhoddi  ei  fysedd 
duon  ar  fy  ngwisgoedd,  yr  wyf  yn  syrthio  o  hyd  i  ryw 
bwll  neu  gilydd.  Ond,  yn  nghysgod  un  hen  adnod, 
ebai  y  Salmydd,  yr  wyf  am  fentro  i  wyddfod  "  yr  hwn 
sydd  yn  lanach  ei  lygaid  nag  y  gall  edrych  ar  ddrwg  ; " 
yn  nghysgod  un  hen  adnod  yr  wyf  yn  gobeithio  medru 
sefyll  heb  ofni,  na  gostwng  pen  o  flaen  yr  orsedd  wen 
fawr,  a  dyma  yr  adnod  : — "  Er  gorwedd  o  honoch  yn 
mysg  y  crochanau,"  yn  nghanol  y  parddu  i  gyd,  "bydd- 
wch  fel  esgyll  colomen  wedi  ei  gwisgo  ag  arian."  "Pan 
wasgarodd  yr  HoUalIuog  frenhinoedd  ynddi,  yr  oedd  hi 
yn  wen  fel  eira  yn  Salmon." 


"  O  gyfiawnder  pur  tragwyddol, 

O  gyfiawnder  maith  ciidrai  ; 
Rhaid  i'm  henaid  noeth  newynllyd 

Gael  yn  íuan  dy  fwynhau. 
Hho  dy  wisfí  ddisglaerwen  oleu, 

Cuddia'm  noethni  hyd  y  llawr, 
rel  nad  ofnwyf  mwy  ymddangos 

Dyth  u  llaeii  dy  urscdd  fawr. 


Y      N  O  D  A  U  . 


NODAU     V     RlIAl     A     GEDWIR. 


NODAU     RHAI      IV£I}/    EU     CADW. 


NODAU     RHAI     //£B    EU     CADW. 


Î77 

M  E  1  N  I      M  A  ^\'  R  , 

NEU 
NODAU       V       RHAI       A       GEDWIR. 

"  A'r  brcnhin  a  orchymynodd  ddwyn  o  honynt  hwy  feini 
niawr,  a  meini  costus,  a  meini  nadd,  i  sylfaenu  y  tŷ. 
Felly  seiri  Solomon,  a  seiri  Hiram,  a'r  GibUaid,  a 
naddasant,  ac  a  ddarparasant  goed  a  cheryg  i  adeil- 
adu  y  tŷ." — i  Brenhinoedd  v.  17,  18. 

RHAN  ü'r  cyfarwyddiadau  a  roddwyd  gan  Solomon 
i'w  weithwyr,  pan  yn  eii  hanfon  i'r  mynydd  ibaro- 
tüi  meini  ar  gyfer  sylfaenu  y  deml,  ydyw  yr  adnod- 
au  hyn.  Y  mae  y  deinl  wedi  ci  bwriadu  yn  arbenig  i 
gysgüdi  pethau  perthynol  i'r  oruchwyhaeth  efengylaidd. 
Ceisiwn  edrych  ar  yr  adnodau  fel  darlun  o'r  hyn  y 
disgwyhr  ei  gael  mewn  pechadur  fel  digonol  reswm  dros 
ei  gadw.  Mae  j)erthynas  Solomon  â'i  weithwyr  yn  y  fan 
hon,  mewn  modd  taraw:adol,yn  ddarhm,  os  nadyn  gys- 
god,  o'r  berthynas  rhwng  y  Tad  a'r  Personau  eraill  y  ny 
Drindod  yn  ngweithiad  allan  a  chymhw^ysiad  trefn  yr 
efengyl. 

GelHr  edrych  ar  y  gorchymyn  a  roddodd  Solomon  i'w 
weithwyr  pan  yn  cychwyn  i'r  mynydd  i  barotoi  meini  ar 
gyfer  y  deml,  fel  adlewyrchiad  cywir  o  ystyr  y  gorchym- 
yn  a  dderbyniodd  y  Mab  a'r  Ysbryd  pan  oeddynt  hwy 
yn  yr  arfaeth  foreu  yn  cychwyn  i  gloddio  meini  i  adeil- 
adu  y  deml  ysbrydol.  Dyma  fel  y  gorchymynai  Solomon 
i'w  weithwyr  pan  oeddynt  hwy  yn  c)chwyn  i'r  mjnydd 
i  gloddio  meini  ar  gyfer  y  deml  yn  Jerusalem,  "  A'r 
brenhin  a  orchjmynodd  ddwyn  o  hon) nt  hwy  feini  mawr, 
a  mcini  costus,  a  meini  nadd,  i  sylfaenu  y  tý."  Yr  oedd 
tri  pheth  i  fod  yn  mhob  un  o'r  meini  i'w  gwneyd  yn 
gymwys  i'w  rhoddi  yn  syUaen  y  deml.  Yr  oedd  yn 
rhaid  iddynt  fod  yn  feini  iiumr^  yn  lcini  costus^  ac  )  n 


î  78  MËINI    MAWR. 

feini  nadd.  Mae  y  nodau  hyn  hefyd  i  fod  ar  bob  niaen 
a  osodir  yn  muriau  y  deml  fry.  Pan  oedd  y  Mab  a'r 
Ysbryd  yn  cychwyn  am  fynydd-dir  y  ddaear  i  godi 
meini  ar  gyfcr  teml  ogoneddus  y  drydcdd  nef,  y  brenhin 
tragwyddol  a  orchymynodd  ddwyn  o  honynt  hwy  feini 
MAWR,  a  meini  costus,  a  meini  nadd. 

Yn  gyntaf  oU  'roedd  yn  rhaid  iddynt  fod  yn  feini 
mawr,  "  A'r  l^renhin  a  orchymynodd  ddwyn  o  honynt 
hwy  feini  inawr."  Ebai  y  Tad,  Os  gwelwch  chwi  hen 
faen  mor  fawr  a'r  lleidr  ar  y  groes,  peidiwch  a'j  adael  yn 
y  malurion  "  a  orchymynodd  ddwyn  o  honynt  hwy  feini 
mawr."  Os  gwelwch  chwi  faen  a  chymaint  o  bwysau 
anwircdd  ynddo  ag  oedd  yn  Mair  Magdalen,  peidiwch 
a  nieddwl  am  adael  maen  felly  heb  ei  godi  oblegid  ei 
Ijwysau,  "  A'r  brenhin  a  orchymynodd  ddwyn  o  honynt 
hwy  feini  jnMvr."  Os  gwelwch  chwi  faen  mor  drwm  a 
Saul  o  Tarsis,  peidiwch  a  meddwl  am  ei  adael  ar  lawr 
am  fod  gormod  o  drafferth  i'w  godi, — "  ?nei?ii  mawr,'^ 
MEiNi  MAWR.  "  Gwir  yw  y  gair,  ac  yn  haeddu  pob 
derbyniad,  ddyfod  Crist  lesu  i'r  byd  i  gadw  pechadur- 
iaid;  o  ba  rai,  penaf  ydwyf  fì."  O'r  holl  feini  i  gyd,  i'm 
codi  i,  ebai  I'aul,  y  cafwyd  mwyaf  o  drafferth.  O'r  hoU 
femi,  myfi  ydyw  y  trymaf  o'r  cwbl,  "  o  ba  rai  penaf 
ydwyf  fi." 

Tybiwn  fod  rhywun  yn  dweyd  wrth  yr  apostol,  Prin  y 
tjuasit  yn  dweyd  fel  yna,  Paul,  pe  baet  yn  byw  yn  awr, 
wedi  gweled  y  ffurfiau  newydd  ar  bechod  yn  y  ganrif 
hon,  a'r  cynydd  dirfawr  sydd  wedi  ei  wneyd  mewn  cyn- 
lluniau  manteisiol  i  l)ob  ffurf  ar  annuwioldeb.  A  fuaset 
ti,  Paul,  yn  gahv  dy  hun  yn  benaf  o  becliaduriaid  pe 
gwybuasit  am  anffyddwyr  cableddus  yr  oes  o'r  blaen,  ac 
am  fechgyn  ieuainc  rheglyd  yr  oes  oleu  hon  ?  Yr  oedd- 
wn  i,  ebai  yr  apostol,  yn  yr  un  class  yn  union  a  Toni 
Payne  a  Yoltaire,  "  Yr  hwn  oeddwn  o'r  blaen  yn  gaW- 
wr,"  Ni  ddywedodd  neb  o  anffyddwyr  Ffrainc  ddim 
l)yd  agos  mor  gableddus  ani  yr  lesu  ag  a  ddywedais  i, 
"  yr  hwn  oeddwn  o'r  blacn  yn  gablwr." 


MElMl    MAWR.  179 

Beth  feddyliet  ti,  yntc,  am  gydniaru  dy  hun  a  Mari 
waedlyd  ?  Yr  oeddwn  i,  ebai  Paul,  ar  ben  y  rhestr  yn 
ei  dosbarth  hithau,  "  Yr  hwn  oeddwn  o'r  blaen  yn  gabl- 
wr  ac  yn  erhdiwr."  Nid  casineb  Mari  at  yr  lesu  oedd 
yr  unig  beth  a  barai  iddi  fod  mor  erhdgar,  ond  yr  oedd 
gofal  am  ei  gorsedd  yn  gymhelhad  cryf  i'w  chreuionder- 
au  hi.  Ond  nid  oedd  genyf  fi  na  gorsedd  i'w  henili  na 
choron  i'w  cholli  i'm  cymell  i  erhd.  Casineb  dwfn  fy 
nghalon  at  lesu  o  Nazareth  oedd  yn  fy  nghymell  i  i 
erhd,  ac  nid  dim  arall,  "  yn  gablwr  ac  yn  erlidnur." 

A  oeddet  ti,  Paul,  yn  cofio  am  Herod  a  Nero  pan  yn 
nodi  dy  hun  yn  benaf  o  bechaduriaid  ?  Gwyddost  trwy 
brofiad  gryn  lawer  pa  fath  anghenfil  oedd  Nero. 
Oeddwn,  yr  oeddwn  i,  ysywaeth,  yn  yr  un  dosbarth  yn 
union  a  hwythau,  "Yr  hwn  oeddwn  o'r  blaen  yn  gablwr, 
yn  erlidiwr,  ac  yn  drahaus."  Ni  ddangosodd  Herod  na 
Nero  fwy  o  ystyfnigrwydd  a  thraliausder  calon  nag  a 
amlygwyd  genyf  fi.  Os  gwnaethant  fwy  o  greulondeb 
nag  a  wnaethum  i,  mae  hyny  i'w  briodoh  yn  gwbl,  nid 
i  ddim  rhagoriaeth  yn  fy  nghalon  falch  a  thrahaus  i  ar 
yr  eiddynt  hwy,  ond  i'r  manteision  ychwanegol  oedd 
ganddynt  hwy  i  wneyd  drwg  rhagor  yr  hyn  oedd  genyf 
fi,  "  yr  hwn  oeddwn  o'r  blaen  yn  drahaus." 

lë,  y  mae  hen  anffyddwyr  Ffrainc,  nid  yn  unig 
wedi  cablu  eu  hunain,  ond  wedi  dysgu  cenedl  gyfan  i 
fod  yn  gablwyr  fel  hwythau.  Rhaid  i  mi  gyfaddef,  fel 
pe  buasai  Paul  yn  dweyd,  fy  mod  yn  gyfartaí  a  hwy  eto 
yn  y  peth  yma,  "  Ac  yn  mhob  synagog  yn  fynych,  mi 
a'u  cosbais  hwy,  ac  a'u  cymhellais  i  gablu."  Un  o'r 
pethau  mwyaf  annyoddefol  i  mi  pan  yn  cael  fy  llabyddio 
fyddai,  nid  yr  archoliion  a  roddai  y  ceryg  ar  fy  nghorfif, 
ond  yr  archollion  a  roddai  cablcddau  y  rhai  oedd  yn  eu 
taflu  ar  fy  enaid,  yn  enwedig  pan  gofiwn  mai  cableddau 
wedi  i  mi  eu  dysgu  iddynt  oedd  ar  eu  gwefusau,  "ac 
a'u  cymhellais  i  gablu."  Lawer  tro,  pan  yn  pregethu, 
un  o'r  pethau  mwyaf  annyoddefol  fyddai  gorfod  gwrando 
y  bobi  itíuainc  yn  lluchio  cablcddau  i  fy  wyncb  ücddwn 


l8o  îiíEINI    MAWR. 

i  fy  hun  wedi  bod  yn  eu  harfer.  Ond  o'i  drugaredd  a'i 
ddaioni  trefnodd  Duw  i  nii  gael  gweinidogaethu  mewn 
gwledydd  nad  oeddynt  yn  cofio  nac  yn  gwybod  am  fy 
hen  regfeydd,  rliag  na  byddai  gwrando  hanes  fy  mywyd 
drwg  gynt  yn  cael  ei  hichio  yn  barhaus  i  fy  wyneb  gan 
fy  nghydnabod  yn  fwy  nag  a  allai  fy  nghalon  friwcdig 
ei  ddal. 

Wedi  gwrando  ac  ystyried  pobpeth,  ebai  yr  apostol, 
yr  wyf  yn  dal  at  yr  adnod  a  ysgrifenais  at  Timotheus, 
"  Gwir  yw  y  gair,  ac  yn  haeddu  pob  derbyniad,  ddyfod 
Crist  lesu  i'r  byd  i  gadw  pechaduriaid  ;  o  ba  rai,  penaj' 
ydwyf  fi."  "  Éithr  mi  a  gefais  drugarcdd."  Mae  yr 
holl  wahaniaeth  rhyngof  fi  a  chablwyr,  erlidwyr,  a  gor- 
meswyr  eraill,  am  ddarfod  i  mi  gael  trugaredd,  "  Kithr 
mi  a  gcfais  drugaredd."  .\  gwrandewch  er  niwyn  i  chwi 
ddeall  paham  y  cefais  drugaredd.  Yr  ocdd  gan  yr 
Arglwydd  amcan  arbenig  wrth  roi  trugaredd  i  bechadur 
mor  fawr.  "  Eithr  o  achos  hyn  y  cefais  drugaredd,  fel 
y  dangosai  lesu  Grist  ynof  fi  yn  gyntaf  (h.y.,  yn  flaenaf) 
bob  hiroddef,  er  siampl  i'r  rhai  a  gredant  rhagllaw 
ynddo  ef  i  fywyd  tragwyddol."  Fe'm  hachubwyd  er 
siampl  o  allu  y  drefn  i  godi  y  meini  mwyaf  i'r  adeilad. 
Achubwyd  Paul  fel  na  byddai  i  neb  o'r  "  rhai  a  gredant 
rhagllaw  "  ameu  gallu  y  drefn  i'w  codi  hwythau  i'r  ad- 
eilad.  Gan  fod  hen  faen  mor  drwm  a  mi  wedi  ei  godi, 
ebai  Paul,  ni  raid  i  neb  anobeithio  oblegid  pwysau  ei 
anwiredd,  "A'r  brenin  a  orchymynodd  ddwyn  o  honynt 
hwy  feini  mawr,  mcini  /nawr."  Peidied  neb  ac  ofni 
taflu  ei  hunan  ar  y  drefn  oblegid  mawredd  ei  bechod. 

Y  meini  mawr  sydd  yn  edrych  yn  dda  wedi  eu  codi 
i'r  adeilad,  "  meini  mawr."  Mae  yn  bosibl  fod  rhai  o 
honoch  yn  cwyno  fod  eich  pechod  chwi  fel  hyn  neu 
arall,  ac  felly  na  elli  obcilhio  am  ddiangfii.  Y  cwestiwn 
pwysig  i  ti  hedd}\v,  bcchadur,  yw,  nid  a  ydyw dy  bechod 
yn  drwm,  ond  a  wyl  li  yn  ei  dcimlo  felly.  A  wyt  ti  yn 
teimlu  dy  bechod  mor  fawr  fel  mai  yr  unig  ffordd  i  gael 
ymwarcd  oddiwrlho  ydyw  trwy  fyii'd  at  Dduw  i  olyn  am 


MEINI   MAWR.  l8l 

iddo  faddeu  dy  anwiredd  ?  Dos  ato,  a  dywed  fel  y 
Sahnydd,  "  'Maddeu  fy  anwiredd,  er  mwyn  dy  enw, 
canys  viawr  yw  /  mae  mor  fawr  fel  na  wiw  meddwl 
cael  yniwared  o  hono  ond  trwot  ti,  O  Arghvydd,  'canys 
mawr  yw  ;'  y  mae  mor  fawr  hefyd  fel  y  l)ydd  yn  ogon- 
iant  byth  i  ti  os  y  gwnei  ei  faddeu,  '  Maddeu  fy  anwir- 
edd  er  mwyn  dy  enw,  canys  inawr  yw.'  "  Os  na  fcdri 
dithau  ddadleu  rhinwedd  dy  hynafiaid  gerbron  yr  or- 
seddfainc,  dos  ati  a  dadleu  fawredd  dy  l)echod  ger  ei 
bron,  meini  mawr,  "  A'r  brenin  a  orchymynodd  ddwyn 
o  honynt  hwy  feini  mawr  i  sylfaenu  y  ty."  Mae  meini 
mor  fawrion  ac  mor  gryfion  wedi  eu  gosod  gan  ras  yn 
sylfaen  i'r  eglwys  fel  na  raid  ofni  i'r  sylfaen  roi  fTordd 
dan  bwysau  unrhyw  faen  arall,  beth  bynag  foei  bwysau, 
a  godir  i'r  adeilad  rhagllaw — meini mnwr,  meini  mawr. 

"  Meini  costus."  Ond  y  mac  ineini  y  deml,  heblaw 
bod  yn  feini  mawr,  i  fod  yn  feini  costus.  Nid  oes  yr  un 
maen  ond  maen  costus  i  fod  ar  furiau  y  Jerusalern  nefol, 
"A'r  brenhin  a  orchymynodd  ddwyn  o  honynt  hwy 
feini  mawr,  a  meÌ7ii  costus."  "  Gan  wybod  nad  â  pheth- 
au  Uygredig,  megis  arian  neu  aur,  y'ch  prynwyd  oddi- 
wrth  eich  ofer  ymarwcddiad,  eithr  â  gwerthfawr  waed 
Crist."  Bydd  pob  pechadur  a  gedwir  yn  werth  gwaed 
y  Meichiau.  Fe  ddywedir  am  rywrai,  "  Yn  rhad  yr  ym- 
werthasoch,  ac  nid  âg  arian  y'ch  gwaredir."  Peidiwn 
ninau,  gyfeillion,  a  gwcrthu  ein  hunain  yn  ngwa.sanaeth 
pechod  er  mwyn  unrhyw  swm  o  arian  :  yr  ydym  yn 
werthfawrocach  nag  y  gall  unrhyw  swm  o  arian  fod  yn 
gyfwerth  íi'n  henaid, — ^^  fneini  cosíus."  Yr  ydyni  wedi 
costio  gormod  i'r  Hwn  a'n  prynodd  i  neb  o  honom 
werthu  ein  hunain  i  wasanaeth  y  diafol  er  mwyn  ychyd- 
ig  fwyniant.  Pechaduriaid,  o  bob  meini,  ydyw  y  rhai 
gwerthfawrocaf  a  mwyaf  costus.  Pechaduriaid,  megis 
meini  bywiol,  sydd  yn  cael  eu  hadeiladu  yn  d}'  ysbrydol. 
('ofiwch,  gyfeiilion,  am  roi  digon  o  bris  arnoch  eich 
hunain  yn  "  ffair  gwagedd  "  y  byd,  fel  na  fedr  neb  eich 
prynu  ond  yr  Hwn  a  fu  farw  drosoch.  "  A'r  brenhin  a 
orchymynodd  ddwyn  o  honynt  hwy  feini  mawr  a  meini 


l8'2  MEINl   MAWR. 

costus."     Feibion  a  merched  ieuainc,  cofiwch  maimeini 
costus  ydyw  pob  un  o  honoch,  ineinicostus,  meini  costus. 

"  Meini  nadd."  Y  mae  y  nodwedd  hon  hefyd  yn 
perthyn  i  feini  y  deml, — y  maent  oU  i  fod  yn  feini  nadd. 
Bydd  y  deml  fry  hefyd  wedi  ei  hadeiladu  i  gyd  â  meini 
nadd, — '"'■  Meitii  nadd.'^  Neges  arbenig  yr  Ysbryd  (ilan 
ydyw  rhoddi  y  nôd  hwn  ar  y  meini.  Beth  bynag 
yw  eu  raledwch,  dan  ddylanwad  yr  Ysliryd  daw  y 
rhai  caletaf  o  honynt  yn  feini  nadd.  Gwir  fod  llawer  o'r 
meini  yn  gonglog  ac  yn  grami^iog,  ond  wedi  i'r  Ysbryd 
eu  naddu  änt  i'w  lle  fel  na  fedr  yr  un  angel  yn  ngoleuni 
llachar  y  byd  a  ddaw  weled  na  chramp  nac  anwastad- 
rwydd  yn  yr  un  o  honynt.  "  Meini  nadd."  Gall  yr 
Ysbryd  Glan  âg  arfau  y  gwirionedd  naddu  hen  feini 
callestr  y  ddaear  mor  l)fn  a  disglaer  fel  y  medr  Duw  ei 
hun  weled  ei  ddelw  ynddynt.  "  Meini  fiadd."  O, 
ryfedd  ras  !  pa  fodd,  ebai  rhywun,  y  dichon  y  pethau 
hyn  fod  ?  "  Gyda  dynion  anmhosibl  yw  hyn,  ond  gyda 
Duw  pobpeth  sydd  bosibl." 

Yr  oedd  y  brenin  Solomon  wedi  cael  y  seiri  goreu  oedd 
yn  bosibl  i  naddu  at  y  deml  yn  lcrusalem.  Yr  oedd  yn 
rhaid  i'r  meini  fyn'd  dan  lawer  triniaeth  cyn  y  byddent 
yn  gymhwys  i  fyned  i'r  adeilad.  Y  mae  Ilawer  goruch- 
wyliaeth,  hefyd,  yn  angenrheidiol  tuagat  bechadur  cyn  y 
bydd  wedi  ei  gymhwyso  i  fod  yn  rhan  o  furiau  y  Jeru- 
salem  nefol.  Cyn  y  byddent  yn  gymhwys  i'w  rhoi  ar 
furiau  y  deml,  yr  oedd  y  meini  at  demi  Solonion  yn 
myned  trwy  ddwylaw  tri  math  o  seiri,  "  felly  seiri  Solo- 
mon,  a  seiri  Hiram,  a'r  Gibliaid,  a  naddasant.''  I  ddech- 
reu,  yr  oedd  seiri  Solomon  yn  tynu  yn  rhyddion  y  meini 
o'r  graig,  ac  yna  yn  eu  rhoddi  at  seiri  Hiram,  ac  at  y 
Gibliaid  i  orphen  eu  cymhwyso.  Yr  oedd  seiri  Solomon 
yn  tori  y  meini  yn  rhyddion  o'r  graig,  ac  yn  arolygu  seiri 
Hirani,  a'r  Gibliaid  i  orphen  eu  gwaith  arnynt. 

Seiri  Solomon.  Dyma  y  seiri  brenhinol.  Dymay 
Mab  a'r  Ysbryd  yn  tori'r  pechadur  yn  rhydd  oddiwrth 
greigiau  ci  anwircdd.     Seiri  Solomon  ydyw  y  seiri  brcn- 


MEINI   MAWR.  183 

hinol  sydd  yn  naddu  y  pcchadur  yn  rhydd  oddiwrth  graig 
ei  gyflwr  colledig,  ac  yn  ei  gloddio  o  geudod  y  ffos.  Y 
mae  y  naill  yn  gweithredu  trwy  ei  aberth  a'i  iawn,  a'r  llall 
trwy  ei  ddylanwadau  grasusol.  Yna,  wedi  tori  y  pechadur 
yn  rhydd,  y  maent  yn  ei  gyflwyno  drosodd  i  seiri  Hiram, 
neu  y  byd  yn  ei  ẃg  a'i  wên,  i'w  lyfnhau  a"i  wastadhau. 
Ond  y  maent  yn  gofalu  am  arolygu  y  gwaith  eu  hunain. 
Yna  y  maent  yn  trosglwyddo  drosodd  i'r  Gibhaid.  Os 
bydd  yna  ryw  gornel  ag  y  bydd  seiri  Hiram  yn  methu 
ei  naddu  at  y  mesur,  mae  y  Oibhaid  yn  lled  sicr  o  fedru 
gwneyd.  Ystyr  yr  enw  Oibh'aid  ydyw  ysgwarwyr,  ac  y 
maent  yn  ateb  i'w  henwau.  Yr  oedd  y  Oibliaid  yn  hanu 
o  hen  breswylwyr  gwlad  Canaan.  Yr  oedd  ganddynt  allu 
arbenig  i  drin  a  naddu  meini.  Er  cystal  seiri  oedd  gan 
Hiram,  yr  oedd  yn  rhaid  cael  y  Oibhaid  i  'l'yrus  i  wneyd 
pob  cami)waith  gyda  meini  nadd.  "  Henuriaid  Oebal 
a'i  doethion  oedd  ynot  yn  cau  dy  agenau."  Preswylwyr 
Oeljal,  rhai  o  weddilHon  hen  deulu  y  wlad  wedi  eu  dwyn 
dan  dreth,  a'u  darostwng,  i  roddi  eu  medr  a'u  doeth- 
ineb  yn  ngwasanaeth  y  deml,  ydoedd  y  Oibhaid.  Fel  y 
sylwyd,  ystyr  yr  enw  Oibhaid  yw  ysgwarwyr.  l^osibl  mai 
oddiwrth  eu  crefft  hwy  yr  oedd  Oebal  wedi  derbyn  ei 
henw.     Oolyga  Oebal,  felly,  gartref  yr  ysgwarwyr. 

Yn  ysbrydol,  y  Oibhaid  ydynt  iiwydau,  llygredd,  a 
hyd  yn  nod  pechodau  dynion,  ag  sydd  yn  cael  eu  gor- 
uwchlywodraethu  gan  Dduw  i'w  buro  a'i  lanhau.  Nid 
ydyw  y  Cristion  yn  gallu  casau  ambell  i  bechod,  nac  yn 
medru  edrych  ar  y  pechod  gydag  ofn,  hyd  ncs  y  godd- 
efir  iddo  syrtliio  i  warth  ei  hunan  yn  nglyn  ag  ef.  'Felly 
seiri  Solomon,  a  seiri  Hiram  a'r  Oibhaid  a  naddasant." 
Mae  yr  Ysl^ryd  Olan,  y  byd,  a  phechod,  dan  arolygiaeth 
1  )uw, — cydweithio  i  lyfnhau  ac  i  naddu  pechaduriaid 
ar  gyfer  y  denil.  Os  wyt  ti  yn  galed,  os  wyt  ti  yn 
onglog,  mae  gan  yr  Arglwydd  ddigon  o  oruchwyliaeth- 
au  i  dy  ddwyn  yn  un  o'r  meini  nadd,  "  Felly  seiri  Solo- 
mon,  a  seiri  Hiram  a'r  Oibhaid  a  naddasant."  Ydynt, 
y  mae  y  nwydau  a'r  llygredigaethau,  hen  breswylwyr  y 


184  MEINI    MAWR. 

wlad,  yn  cael  eu  darostwng  a'u  dwyn  dan  dreth  gan 
Frenin  Seion,  fel  y  Gibliaid  gan  Solomon,  er  dwyn 
gwaith  y  dem  1  yn  ogoneddus  i  ben.  Dyma  y  cwestiwn 
■yn  awr,  bechadur,  a  ydyw  swn  y  morthwyhon  wedi 
dechreu  yn  dy  galon  di  ?  "  A  phan  ddel,  efe  a  argy- 
hoedda  y  byd  o  bechod,  o  gyfiawnder,  ac  o  farn."  Pan 
y  mae'r  seiri  hyn  yn  dechreu  gweithio  ar  galon  galed 
pechadur,  mae  tinc  Pechod,  swn  Cyfiawnder,  ac  adsain 
liarn,  i'w  glywed  yn  uriion  oddiwrth  ddisgyniad  eu  morth- 
wyhon.  A  oes  yna  ryw  awydd  yn  dy  galon  am  geisio 
byw  yn  well  ?  Y  galon  gareg  yn  tincian  cyfiawnder  dan 
forthwylion  yr  Ysbryd  ydyw  hyn.  A  oes  arnat  ofn  raarw 
yn  annuwiol  ?  Adsain  barn  oddiar  y  graig  gallestr  wedi 
ei  tharo  a  gordd  y  gair  ydyw  hyn.  Os  nad  ydyw  y  swn 
eto  wedi  dechreu  yn  dy  galon,  mae'n  dda  genyf  ddweyd 
fod  y  seiri  heb  noswyho.  Bydded  ini  glywed  yn  Seion 
eto  swn  meini  yn  cael  eu  naddu.  "  A'r  brenin  a  orch- 
ymynodd  ddwyn  o  honynt  hwy  feini  mawr,  a  meini 
costus,  a  meini  nadd." 


t85 
TYWYLLWCH     HEB     LEWYRCH, 

NEU 
NODAU     RHAI     IVEDI     EU     CADW. 

"  l'wy  yn  eich  mysg  sydd  yn  ofni  yr  Arglwydd,  yn  gwran- 
daw  ar  lais  ei  was  ef,  yn  rhodio  mewn  tywyilwch,  ac 
heb  lewyrcli  iddo  ;  gobeithied  yn  yr  Arglwydd,  ac  ym- 
ddirieded  yn  ei  Dduw." — Esaiah  1.  lo. 

YN  yr  adnod  hon  cawn  rai  o  nodwcddion  dynion  wedi 
eu  dwyn  i  sefylifa  o  ddyogclwch  o  ran  cu  cadwed- 
igacth  dragwyddol.    Ceir  yma  nodau  rhai  wcdi  cu 
cadw.    Gellir  rhanu  y  nodau  yn  ddau  ddosbarth,  yn 

L    NODAU   CYFFREDIN    RII.M    WEDI   EU   C.\D\V. 

n,    NODAU    ANGHYFIREDIN    RH.M    WEDl    EU    C.^UW. 

L    NOD.\U    CYIFREDIN    RH.\1    WEDI    EU    CADW.      WrÚì 

nodau  cyffredin  y  meddyhwn  y  nodau  hyny  sydd  ar 
bawb  ag  sydd  wedi  cu  dwyn  i  gyflwr  o  ddyogelwch  o 
ran  eu  cadwedigaeth. 

(i)  Meddwl  mawr  am  Dduw,  "  Pwy  yn  eich  mysg 
sydd  yn  ofni  yr  Arglwydd."  Dyma  un  nôd  diamheuol  a 
chyffredinol  ar  bawb  sydd  wedi  eu  haileni.  Ebai  y  gwr 
doeth,  "  Dechreuad  doethineb  yw  ofn  yr  Arglwydd." 
Ac  y  mae  syniadau  isel  ani  Dduw  yn  un  o'r  prawfion 
sicraf  o  gyflwr  annychweledig  pechadur.  "  Dywcdant 
hefyd,  Pa  fodd  y  gwyr  Duw,  a  ocs  gwybodaeth  gan  y 
Goruchaf." 

Mae  gan  y  duwiol  feddwl  mawr  am  gyfiawndcr  Duw. 
"  Tydi,  tydi,  wyt  ofnadwy,  a  phwy  a  saif  o  dy  flaen  pan 
enyno  dy  ddigter."  "  O'r  ncfoedd  y  peraist  glywed  bam, 
ofnodd  a  gostegodd  y  ddaear."  "  Wele,  cfe  a  darawodd 
y  graig,  fel  y  pistyllodd  dwfr  ac  y  IHfodd  afonydd."    Mae 

M 


l86  TYWYLLWCH    HE13    LEWYRCH. 

hwn  yn  taro  y  graig  mor  ofnadwy  fel  y  mae  yn  toddi  yn 
ddwfr  dan  ei  ddwrn.  Mae  y  duwiol  hefyd  yn  meddu 
meddwl  mawr  am  ddaioni  Duw  yn  ei  ragluniaeth.  "  O 
bobloedd,  bendithiwch  yr  Arglwydd,  a  pherwch  glywed 
llais  ei  fawl  ef :  yr  hwn  sydd  yn  gosod  ein  henaid  mewn 
hywyd,  ac  ni  âd  i'n  trocd  htliro."  Mac  grwgnach  yn 
erbyn  ymddygiadau  Duw  tuag  atom  yn  ci  ragluniacth 
yn  un  o'r  arwyddion  sicraf  nad  ydym  yn  blant  Duw. 
Dyma  un  o'r  cyhuddiadau  trymaf  a  ddygir  yn  erbyn 
cenedl  Israel,  grwgnachrwjdd  ac  anniolçhgarwch.  Mae 
yr  hyn  oedd  wir  am  danynt  hwy,  mae  lle  i  ofni,  yn  wir 
am  lawer  o  honom  ninau.  "  Felly  y  bwytasant,  ac  y 
llwyr  ddiwalhyyd  hwynt ;  ac  efe  a  barodd  eu  dymuniad 
iddynt ;  ni  omeddwyd  hwynt  o'r  hyn  a  flysiasant :  er 
hyny,  tra  yr  ydoedd  eu  bwyd  yn  eu  safnau,  digUonedd 
Duw  a  gyneuodd  yn  eu  herbyn  hwynt,  ac  a  laddodd  y 
rhai  brasaf  o  honynt,  ac  a  gwympodd  etholedigion  Israel. 
Er  hyn  oU  pechasant  eto,  ac  ni  chredasant  i'w  ryfeddod- 
au  ef."  Nid  oeddynt  yn  gweled  yr  Arghvydd  yn  ei  hoU 
ddaioni  tuag  atynt. 

Y  mae  gan  y  duwiol  feddwl  mawr  am  Dduw  fel  y  mae 
yn  cael  ei  ddatguddio  yn  nhrefn  yr  efengyl.  Mae  yn 
aiyfyrio  llawer  am  ci  ddocthineb  anfeidrol  yn  trefnu 
ffordd  i  gadw  yr  euog,  a  chadw  ei  gyfraith  ac  anrhydedd 
ei  orsedd  heb  eu  llychwino.  Mae  yn  rhyfeddu  at  ci  hir 
amynedd  yn  gadacl  prenau  mor  ddiffrwyth  yn  ei  winllan 
mor  hir  heb  eu  bendithio.  Mac  yn  diolch  am  ci  ras 
maddeuol.  Mae  yn  credu  a  chanmol  wrth  craiU  barod- 
rwydd  Duw  i  waredu  pawb  o'u  cyfyngderau.  "Llefar- 
asant  hefyd  yn  erbyn  Duw,  dywedasant,  A  ddichon  Duw 
arlwyo  bwrdd  yn  yr  anialwch?  Am  hyny  y  clybu  )r  Arg- 
Iwydd  ac  y  digiodd  ;  a  thîui  a  cnynodd  yn  crbyn  Jacob, 
a  digofaint  yn  erbyn  Isracl,  am  na  chredcnt  yn  Nuw  ac 
na  obeithicnt  yn  ci  iachawdwriacth."  Mac  yr  Arglwydd 
yn  digio  wrth  y  rhai  nad  ydynt  yn  disgwyl  nac  yn  gob- 
eithio  am  iddo  eu  iiachul).  Mae  credu  yn  mharodrwydd 
Duw  i  rí)ddi  iacliawdwriaclh  i  ddynion  yn  un  o  nodau 
dyn  wcdi  ci  gadw. 


TYWYLLWCH    HEt!   LEWYRCH.  1S7 

(2.)  Ufudd-dod  i  lesu  Grist,  "  yn  g^vrandaw  ar  lais  ei 
was."  Nid  oes  amheuaeth  nad  y  gwas  yn  y  fan  hon  ydyw 
yr  Arglwydd  lesu  ;  ac  y  mae  syniadau  uchel  am  gymer- 
iad  Duw  ac  ufudd-dod  parod  i  gyfreithiau  Crist  yn  nodau 
amlwg  a  chyffrcdinol  ar  bawh  sydd  wcdi  eu  cadw.  "  O 
cherwch  fi,  cedwch  fy  ngorchymynion."  Er  mwyn  i  ni 
gael  mantais  i  adnabod  ein  hunain  yn  nrych  y  testyn, 
cnwn  ychydig  o  orchymynion  Crist,  ac  y  mae  y  rhai 
sydd  wedi  cu  (  adw  yn  ddieithriad  yn  ufuddhau  i  Clrist 
trwy  gadw  y  gorchymynion  hyn. 

Un  gorchymyn  ag  y  rlioddai  lesu  Grist  fawr  bwys  arno 
ar  y  ddacar  oedd,  fod  yn  rhaid  i'w  ganlynwyr  wneyd 
[)roffes  gyhoeddus  o  hono  ef  gerbron  y  byd.  Un  o  orch- 
ymynion  olaf  Crist  i'w  ddisgybHon  cyn  gadael  y  ddaear 
ydoedd,  "  Gwnewch  hyn  cr  coffa  am  danaf."  A  ydyw 
pawb  o  honoch  chwi  wcdi  ufuddhau  i  lesu  (îri.st  trwy 
gyflawni  y  gorchymyn  hwn  ?  Y  mae  yn  parhau  i  ddweyd 
hyd  heddyw,  "  Gwnewch  hyn  er  coffa  am  danaf."  A 
ydych  yn  gwrandaw  ar  ei  lais  ?  Nid  yw  proífesu  Crist  o 
lawer  o  bwys,  ebai  rhywun.  Y  mae  lesu  Grist  ei  hunan 
yn  dweyd  fod  yna  gymaint  o  bwys  yn  hyn  nad 
oes  neb  sydd  yn  gwrthod  ei  broffesu  gerbron  y  byd  i  gacl 
bywyd  tragwyddol.  Gwrandewch  yr  hyn  a  ddywed  Ef 
ei  hun  ar  y  mater  yma,  "  A  phwy  bynag  a'm  gwado  i  yn 
ngwydd  dynion,  minau  a'i  gwadaf  yntau  yn  ngwydd  fy 
Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd.  Pwy  bynag,  gan  hyn)-, 
a'm  cyffesoiyn  ngwydd  dynion,  minau  a'i  cyffesaf  yntau 
yn  ngwydd  fy  Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd."  Nid 
peth  y  gelh  ei  wneyd  yn  ol  dy  ddewisiad,  heb  unrhyw 
ganlyniad  i  hyny,  ydywgwrthod  proffesu  lesu  Grist.  Mae 
yr  lesu  yn  rhoddi  dirfawr  bwys  ar  y  gorchymyn  yma,  ac 
fe  rydd  y  Tad  hefyd  ddirfawr  bwys  ar  arddel  ei  Fab  yn 
y  byd  hwn.  Os  oes  yma  rai  heb  ufuddhau  i  lesu  Grist 
yn  y  j^eth  hwn,  gwnewcli  frys  i  wrando  ar  ei  lais,  "  yn 
gwrandaw  ar  lais  ei  was." 

Gorchymyn  arall  o  eiddo  Crist  ag  y  mae  yn  bwysig  i 
ai  ufuddiuiu  iddo,— "  Gorchymyn  ncwydd  yr  wyf  yij  ei 


l8S  TyWYLLẄCH    HÈB   LÈWYRCH. 

roddi  i  chwi  ar  garu  o  honoch  eich  gilydd  fel  y  cerais  i 
chwi."  Yr  ydym  i  garu  ein  gilydd  nes  bod  yn  barod  i 
farw  dros  ein  gilydd,  fel  y  bu  Crist  farw  drosom  ni,  "  fel 
y  cerais  i  chwi." 

Gorchymyn  eto  o  eiddo  Crist  i'w  ddisgyblion  ydyw, 
ar  iddynt  ddyoddef  drosto  Ef  a'i  achos,  "  A  phwy  bynag 
ni  ddyco  ei  groes,  a  dyfod  ar  fy  ol  i,  ni  all  fod  yn  ddis- 
gybl  i  mi."  Mae  y  rhai  sydd  yn  ddyogel  o  ran  eu  cyflwr 
yn  ufuddhau  i  gariad  a  chyfraith  Crist,  er  dyoddef  colled, 
er  dyoddef  pryder,  ac  er  dyoddef  gwawd  oblegid  hyny. 
A  ydym  ni,  gyfeilhon,  yn  ngwyneb  y  nodau  hyn,  o  nifer 
y  rhai  ag  sydd  wedi  eu  dwyn  o  ran  eu  cyflwr  cadwedigol 
i  ddyogelwch  ? 

II.    NODAU    ANGHYrFREDIN    RHAl    WEDI    EU    C.\DW. 

Y  nod  anghyffredin  ar  ddyn  duwiol  y  cyfeirir  ato  yma 
ydyw  bod  mewn  tywyllwch.  Mae  y  dyn  duwiol  weith- 
iau  mewn  tywyHwch,  er  mai  nid  dyma  y  rheol.  Plant 
y  goleuni  ydyw  plant  Duw.  "  Hauwyd  goleuni  i'r  rhai 
cyfiawn,  a  llawenydd  i'r  rhai  uniawn  o  galon."  Ond  y 
mae  pobl  dduwioi  ar  adegau  mewn  tywyllwch,  ond  peth 
anghyfí"redin  ydyw  i  unrhyw  un  o  honynt  fod  yn  y  fath 
dywyllwch  ag  y  cyfeirir  ato  yma,  "  tywyUwch  hel)  lew- 
yrch."  Nid  ydyw  pob  tywyUwch  ag  y  mae  y  duwiol 
ynddo  yn  dywyUwch  heb  lewyrch. 

Mae  efe  mewn  tywyUwch  du  jn  aml  pan  y  raae  ei 
amgylchiadau  yn  isel,  ond  nid  ydyw  hyn  ynddo  ei  hun 
yn  dywyUwch  heb  lewyrch.  Mae  cofio  mai  yr  Arglwydd 
sydd  yn  teyrnasu,  ac  y  gaU  ef  godi  dyn  o'r  dyfnder  isaf, 
yn  seren  fechan  yn  nghanol  pob  tywyUwch  gyda'n 
íiamgylchiadau.  Nid  hwn  ydyw  y  tywyUwch  heb  lew- 
yrch  iddo.  Y  mae  drachcfn  mewn  tywyUwch  mawr 
pan  yn  colM  ei  berthynasau,  ond  bydd  cofio  y  bydd 
l)uw  yn  Dad  yr  amddif\xid  ac  yn  l'arnwr  y  gweddwon 
yn  adlcwyrchu  rhyw  gymaint  o  oleuni  ar  y  tywyllwch 
íiwn.  Mae  y  dyn  duwiol  weithiau  mewn  temtasiynau 
yn  niclhu  gwybod  ar  ba  law  i  droi,  ond  bydd  cofio  yr 


TYWYLLWCH    HEB   LEWYRCH.  189 

adnod  hono  yn  rhoddi  rhyw  gymaint  o  lewyrch  ar  dy- 
wyllwch  duaf  unrhyw  demtasiwn,  "  Ond  ni  ad  eich 
temtio  uwchlaw  yr  hyn  a  alloch,  eithr  y  wna  yn  nghyd 
a'r  demtasiwn  ddiangfa  hefyd  fel  y  galloch  ei  dwyn." 
Tywyllwch  annyoddefol  i'r  duwiol  ydyw  gwneyd  ei  oreu 
gyda'r  achos,  a'r  gwaith  yn  myned  yn  ol  yn  lle  yn  mlaen, 
ond  bydd  yr  addewidion  yn  fynych  yn  adlewyrchu  rhyw 
gymaint  o  oleuni  y  pryd  hwn. 

Y  tywyllwch  heb  lewyrch  i'r  duwiol  ydyw  coUi  gwyn- 
eb  ei  Dad.  Y  mae  yr  Arglwydd  weithiau  yn  cuddio  ei 
wyneb  oddiwrth  ei  blant,  a  dyma  y  tywyllwch  mwyaí 
annyoddefol  i'r  duwiol  o  bob  math.  (ìyda  gwyneb  l)uw 
mae  yn  medru  myn'd  trwy  bob  tywyllwch  aral)  dan 
ganu  a  gorfoleddu  ;  ond  i'r  duwiol,  bod  heb  Dduw  yw 
bod  heb  ddim.  Pan  y  mae  wedi  colH  gwyneb  ei  Arg- 
Iwydd,  y  mae  yn  niethu  gweled  ei  rasusau  presenol,  y 
mae  yn  anghofio  ei  brofìadau  yn  y  gorphenol,  neu  yr 
yr  hyn  sydd  waeth,  mae  yn  eu  hameu.  Y  mae  genym 
esiampl  neillduol  o  un  yn  y  cyflwr  hwn  yn  Dafydd,  pan 
gosbwyd  ef  oblegid  ei  bechod  yn  rhifo  y  bobl,  "  Ond 
tabernacl  yr  Arglwydd,  yr  hon  a  wnelsai  Moses  yn  yr 
anialwch,  oedd  y  pryd  hwnw  yn  yr  uchelfa  yn  Ciibeon. 
Ac  ni  allai  Dafydd  fyned  o'i  blaen  hi  i  ymofyn  â  Duw, 
canys  ofnasai  rhag  cleddyf  yr  angel."  Adeg  ofnadwy 
ydoedd  hon  i  Dafydd.  Y  mae  yr  angel  a'i  gleddyf 
gloyw  yn  dinystrio  y  preswylwyr  a'r  anifeiliaid  yn  Jeru- 
salem.  Pe  buasai  wedi  dod  fel  hyn  ar  lawer  adeg,  ac 
mewn  llawer  dull,  ni  buasai  Dafydd  yn  teimlo  cymaint 
oddiwrtho.  Yr  hyn  oedd  yn  gwneyd  y  pla  yn  anny- 
oddefol  i  Dafydd  oedd  fod  yr  angel  nid  yn  unig  yn 
lladd  ond  yn  cau  y  llwybr  at  yr  allor  oedd  yn  Gibeon. 
Dyma  y  lle  y  byddai  yn  troi  yn  mhob  helynt,  ond  yn 
awr  y  mae  angel  Duw  yn  dinystrio  ac  yn  cau  y  llwybr 
at  yr  allor  yr  un  pryd.  Pechod  nid  yn  unig  yn  dwyn 
ei  gosbedigaeth,  ond  yn  cau  y  llwybr  at  Dduw  i  ymofyn 
am  waredigaeth  rhagddi.  "  Ac  allor  y  poeth-offrwm 
oedd  y  pryd  hwnw  yn  yr  uchelfa  yn  (îibeon,  ac  ni  allai 
Dafydd  fyned  o'i  blaen  hi  i  ymofyn  â  Duw,  canys  ofn- 


ÎÇO  TY\VYLIAVCH   HEB   LEWYRCH. 

asai  rhag  cleddyf  yr  angel."  Dynia  y  tywyllwch  heb 
lewyrch, — Duw  yn  taro,  a  dyfodfa  at  orseddfainc  y  gras 
wedi  ei  chau.  Álae  hyn  yn  dygwydd  weithiau,  ond  yn 
hynod  o  anaml,  i'r  duwiol  ar  y  ddaear,  pan  y  macnt 
wedi  bod  yn  euog  o  ryw  bechod  arbenig  fel  pechod 
Dafydd  y  tro  hwn.  Ond  tywylhvch  heb  lewyrch  fydd 
y  tywyllwch  i'r  annuwiol  yn  dragywydd.  Beth  ydyw 
uffern  ?  Gwlad  a'r  cleddyf  gloyw  yn  lladd  ac  yn  di- 
nystrio  pawb  o'i  mewn,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  cau  y 
llwybr  at  yr  allor  er  mwyn  gwneyd  heddwch  a  chael 
ymwared  o'r  pla,  "  Ac  ni  allai  Dafydd  fyned  o'i  blaen 
hi  i  ymofyn  â  Duw." 

A  oes  rhai  o  honoch  a'ch  pechodau  fel  angylion 
dinystriol  yn  dal  gwaeau  Duw  fel  cleddyfau  yn  cu  dwy- 
law  i'ch  rhwystro  at  yr  allor  fel  cynt  ?  Oes  yma  rywun 
heddyw  mewn  tywyllwch  heb  lcwyrch  iddo  ?  Mae  ei 
syniadau  ani  Dduw  mor  uniongred  ag  erioed.  Mae 
yn  ceisio  ufuddhau  i  (ìrist  drwy  gadw  ei  orchymyniou, 
ond  rywfodd  neu  gilydd  tywyllwch  hcb  lewyrch  ydyw 
arno  o  ran  ei  brofiad  er  pobpeth.  Mae  yn  ofni  mai 
colledig  fydd  yn  y  diwedd.  Òs  oes  yma  rywun  felly, 
sylwch  ar  ddiwedd  yr  adnod,  "  gobeithied  yn  enw  yr 
Arglwydd,  ac  ymddiricded  yn  ei  Dduw."  Os  na  fedri 
fyned  i  Gibeon  fel  cynt,  os  na  fedri  gael  yr  hen  brofiad- 
au  yn  ol,  parha  di  i  obeithioyn  yr  Arglwydd  ac  i  ym- 
ddiried  yn  dy  Dduw,  ti  gei  rai  gwell  yn  eu  lle.  Er  i 
Dafydd  fethu  myn'd  i  (iibeon  fel  arfer,  gan  iddo  obeith- 
io  yn  yr  Arglwydd  ac  ymddiried  yn  ei  Dduw,  fe  gafodd 
aberthu  yn  Ilawrdyrnu  Ornan  y  Jebusiad.  Cafodd  trwy 
hyn  y  fraint  o  gysegru  Uawr  teml  Solomon.  Y  ffordd  i 
ddod  allan  o'r  tywyllwch  heb  lewyrch  iddo  ydyw  bwrw 
ein  holl  ofal  ar  yr  Arglwydd,  gobeithio  ynddo  fel  y  mae 
vredì  ei  ddatguddio  yn  Dduw  trugarog,  a  rhoddi  ein 
holl  bwy.s  arno  Ef  fel  Duw  all  ein  llwyr  waredu.  "  Pwy 
yn  eich  mysg  sydd  yn  ofni  yr  .Arglwydd,  yn  gwrandaw 
ar  lais  ei  was  Ef,  yn  rhodio  mewn  tywyllwch,  ac  heb 
lewyrch  iddo  ?  gobeithied  yn  enw  yr  Arglwydd,  ac  ym- 
ddiricdcd  yn  ei  Dduw." 


191 
G  W  R  E  I  C  H  I  O  N  , 

NEU 
NODAU      RHAI      HEJ!      F.U      CADW. 

"  Wele,  chwi  oll  y  rhai  ydych  yn  cyneu  tân,  ac  yn  eich 
amgylchu  eich  hunain  â  gwreicliinn  ;  rhotHwch  wrth 
lewyrch  eich  tân,  ac  wrth  y  gwreichion  a  gyneuasoch. 
(J'm  llaw  i  y  bydd  hyn  i  chwi  ;  mewn  gofid  y  gor- 
weddwch." — Esaiah  I.  ii. 

YN  yr  adnod  o  flaen  y  testyn  ceir  desgrifiad  o'r  dyn 
duwiol  ar  ei  waethaf.  Yn  adnod  y  testyn  ceir 
desgrifiad  o'r  dyn  annuwiol  ar  ei  oreu.  Yn  yr 
adnod  o'r  blaen  cawn  y  dyn  duwiol  mewn  tywyllwch, 
ond  yn  adnod  y  testyn  cawn  y  dyn  annuwiol  mewn 
goleu.  Yn  yr  adnod  o'r  blaen  y  mae  y  dyn  duwiol  yn 
rhodio  mcwn  tywyllwch  heb  lewyrch  iddo,  ond  yn  adnod 
y  testyn  y  mae  y  dyn  annuwiol  yn  rhodio  mewn  goleuni. 
"  Wele,  chwi  oU  y  rhai  ydych  yn  cyneu  tan,  ac  yn  eich 
amgylchu  eich  hunain  â  gwreichion  ;  rhodiwch  wrth 
leiüyrch  eich  tan,  ac  wrth  y  gwreichion  a  gyneuasoch." 
Ceisir  dangos  yn  ystod  y  bregeth  fod  rhan  y  duwiol 
mewii  tywyllwch  yn  well  na  rhan  yr  annuwiol  mewn  goleu, 

Mae  adnod  y  testyn  yn  gosod  allan  mewn  modd 
amlwga  tharawiadol  nodau  dyn  annychweledig.  Un  peth 
ag  sydd  yn  gwahaniaethu  y  dyn  annuwiol  oddiwrth  y 
duwiol  ydyw,  ei  fod  yn  disgwyl  am  waredigaeth  o  hono 
a  thrwyddo  ei  hun,  tra  y  mae  y  duwiol  yn  edrych  o'r 
tu  allan  iddo  ei  hun  am  waredigaeth.  Gobeithio  yn  yr 
Arglwydd,— dyma  gynllun  y  duwiol  i  oleuo  eu  tywyll- 
wch  ;  ond  cyneu  tân  eu  hunain, — dyma  gynllun  yr  an- 
nuwiol.  "  Ẃele,  chwi  oll  y  rhai  ydych  yn  cyneu  tan,  ac 
yn  eich  amgylchu  eich  hunain  â  gwreichion."  Heb 
ymdroi  rhagor,  cnwn  ychydig  o  nodau  amlwg  ar  gymer- 
iad  yr  annuwiol  yn  ngolcuni  yr  adnod  hon. 


192  GWRRICHION. 

I.  Y  MAE  POB  ANNUWIOL   YN  UN  SYDD  YN  CYNYRCHU 

ELFENAU  DINYSTR.     "  Welc,  chwi  oU  y  rhai  ydych  yn 
cyneu  tan." 

II.  Y  MAE  Y  DYN  ANNmYI  01,    YN  FFYNONELL    O    P.ER- 

YGL  I  p.op.L  ERAir^L.     "  Ac  yn  eicli  amgylchu  eich  hun- 
ain  â  gwreichion." 

III.  MaI  LLAWENYDD  GWAEL  A  liYR  EI  lîARHAD 
YDYW  LLAWENYDD  YR  ANNUWIOL  AR   Y  COREU.      "CloleU 

gwreichion." 

IY.  Mae  pleserau  yr  annuwiol  yn  diweddu 
MEWN  GOFIDIAU  OFNADWY.  "  Mcwn  gofid  y  gor- 
weddwch." 

I.  Un  yn  cynyrchu  elfenau  dinystr  ydyw  yr 
ANNUwioL.  Mae  yn  anmhosibl  cael  unrhyw  gydmar- 
iaeth  i  ddangos  hyn  yn  fwy  grymus  na'r  gydmariaetli  a 
ddefnyddia  y  prcphwyd  Esaiah  yn  y  fan  hon,  "  Wele, 
chwi  oll  y  rhai  ydych  yn  cyneu  tan."  Dyma  y  mae  pob 
annuwiol  yn  yr  odfa  hon  yn  ei  wneyd  heddyw,  ac  wedi 
bod  yn  ei  wneyd  er  pan  y  mae  ar  y  ddaear, — "  cyneu 
tan  "  i'w  losgi  ef  a'i  eiddo  byth  ac  yn  dragywydd, 
"  Wele  chwi  oîl."  Nid  oes  gwahaniaetli  beth  ydyw 
safle  dyn  yn  y  byd  os  ydyw  yn  annuwiol,  dyma  ei  waith, 
— "  cyneu  tan."  "  W'ele,  chwi  oll  y  rhai  ydych  yn 
cyneu  tan." 

O  bob  elfen,  y  tân  ydyw  yr  elfen  fwyaf  dinystriol.  Yn 
y  diwedd,  fe  fydd  pob  elfen  arall  yn  cael  ei  dinystrio 
gan  yr  un  elfen  hon, — "  y  defnyddiau  gan  wir  wres  a 
doddant."  l*'el  y  niae  y  tân  yn  elfen  fwyaf  dinystriol  yn 
y  greadigaeth  faterol,  felly  hefyd  pechod  ydyw  yr  clfen 
fwyaf  dinystriol  yn  y  byd  ysbrydol.  l^ydd  edrych  ar 
bechod  fel  lâii  yn  fantais  i  ni  gymeryd  rhyl)udd  i  beiil- 
io  ceHwair  âg  ef,  "  A  ddichon  g\Vr  ddwyn  làn  yn  ei 
fynwes  iieb  Ìosgi  ei  ddillad?'  lîydd  cofio  hefyd  mai 
tân  ydyw  pechod  yn  fantais  i  ni  sylweddoli  y  gorchwyl 
anhawdd  sydd  gan  yr  efengyl  i  adferu  dyn  yn  ol  i'w  gyílwr 


GWREICHION.  193 

cyntefig.  Bydd  cofio  hyn  yn  help  i  ni  gredu  yr  adnod 
hono,  "Y  mae  yn  rhaid  eich  geni  chwi  drachefn."  Nid 
oes  dim  yn  fwy  o  elyn  i  fywyd  na'r  tân.  Wedi  i  chwi 
roi  pren  yn  y  tân,  ac  i  hwnw  haner  losgi,  oferedd  ydyw 
i  chwi  blanu  y  pren  hwnw  drachefn  gan  ddisgwyl  iddo 
dyfu  a  ffrwytho  ;  er  poh  triniaeth,  er  pob  bwrw  tail  o'i 
gwmpas,  ni  bydd  y  cyfan  ond  helpu  i'r  pren  bydru  yn 
gynt.  Dyma  gyflwr  dyn  wedi  i  bechod  gydio  ynddo. 
Mae  rhai  yn  meddwl  nad  oes  ar  ddyn  eisiau  ond  addysg 
a  diwyüiant  na  fydd  pobpeth  yn  iawn.  Ond  wedi  i  r 
pren  haner  losgi,  os  disgwyhr  ei  wel'd  yn  tyfu  eto,  rhaid 
cael  rhyw  drefn  i  roi  bywyd  newydd  ynddo  yn  lle  y 
bywyd  y  mae  y  tân  wedi  ymHd  i  ffwrdd.  Nid  oes  mewn 
natur  unrhyw  ffordd  i  dd'od  a  hyn  oddianigylch,  ond 
dyma  ydyw  trefn  yr  efengyl, — trefn  i  roi  bywyci  newydd 
mewn  hen  foncyffion  wedi  cael  eu  cipio  yn  bentewynion 
gwynias  o'r  tân.  Pan  ddarfu  i'r  Arghyydd  feddwl  planu 
y  nefoedd  fe  arfaethodd  gael  y  planhigion  i  gyd  o'r 
ddaear,  "  Gosodais  hefyd  fy  ngeiriau  yn  dy  enau,  ac  yn 
nghysgod  fy  Uaw  y'th  doais,  fel  y  planwn  y  nefoedd  ac 
y  seiHwn  y  ddaear,  ac  y  dywedwn  wrth  Seion,  Fy  mhobl 
ydwyt."  I  goedwig  y  ddaear  y  daeth  Duw  i  ymofyn 
planhigion  i  blanu'r  nefoedd  ;  ond  erbyn  iddo  ddyfod 
yma  i  ymofyn  rhai,  'r  oedd  y  diafol  wedi  rhoi  tân  yn  y 
goedwig,  ac  yr  oedd  y  tân  wedi  gwneyd  ei  waith  mor 
effeithiol  fel  nad  oedd  yna  yr  un  pren  )n  y  goedwig  i 
gyd  nad  oedd  wedi  ei  ysu  a  mwy  na  haner  ei  losgi.  Ond 
fe  gipiodd  Duw  rai  o'r  planhigion  o  ganol  y  goelcerth, 
ac  fe'u  taflodd  i  afon  y  gwaed  i'w  diffoddac  i  w  bywhau; 
yna  fe'u  planodd  yn  nheyrnas  nefoedd,  ie,  fe'u  planodd 
yn  y  Ue  mwyaf  anrhydeddus  yn  y  nefoedd  ei  hunan.  Y 
mae  boneddigion  y  ddaear  yn  gyffredin,  os  bydd  gan- 
ddynt  ryw  bren  harddach  na'i  gilydd,  yn  ei  blanu  wrth 
y  drws  o  flacn  ffrynt  y  palas.  FeUy  hefyd  y  mae  Duw 
wedi  gwneyd  gyda'r  hen  blanhigion  a  waredwyd  ganddo 
o'r  gyneu  dân  :  y  mae  wedi  eu  planu  yn  ffrynt  ei  balas. 
A  gwelüdd  Ezeciel  hwynt  wedi  eu  haií-blanu  ac  ail-dyfu 
a   ffrwytho  ;  a  dyma  fel   y    maent  yn   edrych,  ebai  ef, 


194  GWREICHION. 

*'  A  phalmwydd  ar  ei  bŷst  o'r  tu  yma  ac  o'r  tu  acw."  Y 
palmwydd  sydd  byth  yn  wyrddioii ;  y  palmwydd  sydd 
yn  ymddangos  mor  wyrddlas  a  phe  na  buasent  wedi  bod 
yn  cael  eu  deifio  erioed  gan  wynt  croes  na  chan  y  gwres. 
Y  mae  trefn  yr  efengyl  yn  mcdru  gwneyd  palmwydd 
ffrwythlon  ac  iraidd.  cymhwys  i  fod  yn  ffrynt  y  nefoedd 
ei  hunan,  o  hen  bentewynion  wedi  eu  hysu  ac  agos  eu 
liwyr  losgi  yn  nghoelcerth  anwiredd.  "  Wele,  chwi  oll 
y  rhai  ydych  yn  cyneu  tan."  Mae  y  dyn  annuwiol  yn 
awr  wrthi  yn  brysur  yn  ei  ddinystrio  ei  hun.  Y  mae 
wrth  bechu  yn  cynyrchu  elfenau  dinystr  sydd  yn  bwyta 
ei  fywyd  allan.  A  ddarfu  i  chwi  feddwl  mai  dyma  oedd- 
ych  yn  wneyd  wrth  bechu,  "  Wele,  chwi  oU  y  rhai  ydych 
yn  cyneu  tan,  cyneu  tan." 

Y  mae  y  gydmariaeth  hon  yn  dangos  mor  anhawdd 
ydyw  i  bechadur  gael  ei  gadw,  neu  yn  hytrach,  y  fath 
anhawsder  oedd  gwneyd  trefn  i  gadw  hen  bechadur  ar 
haner  ei  losgi.  Os  bydd  ar  y  saer  eisiau  gwneyd  dod- 
refnyn  da,  mae  yn  rhaid  iddo  gael  defnydd  da  i  gych- 
wyn  ;  os  bydd  arno  eisiau  cael  dodrefnyn  i  bara,  rhaid 
iddo  gael  pren  a  phara  ynddo  at  ei  orchwyl.  Y  mae  y 
Duw  mawr  wedi  d'od  i  hen  goedwig  losgedig  y  ddaear  i 
chwiHo  am  brenau  i  wneyd  dodiefn  i  harddu  y  nefoedd 
ei  hunan  ;  a'r  rhyfeddod  y w,  y  mae  yn  ei  ddoethineb  ac 
yn  ei  ras  yn  gafael  mewn  hen  brenau  sydd  wedi  llosgi  yn 
llwch  yn  nhanllwyth  pechod,  ac  y  mae  yn  eu  gwneyd  yn 
ddodrefn  mor  hardd  nes  bydd  y  nefoedd  ei  hunan  yn 
gostwng  ei  phen  megis  yn  eu  gwydd.  O,  mae  yr  lesu 
ar  y  ddaear  yn  medru  defnyddio  hen  l:)renau  i  wneyd 
dodrefn  i  gartref  ei  Dad  na  fasc  neb  ond  l'.fe  yn  meddwl 
am  gyffwrdd  ynddynt.  Y  mae  y  Phoriseaid  wedi  Iluchio 
y  publicanod  a'r  pechaduriaid  yn  domenydd  gwrthodedig 
ar  eu  gilydd,  anaddas  i  wncyd  unrhyw  fath  o  grefyddwyr 
o  honynt  ;  ond  y  niae  yr  lesu,  y  pen  Saer  celfydd,  yn 
myned  i'r  ysbwriei,  ac  oddiyno  y  mae  yn  cael  darnau  i 
wneyd  dodrefn  digon  hardd  i  ddodrefnu  prif  ystafelloedd 
y  nefofdd  ei  hiinan  :  un  o  honynt  oedd  Zachcus,  un 
arall  oe(ld  Mair  Magdalen,    Yr  oedd  y  rhein  wedi  llosgi 


CWREICHION.  195 

yn  ulw  bron  ;  ni  fuasai  ncb  ond  yr  Hwn  na  ddiffydd  lin 
yn  mygu,  yn  mentro  gafuel  ynddynt  rhag  ofn  iddynt  fyn'd 
yn  Uwch  yn  ei  ddwylaw  ;  ond  mae  Hwn  yn  eu  cipio  o'r 
gyneu  dân,  ac  yn  eu  l)ywhau  a'u  gwneyd  yn  ogoniant 
iddynt  eu  hunain  ac  iddo  ei  Hun.  Ond  dyma  y  cwes- 
tiwn,  A  ydych  chwi  yn  peidio  cyneu  tan  ag  sydd  yn 
gwneyd  gorchwyl  yr  efengyl  tuag  atom  yn  fwy  anhawdd 
ac  yn  fwy  anobeithiol  ?  Mae  pob  dyn  annuwiol  wrth  ei 
greíft  yn  cynyrchu  elfenau  dinystr  i'w  gymeriad  ac  i'w 
ddedwyddwch.  "  Wele,  chwi  oU  y  rhai  ydych  yn 
cyneu  tan." 

n.     MaE  Y  DYN  ANNUWIOI,  YN  FFyNONELL  O  BERYGL 

I  lioiu,  ERAiLL.  "  Ac  yn  eich  amgylchu  eich  hunain  a 
gwreichion."  Nid  yn  unig  y  mae  y  dyn  annuwiol  yn 
dinystrio  ei  hun,  ond  y  mae  mewn  perygl  o  ddinystrio 
eraill.  Nid  yn  unig  y  mae  tân  ei  bechod  yn  ei  ysu  ef  ei 
hun,  ond  y  mac  yn  gwreichioni,  ac  mewn  perygi  o  roddi 
pawb  sydd  yn  dyfod  yn  agos  ato  ar  dân  yr  un  modd. 
"  Ac  yn  eich  amgylchu  eich  hunain  a  gwreichion."  Dyn 
a  gwreichion  tanllyd  a  niweidiol  yn  neiib'o  oddiwrtho  i 
bob  cyfeiriad  ydyw  y  dyn  annuwiol. 

Yr  oeddwn  gyda'r  gof  y  dydd  o'r  blaen  pan  cedd  yn 
myned  i  dynu  haiarn  gwynias  o'r  tân,  ond  cyn  dechreu 
ei  daro  ar  yr  eingion,  y  mae  yn  dweyd  wrthyf,  Cîofelwch 
am  eich  diUad.  Os  ydych  chwithau  yn  ymdroi  gyda 
dynion  annuwiol,  cofiwch  gynghor  y  gof,— gofelwch  am 
eich  dillad.  Mae  yn  rhaid  i  ni  fasnachu  a  chyd-weithio, 
ac  hwyrach  gyd  f)  w  gyda  dynion  annuwiol,  ond  gofel- 
wch  gadw  eich  dillad  rhag  myned  ar  dAn  gan  wreichion 
eu  drwg-arferion  a'u  drwgesiamplau  lë,  gofehvch  am 
eich  llygaid  hefyd,  gali  y  gwreichion  neidio  i'ch  llygaid 
a  dyfetha  eich  golygon  am  byth.  Y  mae  hyn  wedi  dig- 
wydd,  ysywaeth,  lawer  gwaith  gyda  rhai  wrth  ddilyn  cym- 
deithion  drwg.  Y  mae  gwreichion  oddiwrth  bechodau 
ac  esiamplau  eu  cymdeithion  wedi  disgyn  i  lygaid  eu 
meddwl,  fel  nad  ydynt  yn  awr  yn  ystyried  ac  yn  gweled 
diwg  pechod  fcl  cynt.     Dynion  peryghis  i  fod  yn  agog 


196  GWREICHION. 

atynt  ydyw  pobl  annuwiol.  Gellir  dweyd  am  y  goreu  o 
honynt,  "Wele,  chwi  oll  y  rhai  ydych  yn  cyneu  tân,  ac 
yn  eich  amgylchu  eich  hunain  a  gwreichion." 

A  oes  yma  rai  yn  byw  mewn  pechod,  ac  yn  meddwl 
nad  ydyw  o  bwys  yn  y  byd  i  neb  arall  pa  fodd  yr  ydych 
yn  byw?  Ddyn  anwyl  !  os  wyt  ti  yn  annuwiol,  yr  wyt  ti 
nid  yn  unig  yn  dy  ddinystrio  dy  hun,  ond  yr  wyt  mewn 
perygl  o  ddinystrio  yr  hoU  gymydogaeth  o  dy  gwmpas. 
Gwelais  y  dydd  o'r  blaen  das  o  wair  yn  llosgi  yn  goel- 
certh,  trwy  i  ychydig  wreichion  o  beiriant  y  rheilffordd 
ddisgyn  arni  wrth  fyned  heibio.  Dywedir  y  rhoddir  can- 
oedd  o  filldiroedd  o'r  wlad  ar  dân  weithiau  yn  America, 
gan  wreichion  a  ddisgynant  yn  y  modd  hyn.  Gall  un  dyn 
annuwiol  roi  cymydogaeth  gyfan  ar  dàn.  Gall  un  dyn 
annuwiol  roi  cyfandir  o  rinweddau  ar  dân.  A  oes  gwreich- 
ion  o  dân  dy  bechod  wedi  disgyn  ar  dy  gymdeithion?  lë, 
o  bosibl,  fod  rhyw  wreichionen  o  dàn  dy  bechod, — rhyw 
rêg  o  dy  eiddo,  wedi  disgyn  ar  enaid  dy  blentyn,  yr  hon 
a  wna  ei  enaid  yn  wenfflam  o  anwiredd  fel  dy  enaid 
dithau  cyn  hir. 

Yr  ydych  yn  cofio,  ychydig  amser  yn  ol  aeth  y  llong 
enwog  hono,  y  City  nf  Monfrea/,  ar  dân.  Ar  ol  i  rai 
o'r  dwylaw  ddyfod  i'r  lan,  gwnaed  ymchwih'ad  manwl  i'r 
achos  o  hyny,  a'r  penderíyniad  y  daethpwyd  iddo  yn  y 
diwedd  oedd,  fod  yn  rhaid  fod  y  tàn  wedi  dechreu  wrth 
ei  Uwytho  yn  yr  Ámerica.  Yr  oedd  y  llong  yn  hwylio 
am  Brydain  gyda  Uwyth  o  òales  cotton.  Ac  yn  ol  pob 
tebyg,  wedi  ei  llwytho,  meddir,  rhaid  fod  un  wreichionen 
o  dàn,  mewn  rhyw  ffordd  neu  gilydd,  wedi  disgyii  ar  un 
o'r  bales  cotton.  Fe  daflwyd  hwnw  i  ganol  y  llwyth,  fe 
daflwyd  eraill  ar  ei  ol.  Cychwynai  y  ilong  heb  neb  yn 
tybio  fod  unrliyw  berygl  gerllaw.  Gysgai  y  teithwyr  y 
noson  gyntaf  hob  feddwl  fod  unrhyw  berygl  yn  eu  hym- 
yl.  Ond  yr  oedd  y  wreichionen  fach  yn  mud  losgi  yn 
nghanol  y  llwyth.  Elai  y  llong  yn  mlaen  am  ddiwrnod, 
ain  ddau,  am  dri,  am  bedwar,  i  ganol  yr  eigion,  heb  neb 
yn  meddwl  fod  unrhyw  berygl  gerllaw ;  ond  y  mae  y 


GẀREÍCtÌION.  t97 

wreichionen  fach  ddisgynodd  trẃy  esgeulusdra  rhywun 
yn  para  i  losgi,  yn  para  i  gynyddu,  ac  erbyn  bore  'r  pumed 
dydd,  dyma'r  wreichionen  fach  wedi  casglu  digon  o  nerth 
nes  myn'd  ynfiflam  digon  dinystriol  iddyfetha  yr  hoU  lestr. 
]3yma  ddarlun  hwyrach  o  rywun  sydd  yma.  Fe  ddis- 
gynodd  ryw  air  yn  anwyliadwrus  oddiar  dy  wefusau  ar 
yr  aelwyd,  yn  ngwydd  dy  blentyn,  dy  was,  neu  dy  for- 
wyn,  neu  rywun  arali.  Ni  feddyliaist  ti,  ac  ni  feddyl- 
iodd  nel)  arall,  fod  yna  ddim  byd  pwysig  wedi  dygwydd. 
Bu  y  bachgen  neu  y  lodes  yn  myn'd  i'r  seiat  yn  gyson 
ar  ol  hyn,  ond  yr  oedd  gwreichionen  anwiredd  wedi 
disgyn  ar  yr  enaid,  ac  yn  araf,  ond  yn  sicr,  yn  ysu  pob 
teimlad  at  grefydd  ;  ac  o'r  diwedd,  yn  mhen  pedair  neu 
l)um'  mlynedd  hwyrach,  ]jan  y  mae  yr  eneth  ncu  y  dyn 
ieuanc  yn  un  o  drefi  mawrion  y  wlad,  wedi  myned  yn 
ddigon  pell  oddiwrth  bob  cymorth,  pan  ar  ganol  cefnfor 
bywyd,  y  mac  y  wreichionen,  y  pechod  bychan  yr  ar- 
weiniaisi  ti  hwynt  iddo  yn  ddifeddwl  flynyddoedd  lawer 
yn  ol,  wedi  casglu  digon  o  nerth  erbyn  heddyw  nes 
myn'd  yn  fflam  digon  grymus  ac  angerddol  i  ddifa  eu 
cymeriad  a'u  gobeithion  am  byth.  "Wele,  chwioll  y  rhai 
ydych  yn  cyneu  tan,  ac  yn  eich  amgylchu  eich  hunain  a 
gwreichion."  Mae  y  dyn  annuwiol  yn  ffynoneil  o  berygl 
i  bawb  o'i  gwHipas,  "  ac  yn  eich  amgylchu  eich  hunain 
a  gwreichion." 

III.    Mai    llawenydd   gwael  a    byr  ei   barhad 

YDYW    LLAWENYDD    YR  ANNUWIOL  AR  Y  GOREU,  "GoleU 

gwreichion."  .  Nid  ydym  yn  myned  i  wadu  nad  oes 
inwynhad  mewn  pechod.  Y  mae  yna  ryw  gymaint  o 
oleuni,  ac  y  mae  pob  goleuni  yn  felus  i'r  llygaid.  Ond 
y  goleuni  gwaelaf  o  bob  goleuni  ydyw  un  yr  annuwiol, 
yn  ol  adnod  y  testyn.  Y  mae  yma  lewyrch,  "rhodiwch 
wrth  lewyrch  eich  tan,  ac  wrth  y  gwreichion  a  gyneu- 
asoch,"  ond  goleu  tan  a  goleu  gwreichion  ydyw  ar  y 
gorcu.  O  bob  goleu,  y  gwaelaf  ydyw  goleu  gwreichion. 
Yn  un  peth  nid  ydyw  y  wreichionen  yn  aros  ond  ych- 
ydig  ;  cyn  y  byddwch  wcdi  ci  gwclcd  bron  y  mac  wedi 


içS  GWRElCHlON. 

myned  ymaith,  "  Fcl  'yr  ehed  y  wreichionen  i  fyny." 
Dyma  hefyd  ydyw  mwyniant  pechod  ;  cyn  y  bydd  dyn 
wedi  dechreu  ei  fwynhau  y  mae  wedi  dianc  o'i  afael. 
Cyn  y  bydd  dyn  ieuanc  ond  prin  ddechreu  mwynhau 
gwagcdd  mebyd,  mae  yn  cael  ei  hun  yn  ddyn  canol 
oed.  Cyn  y  bydd  y  dyn  canol  oed  yn  dechreu  mwyn- 
hau  y  byd  ag  y  mae  yn  gwneyd  y  fath  ymdrechion  an- 
nheilwng  i'w  gasglu,  y  mae  yn  cael  ei  hun  yn  hen  wr, 
ac  y  mae  ei  nerth  yn  barod  yn  dechreu  bod  yn  boen  a 
bhnder  iddo, — goleu  gwreichion  ydyw  mwyniant  pechod 
ar  y  goreu.  Mae  yn  dianc  c)n  y  byddwch  wedi  cael 
amser  i  sylwi  arno, — fel  y  wreichionen.  "  Rhodiwch 
wrth  lewyrch  y  gwreichion  a  gyneuasoch." 

Ond  pe  buasai  y  gwreichion  yn  aros,  goleu  gwael — y 
gwaelaf  o  bob  goleu,  fuasent  wed'yn.  Dyma  fwyniant 
pechod.  Pe  buasem  yn  gallu  mwynhau  pechod  am  Ijyth, 
rawyniant  y  diafol  a  mwyniant  yr  anifail  a  fuasai  ar  y 
goreu.  Ond  er  ei  fod  yn  fwyniant  gwael  ynddo  ei  hun, 
mae  y  mwyniant  hawddaf  ei  ymUd  ymaith  o  bob  mwyn- 
iant.  Llewyrch  oddiwrth  wreichion  ydyw.  Chwâfech- 
an  o  wynt  sydd  yn  ddigon  i  ddiffodd  gwreichion,  Cawod 
fechan  o  wlaw  a  ddiffodda  unrhyw  nifer  o  wreichion. 
Dyma  fwyniant  pechod,  Uewyrch  gwreichion  ydyw  ar  y 
goreu.  Gwelsom,  oni  do,  rai  wedi  eu  hamgyichu  eu 
hunain  a  gwreichion,ac  yn  rhodio  yn  hyderus  yn  eu  goleu. 
Ond  [)an  ddaethant  i  wely  angeu,  yr  adeg  ag  yr  oedd  ar- 
nynt  fwyaf  o  eisiau  goleuni,  daeth  chwaon  oerion  o  awel- 
on  byd  arall  dros  afon  angau,  ac  y  mae  eu  mwyniant  a'u 
cysuron  yn  cacl  cu  diffodd  yn  y  fan.  Goleu  gwreichion 
oedd  pob  mwyniant  oeddynt  wedi  gael  yn  ngwasanaeth 
pechod.  Ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  wrth  olcuni  na  wna 
gwynt  mo'i  ddiffodd.  Mac  yn  rhaid  i  ni  wrth  oleuni  na 
wna  gwlawogydd  trymion  digoüiint  Duwddim  effeithio 
arno.  Mae  yr  cnaid  yn  Uawn  llygaid  ;  mae  y  corph  yn 
annedwydd  mcwn  lywyMwch.  Mae  enaid  dyn  yii  llawn 
llygaid  i  welcd  Duw  ac  i'\v  fwyiihau,  ac  oni  chaiff  Dduw 
yn  oleuni  fe  fydd  yn  dragwyddol  annedwydd.  Vr  unig 
olcuiii  nad  ydyw  ystormydd  a  gwynloedd  yn  cffcilhio  arnu 


GWREICHION.  199 

ydyw  goleuiii  yr  haul.  Gadewch  i  ninau,  gyfeilHon,  ddis- 
gwyl  am  ein  goleuni  oddiwrth  belydrau  Haul  y  Cyfiawn- 
der,  ac  nid  oddiwrth  wreichion  o'n  cyneuad  ein  hunain. 
Mae  yn  rhaid  wrth  oleuni,  fy  nghyfeilhon,  na  wna  gwynt 
y  farn  nio'i  ddiffodd,  ac  na  wna  poethwynt  ystormus  cff- 
eilhio  dim  arno.  llaul  y  Cyfiawnder  wedi  codi  yn  y  galon 
a  nicddyginiaelh  yn  ei  esgyll,  ydyw  yr  unig  oleu  ddeil  i 
fyn'd  trwy  lyn  cysgod  angau  heb  ddiffodd.  "  Rhodiwch 
wrth  lewyrch  eich  tân,  ac  wrth  y  gwreichion  a  gyneu- 
asoch,"  os  ydych  am  iddi  fyn'd  yn  dywyliwch  arnoch 
wrth  farw.  Mwyniant  gwael  a  byr  ei  barhad  ydyw  mwyn- 
iant  pechod  ar  y  goreu.  Gobeithio  yn  yr  Arglwydd  a 
phwyso  ar  Dduw,  dyma  y  ffordd  i  gael  goleuni  na  fydd 
o  byth  yn  myn'd  allan.  "  Rhodiwch  wrth  lewyrch  eich 
tân,  ac  wrth  y  gwreichion  a  gyneuasoch." 

IV.  M.\E  PLESER.\U  YR  ANNUWIOL  YN  DIWEDDU  MEWN 

GOFIDIAU  OFNADWY.  "  0"m  Uaw  i  y  bydd  hyn  i  chwi, 
mewn  gofid  y  gorweddwch."  Mae  yr  annuwiol  yn  flin 
pan  y  mae  yn  myn'd  i  gysgu,  ond  bydd  yn  flinach  wrth 
ddeffro  foreu  yr  adgyfodiad  na  phan  yn  myn'd  i  gysgu  yn 
hûn  marwolaeth.  "  Mewn  gofid  y  gorweddwch."  Mae 
y  duwiol  wedi  cael  gorphwysdra  dawel  yn  mhriddellau  y 
dyffryn,  ac  y  mae  ei  gwsg  wedi  gwneyd  y  fath  les  iddo, 
nes  ar  ol  deffro  ar  ganiad  yr  udgorn  diweddaf,  bydd  yn 
teimlo  ei  hun  mor  ieuanc  ac  mor  heinyf  fel  y  bydd  yn 
gallu  rhedeg  ar  hyd  gwastadedd  tragwyddoldeb  heb  flino, 
ac  yn  gallu  dringo  mynyddoedd  tragwyddoldeb  heb  ddi- 
ffygio.  "  Eithr  y  rhai  a  obeithiant  yn  yr  Arglwydd,  a 
adnewyddant  eu  nerth  ;  ehedant  fel  eryrod,  rhedant  ac 
ni  flinant,  rhodiant  ac  ni  ddiffygiant."  Ond  am  yr  an- 
nuwiol,  bydd  ef  yn  deffro  ar  gyfer  diwrnod  caled  o  waith. 
Bydd  yn  gorfod  niedi  byth  yr  hyn  fydd  wedi  ei  hau  ar  y 
ddaear.  "  Canys  beth  bynag  a  hauo  dyn,  hyny  hefyd 
a  fêd  efe."  Ac  yr  oedd  yn  flin  iawn  wrth  hau  ar  y  ddaear. 
Yr  oedd  wedi  bhno  ar  bechod  pan  yn  myned  i  gysgu  i 
briddellau'r  dyffr)n;  ond  bydd  y  cwsg  bhnderus  fydd 
wedi  ei  gael  wedi  ei  wneyd  yn  flinach  i  godi  nag  yduedd 


200  GWREÍCHÍON. 

wrth  fyn'd  i  orphwys.  "  O'm  llaw  i  y  bydd  hyn  i  chwi, 
mewn  gofid  y  gorweddwch."  Dyma  y  cwestiwn  heddyw, 
bechadur,  Pa  beth  wyt  ti  yn  myned  i  gymeryd  o  law  Duw 
sydd  yn  cael  ei  hestyn  atat  yn  barhaus  yn  yr  efengyl  ? 
pa  un  ai  gwely  gofidus  wedi  gorphen  dy  daith  ar  y 
ddaear,  ynte  gorphwysdra  ddedwydd  yn  y  nef?  "O'm 
llaw  i."  Mae  ei  law  Ef  heddyw  yn  cael  ei  hestyn  atat 
i  ofyn  i  ti  gymeryd  dy  ddewis  o  honi,  naill  ai  bywyd  ai 
marwolaeth.  A  dyma  fydd  yn  gwneyd  gofid  pechadur 
yn  annyoddefol  yn  uffern,  cofio  mai  y  llaw  fu  yn  ei 
borthi  ac  yn  cynyg  ei  fywyd  iddo  lawer  gwaith  ar  y 
ddaear,  fydd  yn  cyweirio  ei  wely  yn  ninas  distryw,  "O'm 
llaw  i  y  bydd  hyn  i  chwi,  mewn  gofid  y  gorweddwch." 
Y  Uaw  fu  dan  yr  hoclion  i  wneyd  trefn  i  gadw  yr  euog, 
dyma  y  Uaw  fydd  yn  cyweirio  gwely  yr  annuwiol  yn  y 
diwedd.  Bydd  gwel'd  ôl  yr  hoelion  ar  dy  orweddfa  yn 
fwy  o  ddrain  yn  dy  wely  yn  uffern  na  dim  byd  arall. 
"  O'm  llaw  i  y  bydd  hyn  i  chwi,  mcwn  gofid  y  gorwedd- 
wch."  Diwedd  ofnadwy  ydyw  diwedd  yr  annuwiol.  A 
wyt  ti  yn  annuwiol  heddyw  ?  Ai  nid  wyt  ti  yn  dychryn 
wrth  feddwl  am  dy  ddiwedd  ?  Dyma  fel  y  mae  WiUiams 
Pantycelyn  wcdi  darlunio  diwedd  yr  annuwiol, — 

"  Dyma'r  swper  sy  iddo  heno, 

Brwmstan  poeth  yn  danllwyth  las, 
Bwyta  hwnw,  hwnw'n  tarddu 

Trwy  rwyd-dyllau  'i  groen  i  maes, 
Yn  lle  cymysg  pob  rhyw  licer, 

Yfed  llid  tragwyddol  sydd, 
Tywyllwch  dudew  ellir  deimlo 

Yn  Ue  hyfryd  oleu  'r  dydd. 

"  Dewch  yn  gryno,  feibion  pleser, 

Yma  dewch  i  lan  y  llyn, 
Tros  nn  funyd  gwrandewch  ruddfan, 

Gwelwch  ddagrau'r  adyn  hyn, 
Rhowch  ffarwel  i  l)oh  pleserau, 

Rhowch  ffarwcl,  y  mac'n  brjdnawn, 
'Mlien  ychydig  bach  o  ddyddiau 

Chwi  gewch  berflaith  daUad  Uawn." 


Y      P  L AN  T 


A'R 


BOBL      lEUAlNC 


203 

S  A  M  U  E  L . 

PRErxETII       I'R       PLANT. 

"  A  Samuel  oedd  yn  gweini  o  flaen  yr  Arglwydd,  yn  fachgen, 
wedi  ymwregysu  âg  ephod  lian."— i  Samuel  ii.  i8. 

YR  ephod  Han  oedd  ddillad  ei  swydd :  yr  ephod 
oedd  yn  dangos  ei  fod  wedi  ei  dderbyn  i  was- 
anaeth  y  cysegr.  Yr  oedd  Samuel  wedi  ei 
dderbyn  yn  ieuanc  iawn  i  wasanaeth  y  cysegr  :  der- 
byniwyd  ef  pan  oedd  rliwng  tair  a  saith  oed.  Mae  rhai 
yn  erl)yn  derbyn  ])lant  yii  rhy  ieuanc,  ond  yn  ol  yr 
hanes  hwn  goreu  po  icuengaf  i  roddi  rhywbeth  iddynt 
i'w  wneyd  gydag  achos  yr  Arglwydd.  Y  gorchwylion  a 
wnelid  gan  Samuel  pan  tua  deuddeng  mlwydd  oed  oedd, 
agor  drysau  t)'  yr  Arglwydd.  Diameu  ei  fod  wedi  arfer 
swyddi  îs  na  hyny,  gan  ei  fod  yn  y  cysegr  mor  ieuanc. 
Mae  yma  reol  ardderchog  i  wybod  pa  bryd  i  dderbyn 
plant  i  wasanaethu  y  cysegr.  Dywedir  am  Samuel,  "Ac 
efe  a  addolodd  yr  Arglwydd  yno."  Mae  rhai  plant  yn 
gallu  addoli  yr  Arglwyod  yn  ieuanc  iawn,  ac  os  y  bydd- 
ant  yn  gallu  addoli  Duw  mae  ganddynt  hawl  i  freintiau 
y  cysegr.  Dyma  amcan  y  bregeth  hon,  ceisio  cael  yr 
adnod  hon  yn  wir  am  bob  plentyn  sydd  yma,  "Ac 
efe  a  addolodd  yr  Arglwydd  yno."  Mae  lesu  Grist  heno 
yn  hofifì  ac  yn  gwahodd  plant  bychain  ato  fel  pan  yma 
ar  y  ddaear.  Mae  yn  eich  galw  bob  un  erbyn  eich  enwau 
fel  yr  oedd  yn  galw  ar  Samuel ;  atebwch  chwithau,  blant 
anwyl,  fel  yr  atebodd  Samuel,  "Llefara,  canys  y  mae  dy 
was  yn  clywed." 

Mae  genyf  amryw  benau,  ac  er  mantais  i  chwi  eu 
cofio  yr  wyf  wedi  trefnu  fod  pol)  [)en  i  ddechreu  gyda 
llythyren  yn  enw  Samuel.  Cyn  i  ni  ddechreu  gyda'r 
penau,  a  fyddwcli  cystal  a  sylwi  ar  y  llythyrenau  yn  enw 
Samuel. 

S_A— M— U  -E  -L. 

Bydd  pob  un  o'r  pcnau  yn  dcchreu  gydag  un  o'r 


204  SAMUEL. 

llythyrenau  hyn.     Y  lythyren  gyntaf  yn  Samuel  ydyw  S 
a'r  pen  cyntaf  fydd — 

I.    SOBRWYDD   SaMUEL. 

Yr  oedd  Samuel  yn  fachgen  sobr.  Mae  rhai  yn  erbyn 
rhoi  eu  henwau  yn  ddirwestwyr  rhag  y  byddant  trwy 
hyny  yn  colli  eu  hannibyniaeth  ;  ond  fe  roddwyd  enw 
Samuel  yn  ddirwestwr  gan  ei  fam  yn  mhell  cyn  ei  eni, 
ac  er  mai  ei  fam  a  roddodd  ei  enw  cyn  ei  eni,  fe  ddal- 
iodd  Samuel  at  ei  ymrwymiad  dros  ei  oes.  Ac  ni  bu 
byth  yn  edifar  gan  fam  Samuel  nac  yn  ddrwg  ganddo 
yntau  fod  ei  fam  wedi  rhoi  ei  enw  yn  ddirwestwr  cyn  ei 
eni.  Sobrwydd  Sainuel.  Cofiwch  bob  amscr  mai 
bachgen  sobr  oedd  Sarauel.  Beth  bynag  arall  a 
efelychwch  yn  Samuel,  gellwch  fod  yn  sicr  na  byddwch 
ar  eich  colled,  yn  dymhorol  nac  ysbrydol,  os  bydd  i 
chwi  efelychu  Sobrwydd  Samuel. 

Bydd  yr  ail  ben  yn  dechreu  gydag  A,  yr  ail  lythyren 
yn  enw  Samuel. 

II.  Addfwynder  Samuel. 

Bachgen  caredig  iawn  oedd  Samuel.  Yr  ydym  yn 
casglu  hyny  yn  un  peth  obcgid  hoffder  Eli  o  Samuel  ; 
rhaid  ei  fod  yn  garedig  wrth  yr  hen  wr.  Yr  oedd  Samuel 
yn  cysgu  yn  y  tabernacl  yn  ymyl  EH.  Pan  glywodd 
Samuel  lais  yr  Arglwydd  yn  galw  arno,  at  EH  y  rhedodd, 
am  mai  EH  oedd  agosaf  ato  mae  yn  debyg.  Nid  oes 
dim  mwy  prydferth  ac  yn  fwy  addawol  yn  nghymeriad 
plentyn  na  pharch  a  charcdigrwydd  at  hen  bobl. 
Gwyddoch  am  rai  plant  fydd  yn  cymeryd  hyfdra  ar  hen 
bobl  oblcgid  cu  cloffiii,  neu  ol)legid  nad  ydynt  yn  clyw- 
ed,  neu  am  na  byddant  yn  gweled.  Yr  oedd  ÉH  yn  y 
cyflwr  niethedig  hwn  pan  oedd  Samucl  gydag  ef,  "  A'r 
pryd  hyny,  pan  oedd  Eli  yn  gorwedd  yn  ci  fangre,  wedi 
i'w  lygaid  ef  ddechreu  tywyllu  fel  na  allai  welcd." 
Diameu  genym  na  chymerodd  Samuel  erioed  fantais  i 
dwyllo  Eli  olilegid  npd  ocdd  yn  gweled,  neu  ni  buasai 


samüel.  205 

yr  hen  wr  mor  hoff  o'i  gael  i  gysgu  yn  ei  ymyl.  Cofìwch 
chwithau  fod  yn  barchus  o  hen  bobl,  ni  byddwch  heb 
eich  gwobr. 

Peth  arall  sydd  yn  profi  fod  Samuel  yn  fachgen 
caredig  oedd  fod  yn  dda  gan  bawb  ef  Ni  bydd  neb  yn 
unlle  yn  hofifì  cyfarfod  ar  y  ffordd  â  phlant  bryntion  ac 
anhywaeth.  Ond  yr  oedd  Samuel  bach  yn  fachgen  mor 
hoífus,  byddai  pawb  yn  siriol  ac  yn  wên  bwy-gilydd 
wrth  ei  gyfarfod.  Nid  oedd  neb  y  byddai  yr  hen  bobl 
a'r  hen  wragedd  yn  hofifî  ei  gyfarfod  yn  fwy  na  Samuel. 
Mor  wahanol  ocdd  y  bachgen  Samuel  i  feibion  EH,  "  A 
meibion  Eli  oedd  feibion  BeUal,  nid  adwaenent  yr  Arg- 
Iwydd.'  "  A'r  bachgen  Samuel  a  aeth  yn  dda  gan  Dduw 
a  dynion  hefyd."  i]yddwch  chwithau  yn  garedig  wrth 
bawb,  ac  yna  ewch  yn  dda  gan  bawb.  Byddwch  yn  gar- 
edig  yn  yr  ysgol,  wrth  eich  brodyr  a'ch  chwiorydd  gartref, 
ac  yn  enwedig  byddwch  garedig  wrth  hen  bobl  ac  wrth 
blant  liai  na  chwi,  a  pheidiwch  ag  arfer  eich  hunain  i  fod 
yn  frwnt  wrth  greaduriaid  direswm.  Ni  raid  i  mi  ych- 
wanegu  fod  parchu  eich  rhieni  yn  ddyledswydd  arbenig 
arnoch.  Os  ydych  am  gael  eich  caru  gan  Dduw  a  dyn- 
ion  hefyd,  byddwch  addfwyn  tuag  at  bawb  fel  Samuel. 
Heblaw  efelychu  Sobrwydd  Samuel,  mynwch  ymarfer 
hefyd  yn  eich  hoU  gysylitiadau  Addfivynder  Samuel. 

Oddiwrth  M,  y  drydedd  lythyren  yn  enw  S.imuel,  yr 
wyf  yn  myned  i  ddweyd  amryw  bethau  wrthych. 

III.  (i)  Mam  Samuel  ;  (2)  Maddeugarwch  Sa- 
MUEL ;   (3)  Marw  Samuel. 

(i)  Mam  Samuel.  Yroedd  gan  Samuel  fam  ragorol 
iawn.  Yr  oedd  ei  fam  yn  ofalus  iawn  o  Samuel,  ac  yr 
oedd  ganddo  yntau  feddwl  mawr  o'i  fam.  Nid  oes  dim 
yn  well  sylfaen  i  gymeriad  defnyddiol  a  Uwyddianus  na 
gofalu  am  barchu  eich  mam. 

Y  flwyddyn  o'r  blaen  bu  Fredericlc  iil,  ymherawdwr 
Germani,  farw,  ac  fe  ddywedir  wrthym  ei  fod  ar  lawer 
cyfrif  yn  uu  o'r  pcnaduriaid  gorcu  a  mwyaf  crefyddol  a 


206  SA:\iULL. 

welodd  ein  byd  erioed.  Ac  mi  ddywedaf  i  chwi  un  hanes 
bychan  am  dano  ag  sydd  yn  dangos  beth  oedd  un  o  eg- 
wyddorion  sylfaenol  ei  gymeriad.  Aeth  unwaith  oddi- 
cartref  i  edrych  am  gyfaiU  iddo.  Yn  nhŷ  ei  gyfaill  fe 
welodd  lampau  oedd  yn  goleuo  yn  llawer  gwell  na'i  lamp 
ef  adref.  Penderfynodd  wedi  myned  adref  gael  rhai 
tebyg  iddynt.  Wedi  eu  gosod  i  fyny  yr  oeddynt  yn  gol- 
euo  yn  rhagorol,  yn  weUiant  mawr  ar  yr  hen  lampau 
blaenorol.  Ond,  pa  fodd  bynag,  yr  oedd  yn  arferiad 
ganddo  wrth  fyned  o'i  fyfyrgelí  i  gael  swper,  i  droi  y  lamp 
i  lawr  :  gwnaeth  íelly  gyda'r  lampau  newydd.  Ond  erbyn 
iddo  ddod  yn  ol  wedi  bod  yn  swpera,  yr  oedd  yr  ystafell 
yn  Uawn  o  fŵg.  "  Beth  yw  hyn  ?"  ebai  yr  ymherawdwr 
wrth  ei  was.  "  O,"  ebai  y  gwas,  "  dyma  ddrwg  y  math 
yma  o  lampau,  maent  yn  goleuo  yn  rhagorol  ond  i  chwi 
beidio  eu  gostwng  i  lawr  wrth  adael  yr  ystafell."  Ebai 
yr  ymherawdwr,  "  Yr  wyf  yn  cofio  pan  oedd  fy  nhad  a 
fy  mam  yn  dlodion,  cyn  i  fy  nhad  gael  ei  wneyd  yn 
frenin,  yr  oedd  yn  arferiad  gan  fy  mam,  er  mwyn  cynilo, 
droi  y  lamp  i  lawr  wrth  adael  yr  ystafell,  ac  fe  ddysgodd 
bob  un  o  honom  ninau  i  wneyd  yr  un  modd ;  ac  er 
mwyn  cael  gwneyd  fel  y'm  dysgwyd  gan  fy  mam,  rhaid 
i  mi  gael  y  lampau  hen  ffasiwn  yn  eu  hol  yn  ddiymdroi." 
Diameu  fod  y  parch  dwfn  hwn  i'w  fam  yn  un  o'r  prif 
elfenau  a  barodd  iddo  gynyddu  i  feddu  cymeriad  mor 
odidog.  Paanrhydedd  bynag  sydd  o'ch  blaen  chwithau, 
cofiwch  y  bydd  parch  dwfn  i'ch  mam  yn  help  i  chwi  i'w 
iawn  ddefnyddio. 

Fe  gofiodd  Samucl  addysgiadau  a  gweddíau  ci  fam 
tra  y  bu  byw.  Os  oes  genych  chwithau  fam  sydd  yn 
gweddio  drosoch,  cofiwch  mai  dyna  un  o'r  bendithion 
penaf  y  gallai  Duw  ei  rhoi  i  chwi.  Ond  nid  Samuel  yn 
unig  sydd  yn  cofio  gweddiau  ei  fam.  Yr  wyf  yn  cofio 
un  gwr  ieuanc  yn  (bveyd  ci  lirofiad  pan  yn  cacl  ei  dder- 
byn  yn  flaenor  yn  Nghyfarfod  Misol  Arfon.  Gofynwyd 
icldo  i)a  beth  oeddynt  yr  argraffìadau  crefyddol  c.yntaf  a 
dderbyniodd  ar  ei  feddwl,  Atcbai  yntau,  "Nid  wyf 
erioed  yn  ystod  fy  hoU  fywyd  yn  cofio  ein  tŷ  ni  heb 


SAMUEL.  207 

ddyledswydd  yn  cael  ei  chynal  ynddo.  Nid  wyf  yn 
cofio  boreu  erioed  yn  myned  heibio  heb  i  ni  glywed  ein 
hunain  yn  cael  ein  cyflwyno  i'r  Arghvydd.  Fe  fu  rhyw- 
beth  lawer  pryd  y  byddai  yn  rhaid  i  fy  nhad  gychwyn 
oddicartref  cyn  i  ni  y  plant  godi,  ond  os  byddai  yn 
digwydd  felly,  byddai  fy  mam  yn  gofalu  am  gynal  yr 
addoHad  teuluaidd,  ac  yn  cyflwyno  pob  un  o  honom  i'r 
Arglwydd.  Yn  |;wrando  un  o'r  gweddiau  hyny  a  off- 
rymwyd  drosof  gaii  fymam  y  teimlais  rywbeth  yn  gafael 
yn  fy  enaid  na  theimlais  byth  yr  im  fath  tuag  at  lesu 
Grist  mewn  canlyniad.  Yr  wyf  byth  er  hyny  yn  teimlo 
fy  hun  yn  myned  i  ymlynu  mwy  yn  barhaus  wrth  grefydd 
ac  wrth  lesu  Grist." 

Credaf  hefyd  mai  gweddiau  ci  fam  a  fendithiwyd  yn 
foddion  troedigaeth  i  Samuel ;  i)a  fodd  bynag,  fegofiodd 
ranau  o  weddi  ei  fam  wrth  ei  gyfiw)no  i'r  Arglw)dd  ar 
hyd  ei  oes.  Tebyg  fod  Samuel  wedi  gofyn  i  Hannah 
lawer  gwaith,  "  Beth  fydd  i  blant  drwg,  mam  ?"  Ebai 
Hannah,  "  '  Y  rhai  a  ymrysonant  â'r  Arghvydd  a  ddryUir  : 
efe  a  darana  yn  eu  herbyn  hwynt  o'r  nefoedd.'  A  wyt 
ti'n  coíìo,  Samuel,  fel  yr  oeddet  ti  yn  rhedcg  i'r  t\^  pan 
glywaist  y  taranau,  pan  ocddet  allan  dy  hun  y  dydd  o'r 
blaen  ?  l.lais  Duw  ydyw  y  daran.  Fel  yna  y  bydd  Duw 
yn  siarad  yn  erbyn  pobl  ddrwg,  'efe  a  darana  yn  eu 
herbyn  hwynt  o'r  nefoedd.'  " 

Pan  oedd  Samuel  yn  ddyn  ieuanc,  yn  dechreu  ei  yrfa 
gyhoeddus  i  fiunu  Isiael,  mae  yn  cofio  gweddi  ci  fam. 
Y  mae  y  PhiUstiaid  yn  gorthrymu  Isracl,  ond,  ebai  Sam- 
uel,  mi  a  wn  mai  pobl  ddrwg  ydynt,  ac  yr  wyf  yn  cofio 
fy  mam  yn  dweyd  mai  "  Y  rhai  a  )mrysonant  â'r  Arg- 
hvydd  a  ddrylUr  :  efe  a  darana  yn  eu  herbyn  hwynt  o'r 
nefoedd.  Cesghvch  hoU  Israel  i  Mispah,  a  mi  a 
weddiaf  drosoch  chwi  at  yr  Arghvydd."  Peidiwch  a 
synu  os  bydd  i'r  Arghvydd  daranu  yn  erbyn  y  PhiUstiaid 
dienwaededig,  oblegid  mae  genyf  gred  ddiysgog  fod  yr 
hyn  a  ddywedai  fy  mam  yn  wirionedd.  "  A  Samuel  a 
wacddodd  ar  yr  Arglwydd  dros  Isracl ;  a'r  Arghvydd  a'i 


2o8  SAMUÉL. 

gwrandawodd  ef.  A  phan  oedd  Samuel  yn  offrymu  y 
poeth-ofTrwm,  y  Philistiaid  a  nesasant  i  ryfel  yn  erbyn 
Israel  :  a'r  Arghvydd  a  daranodd  â  tharanau  mawr  yn 
erbyn  y  PhiHstiaid  y  diwrnod  hwnw,  ac  a'u  drylliodd 
hwynt."  "  A'r  Arghvydd  a  daranodd  â  tharanau  maivr 
y  diwrnod  hwnw,"  i  roi  urddas  newydd  ar  weddi  ei  fam 
yn  ngolwg  Samuel  yn  nechreu  ei  yrfa  gyhoeddus. 

Mae  gan  ein  plant  ninau  ryfel  mwy  pwysig  o'u  blaen 
na  rhyíel  y  PhiHstiaid  gydag  Israel.  A  oes  yna  ryw 
ddarn  o  dy  weddi  di  y  bydd  ei  hadgofio  yn  help  iddynt 
i  cniU  y  frwydr  ?  Mae  ganddynt  ryfel  eisieu  ei  henill 
yn  y  trefi  mawr  ac  yn  nghanol  [)ob  math  o  annuwioldeb. 
A  fydd  i  weddiau  taerion  rhieni  tyner  fod  yn  help  idd- 
ynt  gael  buddugohaeth  ar  feddwdod,  aflendid,  ac  ang- 
hyfiawnder  ?  Os  wyt  yn  arfer  gwcddio  dros  dy  blant, 
gelH  fod  yn  ffyddiog  y  bydd  i'r  Arglwydd  anrhydcddu 
dy  w.cddiau  dithau  yn  ngohvg  ac  er  cynorthwy  i  dy  blant. 
Byda  cofio  gweddiau  a  chynghorion  rhieni  duwiol  yn 
fwy  o  help  i  chwithau  fod  yn  Uwyddianus  yn  eich  ym- 
wneyd  â'r  byd,  na  phe  buasent  wedi  rhoi  cymaint 
ddengwaith  o  arian  i  gychwyn  eich  gyrfa  heb  eu  gweddi- 
au  a'u  haddy.sgiadau. 

Do,  fe  gofiodd  Samuel  weddi  ei  fam  pan  wedi  myned 
yn  hen  ẃr.  Yr  ydych  yn  cofio  i'r  gencdl  ddigio  yr 
Arghvydd  wrth  geisio  brenin,  ac  i  ddangos  iddynt  eu 
pechod  y  mae  Samuel  yn  gofyn  am  daranau.  Yr 
ydych  wedi  pechu  yn  ddirfawr  yn  crbyn  yr  Arghvydd,  a 
chlywais  fy  mam  yn  dwcyd  mai  taranu  y  byddai  yr  Arg- 
hvydd  yn  erbyn  pobl  ddrwg.  "Onid  cynhauaf  gwcnith 
yw  heddyw  ?"  Mae  deddfau  natur  yn  dweyd  fod  taran- 
au  yn  anmhosil)!  ;  ond  mae  yr  hyn  a  ddysgais  gan  fy 
mam  yn  dweyd  fel  araU,  a  gwcU  genyf  gredu  fy  mam  na'r 
gwyddonwyr,  oblegid  yr  ocdd  hi  yn  gwybod  mwy  o  gyf- 
rinach  yr  Arghvydd  na'r  docthaf  o  honynt  hwy. 
Dywedai  hi  yn  ei  gweddi  yn  Silo  cr's  talm,  "cfe  adarana 
yn  cu  herbyn  hwynt  o'r  ncfoedd,"  heb  gymeryd  i'r  cyfrif 
o  gwbl  yr  adcg  ar  y  flwyddyn,  ond  ci  amscr  ei  Hun. 


SAMUEL.  209 

"  Scfwch,  gan  hyny,  yn  awr,  a  gwelwch  y  peth  niawr 
hyn  a  wna  yr  Arglwydd  o  ílaen  eich  Uygaid  chwi.  Onid 
cynhauaf  gwenith  yw  heddy w  ?  Gahvaf  ar  yr  Arglwydd, 
ac  efe  a  ddyry  daranau  a  gwlaw.  Felly  Samuel  a  alw- 
odd  ar  yr  Arglwydd  ;  a'r  Arglwydd  a  roddodd  daranau  a 
gwlaw  y  dydd  hwnw." 

Gwnewch  yn  fawr  o  addysg  a  gweddiau  cich  rhien  . 
Er  mwyn  parchu  eich  rhieni,  bydd  yn  help  i  chwi,  m 
obeithiaf,  adgofio  Mam  Samuel. 

l'eth  arall  a  ddywedaf  wrthych  oddiwrth  yr  M  yn  enw 
Samuel  ydyw — 

(2)  Maddeugarwch  Samuel.  Er  i'r  genedl  ei  ddigio 
yiifuwr  trwy  wrthod  ci  feibion  yn  farnwyr,  nid  yw  wedi 
digio  gormod  fel  i  wrthod  gweddio  drosti,  "A  minau, 
na  ato  Duw  i  mi  bechu  yn  erbyn  yr  Arglwydd  drwy 
beidio  gweddio  drosoch  ;  eithr  dysgaf  i  chwi  y  ífordd 
dda  ac  uniawn."  Gadewch  i  ninau  beidio  digio  gormod 
y  naill  wrth  y  llall  fel  na  alhvn  weddio  dros  ein  gilydd. 
Yr  oedd  gwrthod  mcibion  ^Samuel  yr  anniolchgarwch 
o'r  fath  waethaf  ar  ran  y  genedl.  Dyma  y  wedd  yr 
edrychai  yntau  ar  y  mater.  Er  hyny,  nid  yw  yn  digio 
gormod  wrth  y  genedl  a'i  gwrthododd  ef  a'i  feibion, 
wedi  oes  faith  o  wasanaeth  perffaith  onest  a  didâl,  fel 
ag  i  beidio  gweddio  drosti.  "  Na  fachluded  yr  haul  ar 
eich  digofaint."  Gadewch  i  ni  eto  efelychu  Maddeugar- 
gartt'ch  Samuel. 

Peth  arall  a  ddywedaf  wrthych  oddiwrth  yr  M  ydyw — 

(2)  Marw  Samdel.  Yr  oedd  ei  holl  fywyd  yn  yrfa 
o  barotoad  ar  gyfer  marw.  Mae  yn  rhaid  i  chwithau 
farw.  Gobeithio  y  byddwch  yn  cofio  hyn  bob  un  o 
honoch.  Yr  oedd  cenedl  gyfan  yn  teimlo  coUed  ar  ol 
Samuel,  "  A  bu  farw  Samuel,  a  holl  Israel  a  ymgynull- 
asant  ac  a  alarasant  am  dano  ef."  Gellwch  chwithau 
fyw  fel  y  bydd  pawb  yn  teimlo  coUed  ar  cich  ol, — coUed 


210  SAMUEL. 

yn  yr  ysgol,  colled  yn  y  teulu  ;  îe,  mae  colled  mewn 
cymydogaeth  gyfan  am  blentyn  bach  da.  Yr  hyn  a  all 
plant  yn  arbenig  wneyd  i  ymbarotoi  ar  gyfer  marw  ydyw 
gweddio  fel  y  medrwch  ar  lesu  Grist, — cadw'r  Sabbath, 
parchu  ty  yr  Arglwydd,- — parchu  y  Beibl,  a  pharchu 
pobl  yr  Arglwydd.  Hyderaf  y  byddwch  oU  yn  byw  gan 
gofio  fod  yn  rhaid  i  chwi  farw,  ac  yn  y  fath  fodd  ag  y 
bydd  marw  yn  elw  tragwyddol  i  bob  un  o  honoch. 
Bydded  marwolaeth  pob  un  o  honom  fel  Marw  Saiììuel. 

Mae  yr  U  yn  enw  Samuel  yn  dwyn  ein  meddwl  at  un 
peth  a  ddylai  fod  yn  amiwg  iawn  yn  mhob  plcntyn,  a'r 
hyn  hefyd  oedd  yn  amlwg  iawn  yn  nghymeriad  Samuel. 
Mae  yr  U  yn  arwain  ein  meddwl  yn  naturiol  at 

IV.  (i)  Ufudd-dod  Samukl  ;  (2)  Uffern  yn  ol 
Mam  Samuel. 

(i)  Ufudd-dod  Samuel.  lîachgen  ufudd  anghyff- 
redin  oedd  Samuel.  Ufudd-dod  parod,  dyma  yr  ufudd- 
dod  oedd  yn  amhvg  yn  ei  gymeriad,  a  hwn  y  mae  pawb 
yn  hoffì  ei  weled  mewn  plentyn, — ufudd-dod  parod 
Mae  yma  engraifft  neillduol  i  ddangos  hyn  yn  y  fan 
hon.  "  A  chyn  i  lamp  Duw  ddiffoddi  yn  nheml  yr 
Arghvydd."  Ýr  oedd  yn  arfer  yn  y  tabernacl  i  roddi 
goleu  trwy  'r  nos.  Cedwid  y  lampau  yn  oleu  ar  hyd  y 
nos,  o  oleu  i  oleu,  ond  y  bore  byddid  yn  cu  diffodd. 
"A  chyn  i  lamp  Duw  ddiffoddi  yn  nhcml  yr  Arghvydd," 
hyny  yw,  fe  alwyd  ar  y  bachgen  Samuel  rhwng  tri  a 
phedwar  o'r  gloch  yn  y  bore.  Dyna  yr  esboniad  tebyc- 
af  i  fod  yn  gywir  ar  yr  adnod  hon.  Gwyddoch  oll  mai 
peth  anhawdd  i  blant  ydyw  codi  mor  fore  a  hyny,  ond 
gwnaeth  Samuel  ar  yr  ahvad  gyntaf.  "  A  chyn  i  lamp 
Duw  ddiffoddi  yn  nheml  yr  Arglwydd,  lle  yr  oedd  arch 
Duw,  a  Samuel  oedd  wcdi  gorwcdd  i  gysgu.  Yna  y 
gahvodd  yr  Arghvydd  ar  Samuel.  Dywedodd  yntau, 
Wele  fi ;  ac  efe  a  redodd  at  l^h."  li^fe  a  rcdodd  at  EH. 
Pan  alwodd  yr  Arghvydd  arno,  fe  feddyhodd  Samuel 
mai  Eli  oedd  yn  gahv,   ac  ar  yr  alwad  gyntaf  cfe  a 


SAMUEL.  2tl 

redodd  ato.  Nid  myned  dan  rwbio  ei  lygaid  a  methu 
gwybod  pa  un  wnai  ai  myned  ai  peidio,  ond  "efe  a  red- 
odd  at  Eli,  ac  a  ddywedodd,  Wele  fi,  canys  gelwaist 
arnaf.  Yntau  a  ddywedodd,  Ni  elwais  i,  dychwel  a  gor- 
wedd.  Ac  efe  a  aeth  ac  a  orweddodd."  Ond  pan  oedd 
Samuel  yn  myn'd  i  setlo  ei  hun  i  gysgu,  "  Yr  Arghvydd 
a  ahvodd  eilwaith,  Samuel.  A  Samuel  a  gyfododd  ac  a 
aeth  at  EH."  Aeth  Samuel  yr  ail  dro  mor  barod  a'r  tro 
cyntaf,  ond  yr  un  derbyniad  gafodd  gan  EU  y  waith  hon 
eto.  "  Gelwaist  arnaf,"  ebai  Samuel.  "Na  ehvais,  fy 
mab,  dychwel  a  gorwedd, — ^mae  hi  yn  rhy  fuan  i  godi, 
dos  i  dy  wely  am  dipyn  eto  "  "  Ac  nid  eglurasid  iddo 
ef  air  yr  Arghvydd  eto.  A'r  Arglwydd  a  ahvodd  Samuel 
drachefn  y  drydedd  waith."  Ac  yn  sicr  gallasai  ddweyd 
yn  awr,  "  Yr  wyf  wedi  codi  ddwywaith  yn  barod  heb  fy 
eisiau,  i  ba  beth  y  cyfodaf  eto ;  drysu  mae  yr  hen  wr  yn 
sicr,  nid  oes  arno  fy  eisiau  y  drydedd  waith  hon  mwy 
na'r  ddau  dro  o'r  blaen."  Ónd  nid  fel  yna  y  siaradai 
Samuel,  ond  "  efe  a  gyfododd,  ac  a  aeth  at  EIi,  ac  a 
ddywedodd,  Wele  fi.''  Ond  nid  oedd  ar  EIi  ei  eisiau  y 
waith  hon  eto.  "  A  deallodd  EIi  mai  yr  Arghvydd  a 
alwasai  ar  y  bachgen."  Yr  oedd  yr  Arglwydd  yn  galw 
arno  mewn  Ilais  mor  debyg  i  lais  EIi  fel  y  meddyliai 
Samuel,  er  ei  fod  yn  hollol  gyfarwydd  a  llais  yr  hen  wr, 
mai  ei  lais  ef  ydoedd  Ilais  yr  Arglwydd.  Diameu  fod 
yr  Arglwydd  yn  galw  arno  mewn  llais  tebyg  i  lais  Eli 
rhag  dychryn  gormod  arno, — galwai  arno  niewn  llais  ag 
yr  oedd  wedi  hen  arfer  ag  ef, — gwnai  hyn  yn  ei  dirion- 
dcb  tuag  at  Samuel.  Yr  oedd  yn  galw  arno  hefyd  mewn 
llais  tebyg  i  lais  EIi  er  mwyn  awgrymu  iddo  mai  nid 
dyma  y  tro  cyntaf  iddo  alw  arno.  Mae  fy  liais  i  mor 
debyg  i  eiddo  Eli,  fel  pan  oeddet  ti  yn  meddwl  mai  EH 
oedd  yn  dy  addysgu  a'th  gynghori,  fy  llais  i  mewn  gwir- 
ionedd  ocdd  yn  dy  ddysgu  yn  llais  h^Ii,  ebai  'r  Arglwydd. 
Galwodd  yr  .\rglwydd  ar  y  bachgen  mewn  llais  tebyg  i 
lais  EIi  er  rhoi  urddas  ac  anrhydedd  ar  ei  hen  feistr  a'i 
gynghorion  yn  ngolwg  Samuel.  Yr  ydych  chwithau  yn 
mcddwl,  hwyrach,  mai  y  pregethwr,  y  blaenor,  ncu  eich 


21á  SAMUËL. 

athraw  ac  nid  neb  arall  fydd  yn  eich  poeni  wrth  eich 
cynghori  a'ch  rhybuddio  i  beidio  cymeryd  enw  Duw  yn 
ofer,  i  beidio  halogi  y  Sabbath,  ac  i  fod  yn  sobr.  Ond 
cofiwch,  mae  llais  Duw  mor  debyg  i  lais  yr  athraw  fel 
na  ellwch  bob  amser  wahaniaethu  rhyngddynt.  Fe 
gafodd  Samuel  dûl  ardderchog  am  fod  mor  barod  i 
wrando  ar  lais  ei  hen  feistr.  Wrth  ufuddhau  yn  ei 
feddwl  i  Eli,  yr  oedd  trwy  yr  amser  yn  ufuddhau  i'r 
Arglwydd.  Ac  fe  gafodd  yn  y  diwedd  glywed  yr  Arg- 
Iwydd,  a  deall  mai  Efe  oedd  wcdi  bod  yn  siarad  ag  ef 
drwy  yr  holl  amser.  Byddwch  chwithau  yn  ufudd  i'ch 
rhieni,  i'ch  meistriaid,  a'ch  athrawon,  a  chwi  gewch  yn 
y  diwedd  ddeall  eich  bod  drwy  y  cyfan  yn  ufuddhau  i'r 
Arglwydd.  Cofiwch  fod  yn  ufudd,  rhoi  ufudd-dod 
parod,  heb  ofyn  cwestiynau  na  hel  esgusion,  ond  rhedeg 
ar  yr  alwad  gyntaf.  Ac  o'r  holl  bethau  da  yn  ei  gymer- 
iad,  nid  oes  dim  yn  fwy  prydferth  nag  Ufudd-dod  Samiiel. 

Y  peth  nesaf  a  ddywedwn  oddiwrth  yr  U  ydyw — 

(2)  Ufp^ern  yn  ol  Mam  Samuel.  Diameu  y  byddai 
Samuel,  fel  y  bydd  ein  plant  ninau,  yn  hoH,  Eeth  fydd  i 
blant  drwg,  mam  ?  A  diameu  hefyd  fod  Hannah  wedi 
rhoddi  atebiad  lawer  gwaith  lebyg  i'r  un  a  geir  yn  ei 
gweddi.  "  Beth  fydd  i  blant  da  a  phlant  drwg,  mam  ? 
"  Traed  ei  saint  a  geidw  efe,  a'r  annuwioHon  a  ddistaw- 
ant  mewn  tywyllwch."  Mae  Hannah  wrth  ddarUmio 
uffern  wedi  defnyddio  y  pethau  mwyaf  gwrthwynebus 
gan  blant  i'w  gosod  allan.  Ni  fyddi  di  ddim  yn  hoffi  Ue 
tywyll,  a  fyddi  di,  Samuel?  A  phc  bact  ti  mewn  lle 
tywyll,  y  peth  cyntaf  a  wnact  fyddoi  gwaeddi  ar  dy  dad 
neu  dy  fam  i'tli  ddwyn  oddiyno.  Nid  oes  dim  yn  fwy 
gwrthwynebol  gan  blant  na  gorfod  bod  yn  ddystaw  a 
bod  mewn  lle  tywyll.  Ond  "yr  annuwioHon  a  ddistaw- 
ant  mewn  tywyUwch."  Tywyllwclì  ydyw  lle  y  bydd 
plarit  drwg  yn  cael  eu  taflu  iddo,  na  chei  di  byth  waeddi 
fy  nhad  na  mam  oddiyno,  "  A'r  annuwiolion  a  ddistaw- 
ant  mewn  tywyllwch."  Os  awn  ni  i  uffcrn,  gyfciHion 
anwyl,  íc  awn  i  dywyllwch  na  fcdrwn  ddini  gofyn  ani 


SAMUEL  313 

waredigaeth  allan  o  hono  byth  bythoedd,  "  Ac  yntau  a 
aeth  yn  fud.  Yna  y  dywedodd  y  brenin  wrth  y  gweini- 
idogion,  Rhwymwch  ei  draed  a'i  ddwylaw,  a  chymerwch 
ef  ymaith,  a  theflwch  i'r  tywyllwch  eithaf."  Tywyllwch 
eithaf,  a  gorfod  bodyn  fud  dragywydd  yn  ei  ganol, — dyna 
uffern. 

Mae  rhai  yn  dadleu  na  ddyhd  dweyd  wrth  blant  am 
uffern.  Ond  os  mai  trwy  fyned  yno  y  daw  dy  blant  i 
wybod  am  y  fath  le,  ni  faddeuant  byth  i  ti  na  fuaset 
ti  wedi  eu  rhybuddio,  a  thithau  yn  gwybod  yn  amgen. 
Ni  beidiwn  a  son  am  uffern  wrth  blant  pan  argyhoedd- 
wch  ni  nad  oes  perygl  iddynt  fyned  yno.  Ond  gan  fod 
Hannah  yn  rhybuddio  Samuel  am  uffern,  neu  y  diwedd 
ofnadwy  sydd  yn  aros  yr  annuwioHon,  nid  wyf  yn  credu 
y  methwn  lawer  wrth  ddilyn  ei  hesiampl.  "  A'r  annuw- 
ioHon  a  ddistawant  mewn  tywyHwch."  Dyna  yr  addy.sg 
a  gafodd  Samuel  gan  ei  fam  am  Uffern. 

V.    EOFNDRA   SaMUEL. 

Bachgen  gwrol  anghyffredin  oedd  Samuel.  Yr  oedd 
yn  ddigon  gwrol  i  ddweyd  y  gwir  heb  gymeryd  cyfrif  o'r 
canlyniadau.  Fe  anfonodd  yr  Arghvydd  genadwri  ddrwg 
at  Samuel  yn  nghylch  Eh  a'i  feibion,  ac  yr  oedd  yn 
genadwri  mor  ddychrynllyd  fel  yr  arswydai  wrth  feddwl 
ei  mynegi,  "  A  Samuel  oedd  yn  ofni  mynegi  y  weledig- 
aeth  i  Eh."  Cîwyddai  mor  anhawdd  oedd  gan  Eh  gredu 
dim  drwg  am  ei  feibion.  Pe  buasai  EH  unwaith  yn 
ameu  geirwiredd  Samuel,  gallasai  ei  droi  adref,  neu 
orchymyn  ei  labyddio  yn  y  fan.  "  Ond  os  bydd  yn 
rhaid  i  mi  fyned  adref  y  funyd  y  gorphenaf  fy  adroddiad, 
mi  ddywedaf  y  gwir.  Ìë,  os  bydd  yn  rhaid  i  mi  farw  dan 
y  gawod  geryg  cyn  naw  o'r  gloch  yn  y  maes  acw,  lle  y 
gwelais  fwy  nag  un  yn  gorfod  dyoddef,  mi  ddywedaf  y 
gwir."  "A  Snmuel  a  fynegodd  iddo  yr  hoU  eiriau,  ac 
nis  celodd  ddim  rhagddo."  Cofiwch  chwithau  ddweyd 
y  gwir.  Os  hydd  yn  rhaid  colli  lle,  dywedwch  y  gwir; 
íe,  os  bydd  yn  rhaid  marw,  dywedwch  y  gwir.  Gan  fod 
Samuel  yn  ddigon  gwrol  ac  eofn  i  ddweyd  y  gwir  pan 


214  SAMUEL. 

yn  blentyn,  yr  oedd  ar  ol  tyfu  i  fyny  yn  ddigon  gwrol  i 
wneyd  gonestrwydd  a  chyfiawnder.  Mae  plentyn  geir- 
wir  yn  tyfu  i  fyny  yn  ddyn  gonest.  Ar  ddiwedd  oes 
faith  o  lafur  cyhoeddus,  heriai  Samuel  unrhyw  un  i  brofi 
ei  fod  wedi  gwneyd  cam  a  neb.  Y  mae  yr  hoU  genedl 
yn  ateb  yn  unllais,  "  Ni  thwyllaist  ni,  ni  oithrymaist  ni 
chwaith,  ac  nichymeraist  ddim  o  law  neb."  Cyflawnodd 
bob  swydd  gyda  gwroldeb  ac  eofndra  digyffelyb.  Cofiwn 
Eofndra  Samuel. 

VI.  Samuel  a'i  Lwyddl\nt. 

Fe  Iwyddodd  Samuel  yn  anghyffredin.  Yr  oedd  ei 
hvyddiant  daearol  mor  fawr  fel  yr  oedd  yn  uwch  o  ran 
ei  ddylanwad  na'r  brenin.  Ni  feiddiai  Saul  wneyd  dim 
heb  ymgynghori  a  Samuel.  Enwir  ef  hefyd  fel  un  o 
dywysogion  y  Beibl  mewn  gweddi.  Ystyrir  ef  yn  un  o 
seintiau  dysgleiriaf  yr  Hen  Destament.  IJwyddodd  yn 
y  byd  hwn,  ac  ar  gyfer  y  byd  a  ddaw. 

Lhvyddodd  Samucl  i  sefydlu  athrofau  duwinyddol 
nad  yw  eu  dylanwad  wcdi  llwyr  golH  o'r  byd  eto.  Dy- 
wedir  ar  sail  dda  mai  efelychiad  o  fantell  Samuel  ydyw 
y  mentyll  ag  sydd  mor  nodweddiadol  o  ddeiHaid  ein 
prifysgoHon.  Mae  y  fantell  fechan  a  ddygid  i  Saniuel 
gan  ei  fam  unwaith  bob  blwyddyn  wedi  dyfod  yn  un  o 
brif  addurniadau  dysgedigion.  Os  mynech  chwithau 
fod  yn  Hwyddianus  fel  Samuel,  cofiwch  y  Hwyl)r  a 
deithiodd  ef  er  cyrhaedd  y  fath  hvyddiant.  Cofiwcli 
Sobrwydd  Saniuel,  Addfwynder  Samuel,  ac  yn  enwedig 
parch  Samuel  i'w  fam.  Cofiwch  ei  Ufudd  dod  parod 
a'i  Eofndra  digyfTelyb  os  ydych  am  Iwyddiant  fel  llwydd- 
iant  Saniuel. 

Cyn  terfynu,  goddefwch  i  nii  alw  eich  sylw  yn  mhell- 
ach  at  un  peth  yn  adnod  y  testyn,  ''  A  Snmuel  oedd  yn 
gweini  o  flacn  yr  ,\rglwydd,  yn  fachgen,  wedi  ymwregysu 
âg  ei)ho(i  lian."  Yr  ejìhod  lian  oedd  yr  arwydd  oedd 
gan  Samiifl  ci  fod  wcdi  ri  dderbyn  i  wasanacth  y  cysegr. 


SAMUEL.  2 1 5 

Plant  yr  cphod  lian  ydych  chwithau.  Yr  ydych  chwithau, 
onid  ydych,  i  jíyd  yn  blanl  y  sciat?  Mae  baw  i'w  weled 
yn  un ion  ar  y  IHan  gwỳn,  mae  [)ob  l)udreddi  yn  ganfydd- 
adwy  ar  unwaith  ar  y  Ihan  gwỳn  :  felly  hefyd  y  mae  pob 
drwg  i'w  weled  ar  unwaith  ar  blant  y  seiat.  Os  bydd 
plant  y  seiat  yn  cymeryd  enw  Duw  yn  ofer,  neu  yn  hal- 
ogi  y  Sabbath,  bydd  pawb  yn  syhvi  ar  unwaith.  Ym- 
drechwn,  beth  bynag,  gadw  yr  ephod  Han  heb  ei  maeddu. 

A  gaf  fi  ddweyd  gair  eto  wrth  y  rhieni  sydd  yma  yn 
gwrando  ?  "  A'i  fam  a  wnai  iddo  fanteU  fechan,  ac  a"i 
dygai  iddo  o  flwyddyn  i  flwyddyn."  Yr  amcan  i  ba  un 
y  dygai  Hannah  y  fanteU  fechan  i  Samuel  oedd,  oV)legid 
ei  gofal  drosto  ar  iddo  gael  pob  chwareu  teg  i  gadw  yr 
ephod  lian  heb  ei  maeddu,  Cofiwn,  gyfeillion,  fod  yr 
Arglwydd  yn  disgwyl  i  ninau  roi  pol)  chwareu  teg  i'n 
plant  a'r  rhai  sydd  dan  ein  gofal,  a'r  rhai  y  deuwn  i 
gyffyrddiad  â  hwy,  i  gadw  yr  ephod  heb  ei  maeddu. 
Beth,  rieni  anwyl,  os  bydd  i'n  plant  fyned  i  r  farn  a  staen- 
iadau  ein  llwon  a'n  drwg  arferion  ni  ar  eu  hephod  ? 
(ladewch  i  ni  wneyd  pob  ymdrech  i  helpu  ein  plant 
fyned  trwy  gorsydd  Ueidiog  y  byd  hwn  i  fyd  heb  bechod 
o'i  fewn.  (jobeithio  y  gall  pob  un  o  honom  ddweyd  yn 
y  dydd  hwnw,  "  ^Vele  li  a'r  plant  a  roddes  Duw  i  mi." 
A  gweddiwn  oll  hefyd  am  allu  eu  cyílwyno  iddo  a'u 
hci)hodlian  heb  ei  maeddu.  Bydded  i  ni  oU  ymdrechu 
ymdebygu  i  Samuel,  a  thrwy  ymdebygu  iddo  ddyfod  yn 
fwy  tebyg  i  Jesu  Grist,  ein  Prynwr  a'n  (!eidwad. 


"^ÂÛ^it? 


3l6 

Y      LITHRIGFA. 

PREGETH     I  R     BOBL     lEUAINC. 

"  Diau  osod  o  honot  hwynt  mewn  lUthrigfa,  a  chwympo  o 
honot  hwynt     ddinystr,"  Salm  lxxiii.  i8. 

WRTH  edrych  ar  ddarlun,  gellir  gwybod  niewn  pa 
fath  oleuni  y  tynwyd  ef.  Mae  ci  ymddangosiad 
yn  dangos  yn  eglur  pa  un  ai  diwrnod  tywyll  ai 
diwrnod  clir  ydoedd  pan  y  cymerwyd  ef.  Mae  yn  y 
Salm  hon  bedwar  o  wahanol  ddarluniau.  Mae  yn  cyn- 
wys  darlun  o  ddau  gymeriad,  a  phob  un  wedi  ei  dynu 
mewn  dau  oleu  gwahanol.  Y  ddau  gyiTìeriad  ydyw  y 
duwiol  a'r  annuwiol.  Y  ddau  oleuni  ydyw  goleuni  y 
byd  hwn  a  goleuni  y  byd  a  ddaw. 

Y  darlun  cyntaf  a  geir  yma  ydyw  portread  o'r  annuw- 
iol,  wedi  ei  dynu  yn  ngoleuni  y  byd  hwn  yn  unig.  Ac 
yn  ngoleuni  y  byd  hwn  yn  unig  y  mae  yn  edrych  yn 
dda.  Mae  yn  gymaint  felly  nes  y  mae  Asaph  yn  cen- 
figenu  yn  yr  ohyg  arno,  "  Minau,  braidd  na  lithrodd  fy 
nhraed,  prin  na  thripiodd  fy  ngherddediad,  canys  cen- 
figenais  wrth  y  rhai  ynfyd,  pan  welais  Iwyddiant  y  rhai 
annuwiol."  Yn  ngoleuni  y  byd  hwn  yn  unig,  mae  vr 
annuwiol  yn  cdrych  mor  dda  nes  yr  wyf  yn  methu  cen- 
figenu  yn  yr  olwg  arno,  ebai  y  Sahiiydd.  jNlae  yn  edrych 
yn  dda  mewn  man  ag  yr  ocddwn  i  wedi  disgwyl  cael 
mantais  arbenig  arno.  Yr  oeddwn  wediarfer  ymffrostio 
bob  amser  mai  wrth  farw  y  byddai  rhagoriaeth  bywyd 
y  duwiol  ar  fywyd  yr  annuwiol  yn  d'od  i'r  gohvg.  Ond 
er  fy  syndod,  y  mae  yr  annuwiol  yn  medru  marw,  nid 
yn  unig  gystal  a'r  duwiol,  ond  i  bob  ymddangosiad  yn 
well,  "canys  nid  oes  rhwymau  yn  eu  marwolaeth."  l'> 
eu  bywyd  annuwiol,  y  maent  yn  aml  yn  marw  yn  dawcl, 
ac  wedi  cael  icchyd  da  i  fwynhau  eu  pcchod  a'u  llawn- 
der,  "  A'u  cryfdcr  sydd  heini."  "  Nid  ydynt  mewn 
bhndcr  fel  dynion."  Macnt  yn  cael  yn  well  na'r  add- 
ewid  i  ddynion  yn  gyffre^iin.     Mae  dyn  wcdi  ci  cni  i 


Y   LITHRIGFA.  217 

flinder,  fel  yr  eheda  y  wreíchionen  i  fyny,  ond  dyma  rai 
nad  ydynt  mewn  blinderfel  tí^«ẃ«.  Mae  yrymddygiad 
tuag  atynt  yn  cu  dangos  yn  rhywbeth  uwchlaw  dynion  ; 
maent  ar  lawer  cyfrif  yn  fwy  tebyg  i  dduwiau  nag  i 
ddynion.  "  Nid  ydynt  mewn  bhnder  fel  dynion,  ac  ni 
ddialeddir  arnynt  hwy  gyda  dynion.'' 

Yn  l!c  bod  yn  warth  iddynt,  fel  y  dylai  fod,  mae 
balchder  yn  un  o'u  haddurniadau.  Mae  balchder  yn 
gadwyn  hardd  ganddynt  ar  eu  bron,  ac  y  maent  yn 
gwisgo  trawsder  am  danynt  fel  diUedyn.  "  Y  maent 
wedi  llygru,  yn  chwedleua  yn  ddrygionus  am  drawsder." 
Canmol  y  cam  a  wnaethant  â'u  cyd-ddynion  ydyw 
testyn  eu  hymddiddan  yn  eu  horiau  hamddenol.  "  Yn 
chwedleua  yn  ddrygionus  am  drawsder,  yn  dywedyd  yn 
uchel."  Nid  ydynt  yn  ceisio  celu  hyn  oddiwrth  neb 
arall,  "  yn  dywedyd  yn  uchel."  "  Gosodasant  eu  genau 
yn  erbyn  y  nefoedd  :  a'u  tafod  a  gerdd  trwy  y  ddaear." 
Mae  pawb  yn  ufuddhau  i'w  gorchymynion.  "  A'u  tafod 
a  gcrdd  trwy  y  ddaear."  Maent  yn  herio  y  nefoedd,  ac 
yn  llywodraethu  y  ddaear.  Maent  yn  meddwl  yn  uchel 
o'u  gwybodacth  eu  hunain,  ac  yn  meddwl  yn  isel  o 
Dduw.  "  Dywedant,  Pa  fodd  y  g\vyr  Duw  ?  a  oes 
gwybodaeth  gan  y  Goruchaf  ?"  Dengys  yr  adnod  hon 
mai  syniad  dyn  am  Dduw  ydyw  y  prif  ddylanwad  yn 
ffurfiad  ei  gymeriad.  "  Wele,  dyma  y  rhai  annuwiol, 
a'r  rhai  sydd  Iwyddianus  yn  y  byd,  ac  a  amlhasant 
olud."  Dyma  y  rhai  annuwiol  fel  yr  ymddangosant  yn 
ngoleuni  y  byd  hwn  yn  unig. 

Yn  yr  un  goleu  drachefn  ceir  darhm  o'r  duwiol ;  ac 
wedi  ei  dynu  yn  ngoleu  y  byd  hwn  yn  unig  y  mae  dar- 
lun  y  duwiol  yn  edrych  yn  ddrwg  iawn.  "  Diau  mai  yn 
üfer  y  glanheais  fy  nghalon,  ac  y  golchais  fy  nwylaw 
mewn  diniweidrwydd."  Yr  ydwyf,  ebai  y  duwiol,  wedi 
bod  yn  myned  i'r  cyfarfod  eglwysig  ar  hyd  y  blynydd- 
oedd,  i  geisio  glanhau  fy  nghalon,  ond,  ac  edrych  ar 
bethau  yn  ngoleu  y  byd  hwn,  "  Diau  mai  ynofer  y  glan- 
heais  fy  nghalon,  ac  y  golchais  fy  nwylaw  mewn  dini- 
weidrwydd."     Er  i  mi  geisio  byw  oreu  y  gallaf,  mae 

0 


2l8  Y   LITHRIGFA. 

troion  rhagluniaeth  yn  llawer  chwerwach  tuag  ataf  nag  at 
yr  annuwiol.  "  Canys  ar  hyd  y  dydd  y'm  maeddwyd  ; 
fe  ngherydd  a  ddeuai  bob  bore."  Pan  yn  faban,  fe'm 
ganwyd  i  dlodi  ;  wedi  tyfu  i  fyny,  yr  oeddwn  mewn 
gofid  ac  angen  wrth  fagu  fy  mhlant ;  wedi  myned  yn 
hen  eto,  yr  wyf  hyd  yr  ên  raewn  gorbyllau  a  siglenydd. 
"  Canys  ar  hyd  y  dydd  y'ni  maeddwyd."  "  Os  dywed- 
wn,  Mynegaf  fel  hyn  ;  wele,  â  chenhedlaeth  dy  blant  di 
y  gwnawn  gam."  Fe  fum  yn  meddwl  lawer  gwaith  mai 
ofer  fu  crefydda,  ond  pe  dywedwn  fel  hyn,  mi  wnawn 
gam  â  dy  blant  di.  "  Wele,  â  chenhedlaeth  dy  blant  di 
y  gwnawn  gam."  Yn  ngoleuni  y  byd  hwn  yn  aml  y  mae 
crefydda  yn  edrych  yn  beth  ofer  a  gwaeth  nag  ofer. 
"  Hyd  onid  aethum  i  gysegr  Duw,  yna  y  dcallais  eu 
diwedd  hwynt."  Pe  gadawn  y  duwiol  a'r  annuwiol  ar 
hyn,  heb  edrych  yn  mliellach  na'r  byd  hwn,  fe  wnawn 
gam  dirfawr  â'r  dyn  duwiol.  Ni  byddai  yn  rhyw  lawer 
gwaeth  genyf  adael  i'r  annuwiol  ymddangos  oreu  y  medr 
tra  ar  y  ddaear,  ond  byddai  yn  gam  dirfawr  â'r  duwiol. 
"  A  chenhedlaeth  dy  blant  di  y  gwnawn  gam."  "  Hyd 
onid  aethum  i  gysegr  Duw,  yna  y  deallais  eu  diwedd 
hwynt."  Y  rhcswm  paham  y  mae  yr  annuwiol  yn  edrych 
mor  dda,  a'r  duwiol  yn  edrych  mor  ddrwg,  yn  ngoleuni  y 
byd  hwn  yn  unig,  yw,  am  fod  diwedd  y  naiU  a'r  llall 
wedi  ei  gadw  o'r  darlun.  Heb  ei  ddiwedd  y  mae  yr  an- 
nuwiol  yn  edrych  oreu  :  gyda'i  ddiwedd  y  mae  gyrfa  y 
duwiol  yn  edrych  oreu.  Ond  nid  yw  goleuni  y  byd  hwn 
yn  ddigon  llachar  i  ddangos  diwedd  y  naill  na'r  llall :  yn 
y  cysegr,  yn  ngoleuni  byd  arall  yn  unig,  y  mac  hwn  i'w 
weled,  ac  o  hyn  i'r  diwcdd  ceisiwn  edrych  ar  yrfa  yr  an- 
nuwiol  yn  ngolcuni  y  byd  arall.  Yn  adnod  y  testyn 
ceir  rhan  o  ddarhm  yr  annuwiol  wedi  ei  dynu  yn  y  gol- 
euni  dwyfol  a  lewyrchai  oddiar  y  drugareddfa.  "  Diau 
osod  o  honot  hwynt  mewn  IHthrigfa."  Diau  osod  o 
honot  hwynt  mewn  llooedd  IHthrig.  Ar  y  rhew  y  maent 
wedi  cu  gosod.  Mae  scfyllfa  yr  annuwiol  yn  cacl  ci  chyd- 
maru  yma  i  Hthrigfa.  Edrychwn  yn  awr  ar  addasrwydd 
y  gair  llithrigfa  i  osod  allan  wir  sefyllfa  yr  annuwiol. 


Y   LITHRIGFA.  219 

I.  Gyrfa    lawen    ydyw    gyrfa    pechod    ar    ei 

DECHREU. 

Dyma,  onide,  nodwedd  yr  yrfa  ar  y  rhew  ?  Mae  rhai 
o  honoch  yn  cofio  niai  rnai  o'r  munydau  mwyaf  ded- 
wydd  yn  eich  bywyd  ydoedd  yr  amser  pan  oeddych 
mewn  afiaeth  yn  chwareu  ar  y  rhew  ;  ond  llawenydd  ar 
y  rhew  ydoedd  wcdi'r  cyfan.  Llawenydd  ar  y  rhew 
ydyw  gyrfa  pechod  ar  y  goreu. 

II.  Gyrfa  ar  oyfì:r  vr  iach  a'r    ieuanc   ydyw 

YR    YRFA    AR    Y    RHEW. 

Edrychwch  fel  y  mae  yr  hen  bobl  yn  osgoi  y  rhew  ar 
y  ífordd  :  gwelwch  fel  y  mae  y  plant  yn  chwiHo  arn  dano. 
Gyrfa  fel  hyn  ydyw  gyrfa  pechod  ;  yr  iach  a'r  ieuanc  yn 
unig  fedr  gael  mwynhad  ar  y  lhvybr  hwn.  Os  bydd  dyn 
wedi  bod  yn  chwareu  y  rhin  fwyaf  o'i  oes  ar  Hthrigfa 
pechod,  pan  feddyha  ei  fod  yn  myned  i  farw,  mae  yn 
ceisio  tynu  ei  draed  oddiar  y  hthrigfa  mor  fuan  ag  y  gall. 
Yr  oedd  cyfeddach  y  dafarn  yn  gwneyd  y  tro  yr.  woll 
nag  unman  arall  pan  oedd  y  dyn  yn  iach,  ond  weai 
myncd  i  wely  cystudd,  mac  cwmni  un  o  hen  saint  duw- 
iolaf  yr  ardal,  i'w  gyfarwyddo  pa  fodd  i  gael  gafael  mewn 
bywyd  tragwyddol,  yn  boddio  y  dyn  yn  llawer  gweU. 
Mae  yr  hen  vvr  sydd  wedi  treuho  ei  oes  ar  hthrigfa 
pechod  yn  dod  i  deimlo  fel  y  mae  yn  heneiddio  mai 
newid  ei  hvybr  a  ddylai  bellach.  Fel  yr  yrfa  ar  y  rhew, 
gyrfa  ar  gyfer  yr  iach  a'r  ieuanc  yn  unig  yw  gyrfa  pechod. 
Gadcwch  i  ninau,  gyfeillion,  gael  ein  traed  ar  hvybr  pan 
yn  iach  ac  yn  ieuanc  na  bydd  arnom  eisiau  newid  pan 
wedi  myned  i  wely  cystudd  ac  i'n  hen  ddyddiau. 
íJithrigfa  yw  gyrfa  pechod. 

III.  Gyrfa  beryglus  yw  y  lithrigfa. 

Er  fod  pawb  yn  addef  fod  pleser  i'w  gael  wrth  chwareu 
ar  y  rhew,  eto,  nid  oes  neb  yn  amheu  nad  oes  yna  berygl 
yn  nglyn  âg  ef  Mae  rhai  weithiau  yn  cael  codwm  ar  y 
rhew  ag  sydd  yn  eu  cloffi  am  eu  hoes.  Mynych,  mynych 


220  Y   LITHRIGFA. 

onide,  y  mae  hyn  wedi  cymeryd  lle  wrth  chwareu  ar  lithr- 
igfapechod?  Mae  yr  anafusion  a'r  clofitìon  a  niweidiwyd 
ar  y  lithrigfa  hon  yn  llenwi  pob  pentref,  ac  ond  odid  nad 
oes  un  neu  ragor  yn  mhob  teulu  o  glwyfedigion  IHthrigfa 
pechod. 

Mae  Uynau  yn  gyfifredin  yn  dechreu  rhewi  yn  eu  hym- 
ylon.  GeUir  gweled  rhai  yn  aml  yn  chwareu  ar  y  rhew 
ar  ymylon  llynoedd  pan  na  bydd  y  rhew  yn  ddigon  cryf 
i  ddal  neb  ar  eu  canol.  Wrth  fyned  ar  y  rhew  mae  dyn 
yn  ymddangos  yn  hynod  o  ofalusac  ofnus;  ond  yn  mhen 
ychydig  wedi  dechreu  chwareu,  mae  yn  anghofio  pob 
gofal  a  pherygl.  Yn  y  dechreu  y  mae  yn  cadw  yn  ddi- 
gon  agos  i'r  ymylon  ;  ond  fel  y  mae  yn  ymhyfhau  y  mae 
yn  myned  yn  mliellach  o'r  ymylon  ac  yn  nes  i'r  canol, 
nes  o'r  diwedd  y  mae  yn  myned  i  le  rhy  wan  i'w  ddal,  ac 
yn  colh  ei  fywyd  wrth  chwareu.  Dyma  ddarlun  o  ugein- 
iau  a  adwaenoch,  onide,  a  fu  yn  chwareu  ar  ymylon  cor- 
byllau  pechod.  Chwareu  ar  wyncb  llynclyn  dinystr  ydyw 
ymwneyd  â  phechod.  Nid  ydyw  corbwll  dinystr  byth 
yn  rhewi  yn  ci  ganol  ;  ac  y  mae  mwy  na  mwy  o'r  rhai  a 
ddcchreuasant  chwareu  ar  ymylon  y  lîyn  wedi  syrthio 
drwodd  :  y  mac  rhywrai  yn  syrthio  drwodd  yn  barhaus. 

IV,   Mae  hyn  hefyd  yn  nodweddiadol  o  yrfa  ar  y  rhew, 

— FOD  DYN  YN  MYNED  YN  MHELLACH  NAG  YR  OEDD 
WEDI    MEDDWL   WRTH    GYCHWYN. 

Pan  y  mae  dyn  yn  cychwyn  ar  y  Hthrigfa,  mae  yn 
rhoddi  ci  hoU  nerth  i  helpu  ei  hun  yn  mlaen.  Sylwch 
y  fath  ymdrech  y  mae  dyn  ynddi  wrth  gychwyn  ysglefrio ; 
ond  sylwch  arno,  mor  esmwyth  a  didrafferth  y  mae  yn 
myned  wcdi  cychwyn.  (iyda  thipyn  o  ofn  a  phryder  y 
rhodda  y  Uanc  ei  droed  ar  ymyl  y  Uyn  i  ddechreu  ;  cyn 
anturio  yn  mheU  mac  yn  mynu  rhoi  prawf  teg  ar  y  rhew 
a  ydyw  yn  debyg  o  ddal.  l)yma,  onide,  fcl  y  mae  dyn 
yn  dcchreu  gyda  phechod  ?  Rhydd  un  troed  ar  y  Uyn, 
a  cheidw  y  UaU  ar  y  tir  i  edrych  rhag  ofn  iddo  fentro 
gorniod.     (iyda  thipyn  o  ofn  ac  yswildod  y  mae  yn 


Y   LITHRIGFA.  221 

myned  i'r  dafarn  y  tro  cyntaf.  Mae  yn  rhaid  iddo  gasglu 
ei  hoU  nerth  i  gychwyn  gyda'r  anonestrwydd  cyntaf ; 
ond  wedi  cychwyn  unwaith  ar  yrfa  pechod,  mor  bell, 
onide,  y  mae  y  dyn  wedi  myned  heb  feddwl  ?  Fe 
gychwynodd  y  dyn  trwy  íyned  i  eistedd  i'r  dafarn  gyda 
diod  ddirwestol,  ac  fe  gafodd  ei  hun  yn  feddwyn  heb 
feddwl.  Yr  ymdrech  fydd  dyn  wedi  roi  i  gychwyn,  hyny 
fydd  mesur  ei  gyflymder  ar  y  rhew  wedi  iddo  gychwyn. 
Ós  bydd  dyn  wedi  cael  tr.ìfferth  fawr  i  gychwyn,  bydd 
ei  daith  o  gymaint  a  hyny  yn  gyflymach  tua  distryw. 
Edrychwch  gyda'r  fath  drafferth  y  mae  y  bachgen  sydd 
wedi  ei  fagu  ar  aelwyd  grefyddol  yn  medru  cychwyn  ar 
y  hthrigfa.  O,  fel  y  mae  yn  gorfod  ymladd  yn  erbyn 
cynghorion  ac  anogaethau  ei  rieni ;  ond  wedi  iddo 
orchfygu  y  gwrthwynebiadau  hyn,  mor  fuan  y  mae  yn 
cael  ei  hun  yn  ngwaelod  y  Hthrigfa.  Plant  crefyddwyr 
yn  aml  ydyw  campwyr  y  Hthrigfa.  Paham  ?  Wel,  y 
maent  wedi  gorfod  rhoddi  y  fath  nerth  er  medru  cych- 
wyn  o  gwbl  nes  y  maent  yn  myned  yn  gyflymach  na  neb 
wedi  iddynt  unwaith  gychwyn.  (IwyHwn  gychwyn  ar 
yrfa  pechod,  neu  cawn  ein  hunain  ar  waelod  y  lithrigfa 
cyn  i  ni  gael  amser  i  ystyried  i  ba  le  yr  ydym  yn  myned. 

V.   Gyrfa  anhawdd  troi  yn  ol  arni  ydyw  yr 

YRFA    AR    Y    RHEW, 

Wedi  i  ddyn  gychwyn  unwaith,  mae  yn  hawddach 
myned  yn  mlaen  nac  yn  ol.  1  )yma  hefyd  yw  y  gwir  am 
yrfa  pechod.  Wedi  i  ddyn  gychwyn  ar  y  rhew,  rhaid 
myned  yn  mlaen  neu  mae  yn  sefyll  ar  fíbrdd  rhywun 
arall.  Wcdi  i  ddyn  gychwyn  unwaith  ar  yrfa  dinystr, 
mae  cymdeithion,  cysylJtiadau,  a'r  blysiau  yn  ei  wthio 
yn  ei  flaen.  Mae  y  dyn  wedi  rhoi  ei  enw  yn  ddirwestwr, 
ond  y  mae  yn  tori  ei  ymrwymiad  yn  union.  Paham  ? 
Am  fod  yn  haws  myned  yn  mlaen  na  myned  yn  ol  ar  y 
hthrigfa.  Mae  y  dyn  wedi  dechreu  twyllo,  ac  y  mae 
wedi  penderfynu  lawer  gwailh  troi  dalen  newydd  yn  ei 
hanes  cyn  iddo  gacl  ei  ddal,  ond  erbyn  ceisio  gwella, 
mao  yn  gwclcd  bod  yn  haws  myncd  yn  mlacn  na  myned 


22i  Y    LITHRIGFA. 

yn  ol.  Llithrigfa  y\v  gyrfa  pechod.  Wedi  unwaith 
gychwyn  mae  bron  yn  anmhosibl  troi  yn  ol.  Dywedai 
üafydd  Rolant  y  Bala  nad  oedd  yn  bosibl  d'od  yn  ol  ar 
lithrigfa  ond  trwy  ymgripio  ar  ein  ghniau  ac  ar  ein  dwy- 
law.  Gadewch  i  ni  fod  yn  ofalus  rhag  cychwyn  ar  yrfa 
dinystr  :  mae  yn  haws  gwyho  yn  y  dechrcu  na  throi  yn 
ol  wedi  cychwyn.  Lle  anhawdd  troi  yn  ol  arni  ydyw  y 
lithrigfa. 

VL   Gyrfa  ydyw  llwyür  i>echod  svdd  yn  y  pen 

DRAW  YN  RHWYM  O  DDIWEDDU  MEWN  LLWYR  DDINYSTR. 

Yr  wyf  yn  cofio  i  mi  ddarllen,  pan  yn  blentyn  yn  yr 
ysgol,  hanesyn  am  For  y  Gogledd  nad  anghofiais  ef  eto. 
Dywedii  yr  hanes  y  lîydd  y  môr  yn  rhewi  am  ganoedd 
o  filldiroedd  yn  y  rlian  hono  o'r  byd,  ac  y  mae  yn  arfer 
gyfifredin  i  fyned  i  hela  am  ganoedd  o  filldiroedd  ar 
wyneb  y  rhew.  Ond  weithiau,  fe  glywir  rhyw  s\vn  di- 
eilhriol  odditanodd,  a'r  foment  y  clyw  y  cyfarwydd  y 
twrf  hwn  dan  eu  traed,  y  maent  yn  dianc  yn  ddiymdroi 
oddiar  wyneb  y  rhew  i  ddiogelwch.  A  dyma,  meddir, 
yr  esboniad  ar  y  s\vn  dieithriol.  Mae  Mor  y  Gogledd  a 
Mor  y  Werydd  yr  un  mewn  gwirionedd:  gwahaniaethant 
yn  unig  mewn  enw.  Ac  os  bydd  yr  ystorm  yn  ysgwyd 
Mor  y  Werydd,  mae  ei  frawd  yn  y  gogledd  yn  cydym- 
deimlo,  ac  yn  myned  yn  anesmwyth,  ac  yn  dechreu  cyn- 
hyrfu  dan  y  rhew  ;  ac  er  fod  y  rhew  yn  Mor  y  Gogledd 
yn  ganoedd  ar  ganoedd  o  droedfeddi  o  drwch,  gwaith 
ychydig  o  amser  i'r  hen  fôr,  wedi  dechreu  aflonyddu, 
fydd  malurio  ei  gloiau  yn  ddrylhau.  Ni  buasai  unrhyw 
swm  o  nerth  dynol  yn  ddigon  i'w  ddrylHo.  Yr  oedd  y 
rhew  yn  ymddangos  mcr  gadarn  a  sefydlog  â'r  creigiau 
oesol,  ond  un  ystorm  )n  Mor  y  ^\'erydd  sydd  yn  ddigon 
i  ddryUio  ci  holl  gadernid.  l)iogehvch  tebyg  i  hyn  ydyw 
diogelwch  y  rhai  sydd  yn  ymblescru  ac  ymdeithio  ar 
wyneb  llynclyn  j»echüd.  Mae  .amser  a  thragwyddoldeb 
fel  Mor  y  Gogledd  a  Mor  y  \Verydd,  yn  un  â'u  gilydd. 
Mae  y  dyiì  annuwiol  yn  tcimlo  fod  ganddo  ddigon  o 
gadernid  dan  ci  dracd, — **  Eu  meddwl  yw  y  pcry  cu  tai 


Y    LITHRIGFA.  2  2^ 

yn  dragywydd,  a'u  trigfeydd  hyd  genhcdlaeth  a  chen- 
hedlaeth," — ond  un  ystorm  yn  moroedd  tragwyddoldeb 
sydd  yn  ddigon  i  chwilfriwio  y  pethau  cadarnaf  ar  wyneb 
cefnfor  amser,  A  dyma  ydyw  yr  oedfa  hon,  bechadur, 
rhyw  sẃn  dieithriol  dan  dy  draed  yn  dweyd  y  dylet 
ddianc  i  ddiogehvch  mor  fuan  ag  y  medri.  Bycld  rhai 
yn  Mor  y  Gcgledd  wedi  myned  yn  rhy  bell  pan  glywant 
y  sŵn  i  allu  dianc  i  ddiogehvch  cyn  i'r  rhew  gael  ei 
ddrylHo  dan  c  u  traed,  a  bydd  eu  hymbleseru  yn  diweddu 
mewn  dyfrll}d  fedd.  Anwyl  gyfeillion,  a  ydych  yn 
clywed  rhyw  ddwysbigiad  yn  eich  calon  y  dylech  fyw 
yn  well  ?  Sẁn  ystorm  yn  nghefnfor  y  byd  tragwyddol 
ydyw  hyn.  Brysiwch  ddianc  i  Graig  yr  Óesoedd  tra  yr 
ydych  yn  ei  hymyl,  canys  ni  all  yr  un  dòn  byth  daflu 
dros  ben  hon.  Ós  bydd  i  chwi  aros  yn  y  fan  lle  yr 
ydych  yn  awr,  gan  ddibrisio  pob  rhybudd,  nid  oes  ond 
ílwyr  ddinystr  yn  rhwym  o'ch  goddiweddyd.  A  wyt  ti 
wedi  colli  rhai  o  dy  berthynasau  neu  dy  gydnabod  yn 
ddiweddar  ?  Cofia  mai  svvn  moroedd  tragwyddoldeb  yn 
cynhyrfu  nes  tori'r  llawr  odditan  draed  y  rhai  sydd 
yn  byw  ar  wyneb  cefnfor  amser  ydyw  hyn.  Brysia  i 
Graig  yr  Oesoedd  cyn  i'r  llawr  dy  oilwng  i  Iwyr  ddinystr. 
Mae  gan  Eben  Fardd  beniU  hynod  ddesgrifiadol  o'r 
perygl  ar  wyneb  cefnfor  amser  : 

"  Rhof  fy  nhroed  y  fan  a  fynwyf 

Ar  sigledig  bethau  'r  byd, 
Ysgwyd  mae  y  tir  o  danaf, 

Darnau  'n  cwympo  i  lawr  o  hyd  : 
Ond  os  caf  fy  nhroed  i  sengi 

Yn  y  dymhestl  fawr  a'm  chwyth 
Ar  dragwyddol  Graig  yr  Oesoedd, 

Dyma  fan  na  syfla  byth." 

Llithrigfa  beryglus  anghyíifredin  ydyw  gyrfa  pechod, 
ac  y  mae  ugeiniau  o'n  cyd-ddynion,  y  mae  lle  i  ofni,  yn 
mentro  eu  bywyd  yn  y  peryglon  i  gyd  heb  ystyried;  ac 
er  clywed  am  y  perygl,  ni  roddant  hyn  at  eu  calon. 
Dywedir  y  bydd  yr  Eskimo,  yn  mhegwn  y  gogledd,  yn 
adeiladu  ty  o  eira  ar  y  rhew,  ac  yn  hwnw  mae  yn  cysgu 
ac  yn  rhoi  ei  blanl  i  gysgu,  ac  wrth  ymarfcr  a'i  berygl  y 


224  Y   LlTHRlGFA. 

mae  yn  anghofio  fod  y  dyfnder  obry  dan  ei  gartref,  ac 
ná  wyddis  pa  foment  y  bydd  sylfeini  ei  dŷ  a'i  gartref 
yn  cael  eu  dadymchwel.  Mae  yn  dygwydd  weithiau  y 
bydd  ystorm  yn  codi  yn  Mor  y  Werydd  ganol  nos,  a'r 
Eskimo  a'i  deulu  yn  cysgu  yn  drwm  yn  ei  dŷ^  eira  ar 
wyneb  y  rhew,  ac  mai  y  peth  cyntaf  a  genfydd  fydd  íod 
ei  obaith  am  ddiangfa  wedi  darfod.  Yr  oedd  cf  yn 
cysgu  pan  oedd  y  rhew  yn  clecian  dan  ci  draed,  chlyw- 
odd  ef  na  neb  o'i  deulu  y  rhybudd  sydd  yn  arwydd  sicr 
bob  amser  o  berygl,  ac  fe'i  collwyd  ef  a'i  deulu  am  ei 
fod  yn  cysgu  yn  lle  gwyho  i  wrando  ani  y  perygl.  Oes 
yma  ddyn  cyfoethog  yn  yr  oedfa,  yn  byw  yn  nghysgod 
ei  gyfoeth  ?  Ty  eira  ar  wyneb  y  rhew  yn  y  pegwn 
gogleddol  ydyw  dy  dŷ  di  yn  wir,  bechadur.  Mae  yna 
boethwynt  ystormus  i  chwythu  ar  dy  dŷ  di  yn  y  man. 
A  ddeil  y  ty  eira  mor  poethwynt,  fe  dawdd  dy  dŷ  a  dy 
amddiífyn  yn  llymaid  uwch  dyben  maes  o  law.  A  oes  yma 
rywun  yn  ymddiried  yn  ei  iechyd  ac  yn  ei  gryfder,  ac 
yn  cysgu  yn  dawel  heb  wrnndo  y  swn  syddodditanodd  yn 
dweyd  fod  mùr  tragwyddoldel)  }n  cynhyrfu  ac  yn  dryliio 
y  tir  dan  ei  draed  ?  Rhew  ar  wyneb  yr  eigion  ydyw 
iechyd  i  ymddiried  ynddo  ac  i  bwyso  arno.  Rhyw  un 
corwynt  yn  awyr  tragwyddoldeb  sydd  yn  ddigon  i 
ddrylUo  pob  cadernid  dan  dy  draed.  Dyma  hthrigfa 
bywyd,  fy  nghyfeilHon.  Dyma  hthrigfa  ag  y  mae  rhai  o 
honom  ni,  y  mae  Ue  i  ofni,  yn  mynu  aros  arni.  Dyma 
hthrigfa  ag  y  mae  ein  cyfcihion,  ein  perthynasau,  ein 
brodyr,  ein  chwiorydd,  ein  meistriaid,  a'n  gwasanaeth- 
yddion  yn  mynu  aros  i  ymblcscra  ac  i  fwynhau  cu  hun- 
ain  hyd  yr  awr  hon.  A  ydyw  sefyllfa  bcryglus  dy  gyd- 
nabod  a'th  bcrthynasau  yn  bryder  ar  dy  fcddwl,  ac  yn 
cael  lle  ar  dy  galon  ?  A  ydyw  iachawdwriacth  dy  gyd- 
ddynion  yn  cffeithio  rliywljcth  ar  dy  esmwytliyd  a'th 
bleserau?  Wrth  feddwl  am  hyn,  bydd  arnaf  ofn  yn  aml 
y  bydd  un  hen  bagan  yn  codi  i  fyny  yn  y  farn  i 
gondemnio  y  rhan  fwyaf  o  honom.  Yr  ydych  yn  coíìo 
un  noswaith,  yn  groes  i  ewyllys  y  brcnin  Darius,  y  mac 
Danicl  wcdi  cacl  ci  fwrw  i  ffau  y  llcwod,  ac  y  niac'r  hcn 


Y   LITHRÎGFA.  Ì2^ 

frenin  yn  teimlo  yn  anghyffredin  wrth  seHo  y  drws  arno. 
Dacw'r  gareg  wedi  ei  threiglo  yn  ewyllysgar  ar  y  drws 
gan  elynion  Daniel,  ac  yn  awr  edrychwch  ar  yr  hen 
frenin  yn  niyn'd  yn  araf  at  y  drws,  dacw  fo  yn  gafael  yn 
y  sel,  a  bron  a'i  goUwng  wedi  gafael  ynddi.  Edrychwch 
arno  yn  selio  y  drws.  (Iwelwch,  mae  o  bron  yn  methu 
gwneyd,  mae  ei  law  yn  crynu  fel  nad  ydi'r  sel  yn  debyg 
i  ddim  ond  gwaith  dyn  wedi  dyrysu.  Y  mae  yr  hen 
frenin  yn  rhoi  rhyw  un  gipdrem  ar  Daniel  ac  ar  y  llewod 
cyn  cychwyn,  i  edrych  ydyn  nhw  yn  para  i  beidio 
gwneyd  dim  iddo,  ac  wrth  eu  gwel'd  nhw  mor  lonydd 
y  mae  yn  rhyw  wan  obeithio  na  wnant  ddim  iddo  hyd 
y  bore.  *'  Dy  Dduw,"  mcddai,  "  yr  hwn  yr  ydwyt  yn  ei 
wasanaethu  yn  wastad,  efe  a'th  achub  di."  Yr  ydw  i 
bron  y  gallwn  i  fyn'd  ar  fy  llw,  fel  pe  buasai  yr  hen 
frenm  yn  dweyd,  fod  yna  rhywun  hehlaw  Daniel  gyda'r 
llewod,  neu  ni  fuasent  hwy  moi  lonydd.  Ond  pa  fodd 
bynag,  "yna  yr  aeth  y  brenin  i'w  lys."  A  chredaf  ei 
fod  wedi  sefyll  a  throi  yn  ol  i  wrando  lawer  gwaith  cyn 
cyraedd  adref,  rhag  ofn  fod  y  Uewod  wedi  cyfnewid  yn 
eu  hymddygiad  at  Daniel.  Ònd  o'r  diwedd  y  mae  o  yn 
cyraedd  y  ty,  erbyn  iddo  fyn'd  i  fewn  y  mae  yno  swper 
o'r  fath  oreu  wedi  ei  arlwyo  i'w  ddisgwyl.  Ond,  ebai'r 
hen  frenin  y  foment  yr  aeth  i  fewn,  'does  yma  ddim 
swper  i  fod  heno,  cliriwch  y  rhai  yna  i  ffwrdd  o  ngolwg 
i  ar  unwaith  ;  fedra  i  ddim  meddwl  am  fwyta  a  Daniel 
gyda'r  llewod  ;  pe  bawn  i  yn  bwyta  heno,  mae  arna  i 
ofn  y  cyfrifid  fy  mod  i  yn  cydwledda  â  bwystfilod.  Y 
mae'n  weli  i  ti  dreio  rhywbeth,  ebai  un  o'r  gweision 
penaf  wrtho.  Na,  na,  ebai  yr  hen  frenin,  fedra  i  ddim 
meddwl  am  fwyta  a  Daniel  yn  y  ffau,  ''  Ac  a  fu  y  noson 
hono  heb  fwyd."  We\  ynte,  os  na  wnei  di  fwyta,  mi 
gawn  ganu  tipyn  i  ti ;  mae  y  tywysogion  wedi  dweyd  y 
deuant  yma  yn  union  i  gael  noson  lawen  ;  ac  ar  y  gair 
dyma'r  pen  telynor  yn  dechreu  cyweirio  y  tannau  ac  yn 
gosod  ei  fysedd  mewn  trefn  i  ganu  o'r  alawon  hyny  na 
fethai  byth  a  dod  a'r  brenin  i'w  dymcr  ac  ato  ei  hun. 
Ond  pan  ocdd  o  'n  myncd  i  ddcclireu,  paid  a  dy  sŵn, 


226  Y    LITHRlCFA. 

ebai'r  brenin,  'does  yma  ddim  canu  i  fod  heno.  Wir, 
ebai  un  oedd  yn  teimlo  mwy  o  hyfdra  ac  agosrwydd  at 
y  brenin  na'r  Ueill,  mae'n  well  i  ti  adael  iddo  ganu  rhyw 
un  gân  fach,  fe  ddeuai  hyny  a  thi  atat  dy  hun,  ac  fe 
anghofiet  dy  ofid,  fc  dawelai  dy  fcddwl,  ac  fe  fyddai  yn 
llawer  o  help  i  ti  fedru  cysgu  heno.  Na,  na,  ebai  y 
brenin,  ydech  chi  ddim  yn  clywed  y  llewod  yna  yn  rhuo 
mor  ddychrynllyd  ?  mae  arna  i  ofn  bob  munyd  clywed 
swn  troed  rhywun  yn  d'od  i  fewn  i  ddweyd  fod  Daniel 
er  y  cwbl  wedi  ei  larpio  ganddynt,  "  Ac  ni  adawodd," 
— er  pob  perswadio,  er  pob  cymhelUad,  "ac  ni  adawodd 
ddwyn  difyrwch  o'i  flaen."  Mae  y  brenin  yn  myn'd  i'w 
wely,  ac  yn  ceisio  rhoi  ei  hun  i  gysgu.  Mae  yn  gorwedd 
un  ochr,  mae  yn  troi  ar  yr  ochr  arall,  felly  yn  ol  ac  yn 
mlaen  tan  y  bore,  ond  ni  ali  yn  ei  fyw  gysgu,  "  Ei  gwsg 
hefyd  a  giHodd  oddiwrtho."  Y  mae  yn  cdrych  tua 
ffenestr  ei  ystafell  wely  yn  barhaus  i  wyHo  toriad  y  dydd, 
ac  yn  y  diw^edd  y  mae'n  gweled  rhyw  lesni  ar  y  ffenestr, 
neidia  o'i  wely  ar  unwaith,  "  Yna  y  cododd  y  brenin  yn 
fore  iawn,  ar  y  wawrddydd."  Ac  y  mae  yn  myned  i 
gyclìwyn  allan  yn  ddiymdroi,  ond  dyna  un  o'r  gweision 
yn  dweyd  wrtho,  Aros,  fy  arghvydd,  nid  yw  yn  dda  i  ti 
fyn'd  allan  i'r  awel  oer  heb  frecwast,  ac  heb  fwyta  dini 
neithiwr  chwaith,  ac  heb  gysgu  yr  un  amrantiad  ar  hyd 
y  nos  ;  'dwyt  ti  ddim  yn  drefnus  iawn  chwaith,  prin  y 
y  mae'n  weddus  i  dy  fawrhydi  fyn'd  allan  heb  gymeryd 
mwy  o  amser  na  hyna  i  ymwisgo  ac  i  drefnu  dy  hun. 
Amser,  'does  dim  amser  i'w  golH  beddyw  os  oes  modd 
gwneyd  rhywbeth  i  gael  Daniel  yn  fyw  o'r  ffau,  "  Yna 
cododd  y  brenin  yn  fore  iawn,  ar  y  wawrddydd,  ac  a 
aeth  ar  fiys  at  ffau  y  Hewod."  Os  oedd  y  brenin  yn 
myn'd  yn  araf  oddiwrth  y  ffliu  neithiwr,  y  mae  yn  gwneyd 
i  fyny  mewn  cyflymdra  heddyw.  Mac  yn  rhedeg  ar 
frys,  "Ac  a  aeth  ar  frys  at  ffau  y  Hewod."  Ac  y  mae 
mor  bryderus  fel  y  gwaedda  ar  dop  ei  lais,  heb  gymeryd 
amscr  i  edrych,  "  Daniel,  gwasanaethwr  y  ])uw  byw,  a 
all  dy  Dduw  di,  yr  hwn  yr  wyt  yn  ei  wasanacthu  yn 
wastad,  dy  gadw  di  rhag  y  Ucwod  ?" 


Y   LITHRIGF'A,  227 

Yn  awr,  bechadur,  gad  mi  newid  y  ddamcg,  a  throi 
am  funyd  a  dweyd,  Tydi  yw  y  gwr.  Rho  chware  teg 
yn  awr  i  mi  gael  gofyn  i  dy  gydwybod,  a  gwna  dithau 
wrando  arni  yn  ateb,  A  yw  yr  hen  frenin  yn  peidio 
bod  mewn  niwy  o  bryder  am  fywyd  ei  was  nag  wyt  ti 
am  fywyd  dy  lilant  ac  am  dy  fywyd  dy  hun  ?  Mae  y 
bechgyn  a'r  genethod  ar  y  lithrigfa.  lë,  yr  oedd  hi  yn 
üfnadwy  ar  Daniel  fod  am  noson  gyda'r  llewod  ;  ond 
llewod  ag  angel  Duw  wedi  cau  eu  safnau  oedd  gan 
Daniel  i  gysgu  yn  eu  canol.  Ond  beth  feddyHet  ti  am 
dy  gyfoedion,  am  dy  gyfeiliion,  am  dy  gydnabod  sydd 
yn  nghanol  liewod  a'u  safnau  yn  agored  ?  lë,  ie,  fe  fu 
yr  hen  frenin  am  un  noson  heb  ci  swper  oblegid  ei 
bryder  yn  achos  l)ywyd  ei  was.  Ydyw  achos  enaid  dy  was 
neu  dy  forwyn  sydd  ar  y  lithrigfa  wedi  eífeithio  rywbeih 
i  bylu  dy  archwaeth  at  bryd  o  fwyd  erioed  ?  *'  a  fu  y 
noson  hono  heb  fwyd."  lë,  fedrai  yr  hen  frenin  ddim 
goddef  swn  y  delyn  a'r  dawnsiau  a  Daniel  yn  safn  marw- 
olaeth,  "  Ni  adawodd  ddwyn  difyrwch  o'i  flaen."  A 
wyt  ti,  fy  nghyfaill,  yn  peidio  medru  mwynhau  dy  hunan 
yn  y  ddawns,  yn  y  difyrwch,  yn  y  gloddest,  yn  y  gyf- 
eddach,  a'th  gymydogion  a'th  berthynasau  ar  y  lithrigfa, 
ac  uffern  wedi  ymeangu  ac  agor  ei  safn  yn  anferth  yn 
barod  i  lyncu  "  eu  gogoniant,  a'u  IHaws,  a'u  rhwysg,  a'r 
hwn  a  lawenycha  ynddi."  A  ddarfu  i  ti  erioed  golH 
munyd  o  dy  gysgu  i  bryderu  am  fywyd  dy  gyd-ddynion 
sydd  ar  y  Hthrigfa  ?  A  fydd  i  Darius  beidio  codi  yn  y 
farn  i'n  condemnio  ni  oblegid  ein  difaterwch  a'n  diffyg 
ymdrech  i  ddwyn  ein  cyd-ddynion  oddiar  y  lithrigfa  ac 
i  afael  a  Cheidwad  ?  Bydded  i  ni  oll,  trwy  gymorth 
Duw,  gael  ein  traed  oddiar  y  lithrigfa  ar  Graig  yr 
Oesoedd. 


♦»■  «■^» 


BARDDONIAETH. 


PRYDDEST    AR    ORTHRWM. 

CYNWYSIAD. 

Rhagymadrodd. — Ystyr  y  gair.  Engreifltiau  o  Orthrwm  i  eg- 
luro  y  gair. 

Rhan  I. — Gorthrwm  dan  y  gyffelybiaeth  o  Dduwies.  i.  Ei  hadd- 
olwyr. — Ei  hymddygiad  at  ei  haddolwyr.  Adonibeseg  fel  es- 
iampl  i  esbonio  ei  hymddygiad  at  ei  fíyddloniaid.  Byr  restr  o 
offeiriaid  penaf  y  dduwies.  2.  Ei  hallorau — Eu  nifer.  Nifer  a 
natur  yr  aberthau  arnynt.  Darluniad  o'r  amddifad  yn  marw  ar 
ei  hallor  yn  dangos  gormes  y  tirfeddianwr.  Naboth  yn  un  o'i 
haberthau  yn  dangos  gormes  brenhinoedd.  C  iradog  a'r  Cym- 
ry  ar  ei  hallor  yn  dangos  gormes  y  gorchfygwr.  Caethion 
Affrica  yn  dangos  gormes  y  gaethfasnach.  Y  dc  ryn  melyn  fel 
engraifft  o  Orthrwm  ar  adar.  Y  march  ar  y  rhedegfa  yn 
dangos  Gorthrwm  yn  mhlith  yr  anifeiHaid.  Olion  y  naill 
greadur  yn  gorthrymu  y  llall  mewn  daeareg.  Mai  dyn  yw 
aberth  penaf  y  dduwies. 

Rhan  II. — Amcan  Gorthrwm.  i.  Yn  mhlith  creaduriaid  di- 
resmn — Dadblygu  eu  galluoedd  cuddiedig.  2.  Yn  mhlith  dynion. 
— Eu  gwella  oddiwrth  effeithiau  pechod.  reri  i  ddynion  godi 
eu  llygaid  at  Dduw  fel  eu  hunig  Waredwr.  3.  Y  gn'arcdwyr  a 
godìiyd  gan  yr  Arglwydd  i  amddiffyn  ci  bobl  rhag  Gorthrum. — 
Abraham  i  waredu  Lot  a  gasthiwyd  mewn  rhyfel.  Moses  i 
waredu  Israel  odditan  ddeddfau  gorthrymus,  ac  mai  cyfiawn- 
der  sydd  yn  diffrwytho  Cîorthrwm.  Y  barnwyr  a  gododd 
Duw  o  bryd  i  bryd  i  waredu  Israel.  Yr  lesu,  ar  yr  hwn  y 
pwysodd  y  baich  drymaf,  yn  taflu  Gorthrwm  i  ddyfnder  y 
mor.  Fod  yn  rhaid  i  blant  dynion  tra  ar  y  ddaear  ddyoddef 
ychydig  o  Orthrwm  eto,  ond  fod  dydd  ein  hymwared  yn 
prysur  nesau. 

Rhan  III. — Darluniad  o'r  nefoedd,  aneddle  ddi-orthrwm,  cartref 
cyfiawnder.  Na  all  Gorthrwm  newynu  neb  yno.  Na  all  ein 
hysbeilio  o'n  meddianau.  Cawn  ryddid  i  addoH  Duw  yno  heb 
rwystrau  na  gorfod.  Na  all  Gorthrwm  chwalu  cartref  neb 
yno.  Na  fydd  iaith  estronol  yn  ein  gorllirymu  yno.  Bydd  yr 
Arglwydd  yn  amddiffyn  i  ni  rhag  Gorthrwm  y  gelyn  oddiallan. 
O'i  mewn  bydd  swyddogion  a  deddfau  cyíiawn.  Bydd  pechod, 
afiechyd,  ac  anwybodaeth,  cynorthwywyr  Gorthrwm,  wedi 
eu  cau  allan  am  byth,  gan  y  cawn  weled  yr  lesu  fel  y  mae. 


23Î 

G  O  R  T  H  R  W  M 


BAICH  gordrwm  i'r  gwan  fod  dano, 
Baich  a  wna  i'r  cryfaf  gwyno, 
Ydyw  Gorthrwm.     Nid  oedd  Samson, 
Er  ei  gryfder,  dano  'n  foddlon  ; 
Er  mor  drymion  doraii  Gaza 
Peiswyn  ynt  wrtli  iau  Philistia. 

Trwm  yw  dychryn  Angeu  gwelw, 
lë,  trwm  yw  cysf;od  Marw  ; 
Pwysau  un  o'i  fysedd  meinion 
Ar  war  cawr  sydd  fwy  na  digon  ; 
Ond  er  trymed  dwylaw  Angau, 
Ysgafn  ynt  wrth  orthrymderau  : 
Galwodd  Samson  Angeu  creulon 
I'w  ryddhau  rhag  Gorthrwm  dynion. 

Baich  yw  Gorthrwm  rhaid  ei  ghido 
Dros  y  rhiw  er  crymu  dano. 
Rhiwiau  serth  a  rhiwiau  llithrig 
Sydd  bob  cam  i'r  gorthrymedig. 
Ac  er  trymed  baich  sydd  ganddo, 
Ni  chaiff  orphwys  munyd  dano. 

Os  rhydd  ef  awgrym  tyner  i'r  un  rodd  arno  'r  baich, 
Os  ato  ihydd  ochenaid  am  gaffael  help  ei  fraich, 
Rhydd  arno  fwy  o  bwysau,  rhydd  iddo  gernod  cas, 
Gan  ddweyd,  "  Nid  lle  y  meistr  yw  ufuddhau  i'r  gwas. 

Os  ceisia  ysgwyd  ymaith  y  baich  oddiar  ei  gefn, 
Disgyna'r  baich  yn  drymach  bob  tro  yn  ol  drachefn  ; 
Os  ceisia  dori'r  rhwymau  a'i  deil  hyd  hyn  yn  gaelh, 
Os  metha,  iint  yndynach,  a'i  gyflwr  ii'n  lil  gwa'jtii. 


Hen  dduwies  yw  Gorthrwm,  neu  ellyll  o  anwn, 
Mae  ganddi  allorau  o  begwn  i  begwn. 
Er  dyddiau  Iẃl  Cesar  hyd  ddyddiau  Yictoria, 
Allorau  i  Orthrwm  a  frithant  wyllt  Waha. 

Dewisa  'i  hoffeiriaid  o  ganol  y  mawrion. 
Addolwyr  y  dduwies  sydd  oll  yn  rhai  cryfion  : 
Y  foment  y  collant  ychydig  o'u  cryfder 
Hwy  gollant  eu  í;wt.nau  a'u  ffafrau  ar  fyrder. 


232  GORTHRWM, 

Os  gwlawiai  hi  ffafrau  ar  un  yn  ei  Iwyddiant, 
Ond  odid  fe'i  myn  gyda  llôg  yn  ei  siomiant. 
'Rwy'n  cofio  yr  hanes,  bu'r  dduwies  un  adeg 
Yn  bwrw  ei  ffafrau  ar  Adoni-beseg. 
Yn  llygad  goleuni  canlynent  eu  gilydd, 
Fel  hoflus  gariadon  ymddullient  heb  g'wilydd. 
Dan  leni  tywyllwch  y  daw  yn  gyffredin, 
Heb  orchudd  cam-enw  daw  at  yr  hen  frenin. 
Tyn-gredai'r  brenhinoedd  y  torwyd  eu  bodiau, 
Fod  Gorthrwm  a'r  brenhin  yn  briod  er's  dyddiau. 
Hud-ddenid  y  brenin  â  gau  addewidion 
I  werthu  ei  hunan  i'w  chreulon  ddibenion  ; 
Addawai  ond  iddo  barhau  iddi  'n  ffyddlon, 
A  mynu  gwarogaeth  trwy  foddion  mwy  creulon, 
'R  anfonai  hi  Ddychryn  i  gadw  ei  deyrnas 
Rhag  pob  rhyw  ddyeithr-ddyn,  rhag  unrhyw  alanas  ; 
'R  anionai  hi  Arswyd  ar  Judah  i'r  gwersyll, 
Na  allai  Ail-Josua'u  cychwyn  o'u  pebyll. 
Pan  gollodd  ei  goron  trŷ'r  dduwies  yn  ellyll, 

Y  Gobaith  esgorodd  a  ddarnia  yn  gandryll ; 

Y  flafrau  rodd  iddo  pan  wisgai  ei  goron 

A  wthia'n  bicellau  dan  grechwen  i'w  galon. 
"  Saith  deg  o  frenhinoedd  fu'n  lloffa  fy  mriwsion, 
"  A  wnaed  gan  fy  ngortlirwm  ond  darnau  o  ddynion. 
"  'R  w-yf  finau  heb  iodiau  dan  gyfiawn  farn  Dofydd  ; 
"  Ocli  !  chwerw  ofnadwy  yw  marw'n  Orthrymydd. 

Myrdd  ddenwyd  gan  ormes  i  fryn  y  Gortlirymydd, 
Er  mwyn  cael  eu  hyrddio  i  ddyfnder  tragywydd. 

Yn  llechres  ffyddloniaid  y  dduwies  mae  Phai'o, 
Mewn  cydradd  anrhydedd  mae  Herod  a  Nero  ; 
Yn  ymyl  y  tri  ni  gawn  Marius  a  SuIIa, 
Duc  AIva  'n  gyfochrog  â'r  hen  frenin  Bomba. 
Yr  hen  Athalíah,  a  Mari  'n  brenhines, 

Íesebel  'sgrifenwyd  â  gwaed  ar  y  Ilechres. 
''chydig  o'i  chcwri  ddarllenais  ar  redeg  ; 
Mae  rhif  ei  rhai  ffyddlon  yn  fil  myrdd  ychwaneg. 

Awn  yn  nesaf  at  ei  hallor  i  gael  gwcl'd  aborthau  fyrdd : 
Yno  'n  marw  mae  'r  amddifad,  hcb  un  cartref  ond  y  ffyrdd. 
Bu  'n  etifedd  tyddyn  prydfcrth  unwaith  ar  y  Ddyfrdwy  hen, 
Ond  daeth  Gorthrwm  ato'n  cofn  ryw  ddiwrnod  gyda  gwên. 

Gwenu  a  wna  Gorthrwm  gyntaf,  ond  cyn  hir  ä'r  wên  yn  ŵg, 
A  diflana  pob  addewid  ymaith  mcwn  brwmstanaidd  fẃg. 
Ymddiddanent  yn  gartrcfol,  holai  Gorthrwm  am  ei  dad, 
1 1.  il.ii  (  r's  |)a  faint  o  amscr  'r  ocdd  ei  deulu  yn  y  wlad. 


GORTHRWM.  233 

Ebai  yntau,  "  Nid  wy'n  gwybod,  ond  'rwy'n  cofio  nhad  yn  son, 
I'w  lien  hendaid  ddyfod  yma  o  ryw  lanerch  yn  Sir  Fon, 
Ac  nad  oedd  oddeutu'r  Ddyfrdwy,  y  pryd  hyn,  ond  grug  a  choed, 
Pan  nad  oedd  y  tyddyn  yma  ond  diffaethwch  bob  lled  troed. 

"  Tyddyn  perthi  oedd  yr  enw  roddwyd  arno  y  pryd  liyn, 

Er  cof  am  y  drain  ddiwreiddiwyd  i  wneyd  lle  i'r  gwenith  gwyn  ; 

Y  mae'r  enwau  Pen-y-coedydd,  a  hen  balas  enwog  Rug, 

Yn  adgofio'r  oesau  ddeuant  am  hen  oes  y  coed  a'r  grug." 

Ond  anesmwyth  ydoedd  Gorthrwm,  a  rhag  gwrando  try  naill  du, 
A  bytheiriai,  "  Beth  yio'r  tyddyn  ydyw'r  pwnc,  nid  beth  a/w  ; 
Gwelaf  fod  fy  etifeddiaeth  o  dy  gylch  yn  fodrwy  gron, 
A  gwna  hyn,  yn  ol  y  gyfraith,  dyddyn  bach  yn  un  a  hon. 

"  Er  mwyn  i  ti  fyw'n  gysurus,  a  chael  magu  teuhi  iach, 
Mi  wnaf  ffafraeth  a  thi  lieddyw,  ti  gei'r  lle  am  ardreth  fach." 
Yn  ei  wendid  a'i  ffoüneb  talodd  am  ei  eiddo  'i  hun, 
Cafodd  dalu  nes  mae'n  marw  ar  y  ffordd  yn  wael  ei  lun. 

Careg  oer  a  wna  obenydd  dan  ei  ben,  fel  Jacob  gynt, 

'R  unig  gysur  a  dderbynia  yw  sibrydion  oer  y  gwynt. 

Wrth  tyn'd  heibio,  cau  ei  chlustiau  a  wna  Gorthrwm  rhag  ei  lef, 

A  plie  gallai,  rhag  ei  ochain,  rhui  ei  bys  yn  nghhist  y  net. 

Yn  ymyl  mae  Nabolh,  dan  garnedd  o  gerig 

Aberthwyd  gan  Ahab  i'r  dduwies  ellyllig. 

Ül  Gorthrwm  a  welir  mewn  gwaed  ar  y  garnedd. 

A  gwaed  ar  bob  careg  erfynia  ddialedd. 

Mae  gwaed  ar  y  cerig,  trwy  ddwndwr  yr  oesoedd, 

Yn  llefain,  Aed  Gorthrwm  i  ddyfnder  y  moroedd. 

I  Dduw  y  mae'r  cerig  yn  wastad  yn  mygu, 

Mae  gwaed  ar  y  cerig  nas  gall  cẃn  ei  lyfu. 

Mae'r  winllan  ga'dd  Ahab  yn  anrheg  gan  Orthrwm 

Er's  oesau  yn  eiddo  i  arall.     Pw  chanlyn 

Y  winllan  annheilwng  ddug  deyrnas  dros  ddibyn. 

Mi  welais  lu  o  gaethion  truenus,  gwael  eu  gwedd, 
Yn  marw  ar  ei  hallor  heb  obaith  byth  cael  bedd. 
Mi  welais  genhedlaethau  o  gaethion  Rhufain  gref 
Yn  marw  ar  ei  hallor  heb  neb  i  wrando  'u  l'.ef. 

'R  oedd  yno,  yn  eu  nifer,  rai  Cymry  coch  eu  gwaed, 
A  fathrwyd  yn  domenydd  gan  Orthrwm  dan  ei  thraed. 
Caradog,  arwr  rhyddid,  yn  nghadwyn  Gorthrwm  fu 
Yn  gwaedu  o  flaen  Claudius,  yn  destyn  gwawd  i'r  llu. 

Gyda  chadwyn  am  eu  gyddfau,  had  brenhinol  Cymru  gynt 
Blygant  dan  bwys  gwawd  a  Gorthrwm,  fel  y  brwyn  o  flaen  y  gwynt. 
Brodyr  anwyl  ein  Caradog  lusgir  gyda'r  dorf  yn  gaeth, 
Ei  hoff  briüd,  a'i  ferch  hardd-deg,  blygant  megis  bwa  saeth. 

P 


234  GORTHRWM. 

Ond  Caradog  yn  ei  warthrudd  — ei  wroldeb  gofir  byth — 
Er  bygythion  milwyr  Rhutain,  a  phwys  Gorthrwm,  saif  yn  syth. 
Ond  er  trymed  ydoedd  gormes  hairn  gadwyn  Rhufain  gynt, 
Wrthblwm-ddeddfau'r  Saxon  ffroenfalch  pluen  oedd  oflaeny  gwynt. 

Gwehr  yn  nghyfandir  Affric  aml  bentref  bywiog  gynt 
Aeth  yn  adfail  ddystaw  bruddaidd  dan  droed  Gorthrwm  ar  ei  hynt. 
Cyrff  braenedig  ar  y  llwybrau,  llwybrau  gwaedlyd  Gortbrwm  erch, 
A  fynegant  am  ofidiau  loesion  calon  llawer  merch. 

Er  fod  y  deryn  melyn  mewn  mantell  eurog  lân, 
Er  fod  ei  lais  yn  beraidd  pan  byncia  felus  gân, 
Nid  ydyw  lliw  ei  fantell,  a  hyfryd  dòn  ei  lais, 
Ond  fel  llif  ddur  gan  Orthrwm  i  finio  awydd  trais. 

Rhydd  Gorthrwm  yr  aderyn  mewn  carchar  creulon  caeth, 
Rhydd  gywair  lleddf  i'w  ganu,  ac  yn  ei  galon  saeth  ; 
Na,  un  o  ddeihaid  Rhyddid  yw'r  mwyn  aderyn  bach, 
Dan  Orthrwm  ni  all  deimlo  mewn  carchar  awr  yn  iach. 

I'r  march  rho'dd  ei  Grewr  ddihafal  fuandra, 
Yn  hyny  gwel  Gorthrwm  ei  hunan  gyfleusdra  ; 
Gan  Orthrwm,  ei  harddwch,  ei  gryfder,  a'i  yni, 
Mewn  afiaeth  ddefnyddir  yn  fantais  i'w  boeni. 
Dan  fflangell  gorthrymder  ei  yni  a  balla, 
Ei  gryfder  a  dderfydd,  ei  harddwch  a  wywa. 

Carcherir  y  llew  o  orsedd  y  goedwig, 

Gwyr  yntau  am  deimlad  y  rhai  gorthrymedig. 

Fe  gerfiwyd  gan  natur,  mewn  eglur  Iythyrenau, 
Duchangerdd  i  Orthrwm  yn  nghof-Iyfr  yr  oesau  ; 
Mae  bysedd  daeareg  ar  galon  y  creigiau, 
Yn  dangos  ôl  Gorthrwm  ar  glawr  y  "defnyddiau."' 

Derbynir  aberthau  gan  Orthrwm  anhydyn 
O  fysg  pob  creadur,  o'r  dyn  i'r  abwydyn, 
Ond  dynion  yw  penaf  wrthrychau  dygasedd 
Gorthrymder  ;  ar  ddyn  y  tyh'allta  ddialedd. 
Diferion  y  gawod  gaiff  bodau  direswm, 
Ar  ddyn  yr  ymdora  cymylau  du  Gorthrwm. 

II. 

Gwlith  natur  i  beri  dadblygiad  mwy  hynod 
Yw'r  Gorthrwm  ddifera  o'r  nef  ar  y  milod, 
Wrth  ymlid,  dadblyga  y  cryf  i  berffeithrwydd, 
Wrth  ddianc,  adnoddau  y  gwan  gânt  amlygrwydd. 
Y  Zebra  ga'dd  harddwch,  a'r  cawrfil  ga'dd  gryfder, 
Wrth  (Idianc,  mcdd  Daruin,  rhag  poenau  gorthrymder, 


GORTHRWM.  235 

Yn  mhlith  yr  ehediaid  a  physg  y  dyfnderau, 
Heb  wybod,  mae  Gorthrwm  yn  cloddio'r  trysorau 
A  guddiodd  Creawdwr  yn  nghelloedd  byw  anian. 
Cyrhaeddyd  perffeithrwydd  sydd  fil  gwell  nag  arian. 
Mae  Gorthrwm  mewn  natur  yn  dduyfol  ddisgyblaeth 
Gan  Awdwr  y  bydoedd  er  gwella  rhywogaeth. 

Ni  all  Gorthrv,m  chwaith  byth  ddyfod 

I  boeni  dyn  heb  ganiatad  ; 
Mae  pob  gweithred  a  gytfawna 

Dan  lygaid  cu  cin  serchog  Dad. 
Os  bydd  Gorthrwm  byth  yn  taro, 

Yn  taro  'n  drwm  ar  gefn  y  ilawd, 
Tery  er  mwyn  i  ti  waeddi 

I'r  nef, — at  Dduw,  dy  Dad,  a'th  Frawd. 

Riioddwyd  Israel  yn  mhair  Gorthrwm  lawer  canwaith  gan  eu  Duw, 
Ond  sisialai'r  fflamau  poethaf  dan  y  crochan,  "  Israel,  clyw, 
Aed  yFCum  dy  bechod  ymaith,  dy  gael  di  yn  berffaith  lân 
Ydyw  amcan  poethi'r  peiriau,  ydyw  amcan  cyneu'r  tân." 

Felly,  dan  y  Gorthrwm  mwyaf,  rho  ochenaid  tua'r  nef, 
Chwilia  gjrau  eitha'th  galon  am  dy  fai  i'w  erbyn  Ef. 
Hwn  yw'r  un  a'i  gwna  yn  hindda,  Hwn  yw'r  un  ddiffodda'r  fflam, 
Hwn  yw'r  Duw  hndaga  Orthrwm,  ac  a'th  achub  rhag  pob  cam. 

Dyma'r  Duw  sy'n  brysio  i  achub,  rhag  pob  Gorthrwm  cod  dy  lais, 
Dyma'r  Duw  a  nerthodd  Abram  i  waredu  Lot  rhag  trais, 
Dyma'r  Duw  a  wyliai'r  Nilus  i  ddwyn  adref,  o  dir  Ham, 
Enaid  y  plant  bach  diniwed  foddid  oddiar  fron  eu  mam. 

Yr  oedd  ochain  y  babanod  yn  ei  glust  yn  daran  gref, 
Ac  i  agor  carchar  gormes  disgyn  wnaeth  ei  hun  o'r  nef ; 
Daeth  i  Sinai  gyda  chorsen  aur  cyfìawnder  yn  ei  law, 
Gorthrwm.ond  cael  un  cyíîyrddiad  gyda  hon,  yn  ddiffrwyth  ddaw. 

Eilun  hon  a  gafodd  Moses,  ac  o  dani  toddai'r  graig, 
Calon  craig  darawai'n  Uymaid  nes  yr  wylai  megis  gwraig. 
Fe  darawodd  Moses  Orthrwm  ddeg  o  weithiau  gyda'r  fìbn, 
Ergyd  ddengwaith,  fel  o'r  parlys,  gadd  gorthrymder  ger  ei  fron. 

Duw  a  güdodd  Ap  Elcanah,  Jerubal,  a  Jephthae  gynt, 
I  wasgaru  y  gorthrymwyr,  fel  yr  us  o  flaen  y  gwynt, 
Bedan  gryf,  a  Dafydd  wridgoch,  ymladdasant  yn  eu  dydd 
Gyda  Duw,  yn  erbyn  Gorthrwm,  i  gael  Israel  wan  yn  rhydd. 

Do,  codwyd  Un  cryfach  na'r  cyfan  i  ddrylho  cadwynau  y  ddraig, 
Maen  Gorthrwm  rodd  Hwn  ar  ei  ysgwydd  i'w  fwrw  i  ddyfnder  yr  aig ; 
Fe  bwysai'r  baich  arno'n  ofnadwy ,  gwaed  chwysai  cyn  terfyn  y  daith, 
Ac  ofnai  rhag  marw  dan  bwysau  gorthrymder  cyn  gorphen  ei  waith. 


236  GORTHRWM. 

Fe'i  nerthwyd,  er  trymed  oedd  Gorthrwm,  i'w  gario  i  ben  Calfari, 
Oddiyno  fe'i  hyrddiodd  i  foroedd  diwaelod  o  î^ariad  y  Tri, 
'Dyw'r  Gorthrwm  sy'n  aros  hyd  heddy w  yn  feichiau  i  deulu  y  llawr, 
Ond  gwreichion  neidiasant  o'rgaregpan  dreiglai  drosgreigydd  i  lawr 

Mae  rhain  yn  cyfìymu  i  waered,  ymwyUtiant  dros  lethrau  y  graig, 
Dros  lethrau  craig  oesoedd  tragwyddol  y  cwympant  i  ddyfnder  yr  aig  ; 
Er  dyoddef  ychydig  o  niwed  ar  lethrau  y  graig  y  pryd  hyn, 
Ar  gopa  y  graig  ni  gawn  ganu  a  Gorthrwm  yn  ngwaelod  y  llyn. 

III. 
Dyrchafwyd  yr  Arglwydd,  mae'n  Uanw  'r  uchelder, 
A  Seion  a  lanwyd  o  farn  a  chyíìawnder  ; 
Mae  cestyll  y  creigiau  ar  gopa  mynyddoedd 
A  blygant  i  edrych  ar  uchder  y  nefoedd, 
Ac  ynddynt  mae'r  cyfiawn  yn  ddiogel  dragywydd 
Rhag  newyn  a  syched,  ffrewyllau'r  gortlirymydd. 
Dy  lygaid  ymwleddant  am  degwch  y  Duwdod, 
Mewn  pellder  tragwyddol  bydil  Gorthrwm  a  phechod. 
Pa  le  mae'r  trysorwr  ?     P'le  mae'r  ysgrifenydd  ?  • 

A  rhifwr  y  tyrau  ?     Maent  gyda'r  gorthrymydd. 
Ni  chlywir  aceniad  estroniaith  yn  Seion, 
laith  Canaan  lefara  yr  hoU  ddinasyddion. 
Cawn  yno  addoli  heb  rwystr  na  gorfod, 
Yn  Seion,  y  ddinas  i'r  oesau  gyfarfod. 
Jerusalem  lonydd,  y  babell  ni  chwelir, 
Y  leiaf  o'i  hoehon  gan  Orthrwm  ni  syflir. 
Ni  thora  grym  Gorthrwm  y  feinaf  o'i  rliaffau, 
Mae  hoU  nerth  y  Duwdod  yn  mhob  un  o'i  cheinciau, 
Ni  cholla  neb  yno  ei  gartref  byth  bythoedd, 
Ni  welir  ûl  Gorthrwm  ar  balmant  y  nefoedd. 
AnadHad  o  awyr  Jerusalem  nefol 
Syfrdana  Orthrymder  i  lewyg  tragwyddol. 
Yr  Arglwydd  ardderchog  fydd  ffrydiau  amddiffyn 
I'r  ddinas  nas  treiddia  rhwyf-longau  y  gelyn. 
Yr  Arglwydd  fydd  yno  yn  Frenin  cariadlawn, 
Ei  barnwyr  wna  degwch  ei  threthwyr  fydd  gyfiawn. 
Ar  randir  y  cytìawn  ni  bydd  deddf  orthrymus, 
Ond  deddfau  i  wneuthur  y  nef  yn  fwy  mehis. 
'  Claf  ydwyf,'  ni  ddywed  dim  un  o'r  preswylwyr, 
A  phechod  fydd  allan  yn  cnoi  y  gorthrymwyr. 
Bu  Gorthrwm  a  phechod  yn  benaf  cyfeilHon, 
Cytunent  bob  amser  yn  erbyn  plant  Seion, 
Ond  cauir  hwy  allan  mewn  ;mial  gwag  noethlwm, 
O  !  ddedwydd  aneddle  fydd  anedd  heb  Orthrwm. 
Cawn  yno  wel'd  lesu  ei  hun  fel  y  mae, 
Ni  saif  yn  ei  wyddfod  na  Gorthrwm  na  gwae. 

Grachus, 


237 


BLODEUYN     CYNTAF    Y    FLWYDDYN. 

Y  Blodyn  cyntaf  hardd  ei  wedd, 
Dwed  im'  dy  hanes  yn  y  bedd  ? 
Ai  yno  cefaist  goron  wiw, 
Fwy  hardd  na'r  grisial  gwyn  ei  liw  ? 

Nid  lliwiau  'r  enfys  ar  wahan, 
A  welaf  ynot,  flodyn  glân  : 
Ond  ymyl  wen  dy  wisgoedd  cain 
A  Hwiodd  Duw  trwy  uno  'rhai'n. 

Dwed  im'  ai  rhyw  ystorfa  fawr 

0  wisgoedd  gwych  yw'r  tywyll  lawr  ? 
A  oes  i  minau  wisg  fel  hyn, 

Yn  nghell  y  bedd,  dwed,  flodyn  gwyn  ? 
A  wyddost  am  dy  frodyr  cu, 
Sydd  eto  yn  y  dyfnder  du  ? 
A  wyt  mewn  hiraeth  gwel'd  y  rhain 
Yn  codi  oll  mewn  llian  main  ? 
'Dychmygaf  ddarllen  yn  dy  lun 
Nad  wyt  yn  hofíi  bod  dy  hun. 
Ar  fron  yr  awel  dyrchi  'th  ben 

1  roi  ochenaid  tua'r  nen, 
I  erfyn  ar  dy  dyner  Dad 
I  godi  fry  dy  frodyr  mâd. 

Ac  yna  plygi  'th  ben  mewn  ffydd, 
I  sisial  wrth  y  blodau  cudd  : 
"  Aroswch  eto  enyd  bach, 
Cewch  dd'od  i'r  làn  yn  fyw  ac  iach ; 
Mae  Haul  y  nen  yn  dwyn  yr  awr 
A'ch  cyfyd  oll  o  Iwch  y  llawr." 

Oddiwrthyt,  trwot,  'hed  fy  mryd 

At  Flodyn  harddaf  yr  Ail  Fyd. 

Mi  welaf  ynot  Frenin  liedd, 

Yn  flaenffrwyth  teulu  mawr  y  bedd, 

Yn  d'üd  i'r  làn  ar  foreu  clir 

Yn  esgyn  tua'r  hyfryd  dir, 

Yn  Goncrwr  angeu  ar  ein  rhan,— 

A  dwed,  "  Cewch  godi  oll  i'r  làn  ; 

Er  myn'd  i'r  bedd  yn  wael  a  gwyw, 

Cewch  güdi  eto'n  flodau  byw." 


239 

PREGETH      DDIRWESTOL. 


HELPU     EIN     BRAWD. 

"  Ni  chr  i  weled  eidion  dy  frawd  neu  ei  ddafad  yn  cyfeiliorni, 
ac  \  mguddio  oddiwrthynt  :  gan  ddwyn  dwg  hwynt  dra- 
che !n  i'th  frawd.  Ac oni  bydd  dy  frawd  yn gyfagos atat, 
neu  oni  adwaenost  ef,  yna  dwg  hwnw  i  fewn  dy  d\',  a 
bydded  gyda  thi  hyd  pan  ymofyno  dy  frawd  am  dano  ; 
yna  dyro  ef  yn  ei  ol  iddo  ef.  Ac  felly  y  gwnai  i'w  asyn 
ef,  ac  felly  y  gwnai  i'w  ddillad  ef,  ac  felly  y  gwnai  i  bob 
collbeth  i'th  frawd,  yrhwn  agyll  oddiwrthoef,  athithau 
yn  ei  gael  :  ni  elH  ymguddio.  Ni  chai  weled  asyn  dy 
fravvd  neu  ei  ych  yn  gorwedd  ar  y  ffordd,  ac  ymguddio 
oddiwrthynt ;  ond  gan  godi  cyfod  hwynt  gydag  ef." — 

DEUTERONOMIUM  XXII.  I — 4. 

j/  R  egwyddor  sydd  yn  gorwedd  yn  y  geiriau  hyn  yw, 
*■  nad  oes  gan  neb  hawl  i  esgeuluso  gwneyd  da,  os 
caiff  byth  gyfleusdra  i  hyny.  A  thra  bydd  dyn  yn  y 
fuchedd  hon  y  mae  yn  sicr  o  gael  digon  o  gyfleusderau 
i  helpu  ei  frawd.  Yn  ngoleuni  yr  adnodau  hyn,  yr  unig 
reswm  dros  beidio  gwneyd  da  ydyw  diffyg  cyfleusdra. 
Nid  diflyg  amscr  o'n  tu  ni,  cofiwch,  ond  ein  bod  yn  byw 
mewn  llc  mor  dda  nad  oes  ynddo  ddim  da  eisiau  ei 
wneyd.  A  oes  yma  rai  o  honoch  chwi  heb  wneyd  dim 
erioed  gyda'r  achos  dirwestol  ?  Cofiwch,  mai  yr  unig 
reswm  digonol  dros  beidio  gwneyd  dim  gyda'r  achos 
dirwestol  ydyw  eich  bod  yn  L^yw  mewn  Ue  nior  sobr, 
nad  oes  dim  eisiau  ei  wneyd  gyda'r  achos  Yr  unig 
rcswm  digonol  dros  beidio  myned  ag  eidionau  a  defaid 
dy  gymydogion  yn  eu  hol  ydyw  dy  fod  yn  byw  mewn 
rhyw  gymydogaeth  nad  ocs  dim  ychain  na  defaid  yn 
yn  myned  ar  gyfeiliorn  ynddi. 

Nid  diff'yg  cyfleusdra  ydyw  fod  gcnyt  ti  waith  rheit- 
iach  i'w  wneyd,  sef  edrych  ar  ol  dy  ddefaid  a'th  ychain 
dy  hun,  yn  hytrach  na  myned  ag  ciddo  dy  frawd  adref 
Nid  ydyw  csgeulusdra  dy  frawd  chwailli  i  gau  ci  wrych- 


540  HELPU   ËIN   liRAWÍ). 

oedd  yn  dy  ryddhau  oth  ddyledswydd  i  wneyd  cymwyn- 
as  iddo.  Feallai  iriai  dyn  diofal,  anhwylus  i  fod  yn  byw 
yn  ei  ymyl,  ydyw  dy  frawd;  nid  yw  yr  adnod  yn  gwneyd 
dim  cyfrif  o  hyn;  os  bydd  i  ti  weled  eidion  dy  frawd,  neu 
ei  ddafad,  yn  cyfeiliorni,  dwg  hwynt  adref  iddo  ef 
Mae  llawer  o  anifeiliaid  yn  crwydro  oblegid  diofalwch  ac 
esgeulusdra  eu  perchenogion  i  ofalu  am  danynt,  yn  wir, 
dyma  yr  achos  y  rhan  amlaf,  ond  nid  wyt  i  gymeryd  hyn 
fel  digon  o  esgus  dros  beidio  eu  dwyn  yn  ol  iddo.  Mae 
Uawer  o  blant  hefyd  yn  myned  ar  gyfeiliorn,  yn  barhaus, 
oblegid  esgeulusdra  eu  rhieni ;  a  defnyddir  hyn  fel 
rheswm  gan  rai  dros  beidio  gwneyd  dim  i  blant  y  medd- 
won  am  mai  eu  rhieni  ddylai  ofalu  am  danynt.  Yn 
nghyfrif  Duw,  cofia,  fe  ddylet  tithau  wneyd  dy  oreu  i 
ddwyn  pob  dafad  gyfeiliornus  yn  ol,  heb  ofyn  paham  yr 
aeth  ar  gyfeiHorn.  Beth  bynag  fyddo  y  rheswm  dros 
iddynt  fyned  felly,  cofia  na  chai  weled  eidion  dy  frawd, 
neu  ei  ddafad  yn  cyfeiliorni,  ac  yn  ymguddio  oddiwrth- 
ynt,  gan  ddwyn  dwg  hwynt  drachefn  i'th  frawd. 

Mae  cydwybod  dyn  yn  dangos  y  dylai  wneyd  da  pa 
bryd  bynag  y  caifiF  gyfleusdra.  Âlae  ei  ymgais  i  ym- 
guddio  )n  dangos  hyn.  Paham  mae  eisiau  i'r  dyn  ym- 
guddio  wrth  basio  anifeiHaid  cyfeiHornus  ei  frawd  ?  Pa- 
ham  nad  äi  y  dyn  heibio  iddynt  heb  wneyd  unrhyw 
ymgais  i  ymguddio,  a  chymeryd  arno  na  welodd  hwynt? 
Am  fod  ei  gydwybod  yn  dweyd  wrtho  y  dylai  wneyd  da 
i'w  gymydog,  ]>a  bryd  l)ynag  y  mae  hyny  yn  cael  ci  roi 
ar  ei  Iwybr.  "  Ac  ymguddio  oddiwrthynt."  Ni  fedr 
dyn  edrych  yn  ngwyneb  ci  gydwybod  heb  gywilydd- 
io,  os  byth  y  bydd  iddo  wrthod  gwneyd  cymwynas  i'w 
gymydog.  A  fydd  eich  cydwybod  weithiau  yn  codi  cy- 
wilydd  i'ch  gwyneb,  na  buasech  wedi  gwncyd  mwy  i 
ddwyn  y  meddwon  druain  adrcf  o'u  crwyclriadau  ?  *'Ni 
chai  weled  eidion  dy  frawd  neu  ei  ddafad  yn  cylciHorni, 
ac  ymguddio  oddiwrthynt." 

Mae  ein  perthynas  a'n  gilydd  yn  cin  rhwymo  i  wneyd 
da  i'n  gilydd.  "Eidion  dy  irawd."  Nid  yw  pellder 
bruwd  o  ran  Hc  na  scfyHfa,  o  ran  ci  dlodi,  ei  gyfoeth, 


IIELPÜ    ËIN    BRAWD.  24! 

na'i  anwybodaeth,  yn  rheswm  dros  i  ni  beidio  helpu  ein 
brawd.     "  Ac  oni  bydd  dy  frawd  yn  gyfagos  atat." 

Nid  yw ein  dyeithrwch  chwaith  in  gilydd  yn  Ueihau 
ein  rhwymedigaeth  i  helpu  y  naül  y  llall,  "  neu  oni  ad- 
waenost  ef."  Mae  y  plant  sydd  heb  eu  geni  yn  y  gym- 
ydogaeth  yma  eto  yn  ein  tynghedu  i  gael  yr  ardal  yma 
yn  ardal  sobr  erbyn  eu  dyfodiad.  Mae  ein  rhwymedig- 
aeth  i'r  oesau  sydd  heb  eu  geni  yn  gofyn  i  ni  wneyd  ein 
goreu  i  gael  Corwen  wedi  ei  hysgubo  oddiwrth  bob  taf- 
arn  erbyn  eu  dyfodiad,  "neu  oni  adwaenost  ef." 

Feallai,  pan  yn  clywed  am  y  trueni  a  ddygir  gan 
Brydeinwyr  ar  y  Paganiaid,  ein  bod  yn  esgusodi  ein 
hunain  dros  beidio  gwneyd  dim  trostynt  yn  y  cyfeiriad 
hwn  oblegid  eu  bod  yn  rhy  bell  oddiwrthym,  a  bod 
genym  ddigon  o  bethau  yn  nes  adreí  i  geisio  cael  eu 
gwella,  heb  drafferthu  yn  nghylch  paganiaid  pellenig,  na 
wyddom  ddim  am  danynt.  Os  gellwch  wneyd  rhywbeth 
i  gadw  y  ruììi  oddiwrth  y  paganiaid  anw-ybodus,  os  nad 
ydych  yn  gwneyd  eich  goreu  i  gadw  chwareu  teg  i'r  di- 
niwed  a'r  diamddiff}  n,  fe'ch  delir  yn  gyfrifol  am  esgeu- 
luso  cyfle  i  heljìu  eich  brawd.  Ac  nid  yw  ein  pellder 
oddiwrtho,  a'n  hanadnabyddiaeth  o  hono,  yn  lleihau  dim 
ar  ein  rhwymedigaeth  iddo,  "  neu  oni  adwaenost  ef." 

lë,  nid  yw  gelyniaeth  yn  lleihau  ein  rhwymedigaeth  i 
helpu  ein  brawd.  "Os  cyfarfyddi  âg  eidion  dy  elyn  neu 
ei  asyn  yn  myned  ar  gyfrgoll,  dychwcl  cf  adref  iddo." 
Nid  anfon  y  gwas,  ond  dos  ag  ef  adref  dy  hunan,  bydd 
hon  yn  ffurdd  i'ch  dwyn  yn  gyfeilHon.  Mae  y  cysylltiad 
anghysurus  sydd  wedi  bod,  yn  grefyddol,  rhwng  y  Saes- 
on  a'r  Cymry  ar  hyd  yr  oesau  yn  esboniad  pruddaidd  ar 
y  perygl  o  esgeuluso  gwneyd  da  i'n  gelyn,  os  bydd  hyny 
ar  ein  llaw.  Fel  yr  ydych  yn  gwybod,  yr  oedd  Celtiaid 
ynys  Prydain  yn  Gristionogion  blaenllaw  pan  oedd  y 
Saeson  yn  ymdrybaeddu  yn  mhyllau  paganiaeth.  Anfon- 
wyd  y  Saeson  i  Brydain  er  mwyn  i'r  Celtiaid  ddysgu 
crefydd  a  llenyddiaeth  iddynt,  ond  yr  oedd  y  Prydein- 
iaid  mor  ddigofus  wrth  deulu  Hengist  am  drawsfeddianu 
cu  gwlad,  fel  na  fynent  wneyd  dini  i'w  goleuo  o'u  ty- 


â42  HËLPU    ËIN   BRAWD, 

wyllwch.  A'r  canlyniad  fu  i'r  Saeson  dderbyn  eu  cre- 
fydd  o  Rufain.  Ac  y  mae  sawyr  Rhufain  ar  grefydd  y 
Saeson  hyd  hcddyw,  ac  y  mae  y  Cymro  wedi  dioddef 
mwy  na  mwy  gyda'i  grefydd  oblegid  yr  elfen  Rufeinig  yn 
nghrefydd  Lloegr.  Pe  buasai  y  Celtiaid  heb  adael  i'w 
gelyniaeth  eu  rhwystro  i  bregethu  yr  efengyl  i'r  Saeson 
anwybodus  ac  anuwiol  ar  eu  dyfodiad  i  Brydain,  buasai 
mwy  o  gydymdeimlad  nag  sydd  rhwng  Cymru  a  Lloegr 
yn  grefyddol.  Ac  yn  lle  bod  Cymru  wedi  gorfod  cym- 
eryd  ei  dysgawdwyr  crefyddol  o  Loegr  ar  hyd  y  blyn- 
yddoedd,  buasai  Lloegr  o'i  gwirfodd  yn  edrych  am  ei 
dysgawdwyr  crefyddol  o  Gymru.  Mae  ocsau  ar  ocsau 
wedi  gorfod  dioddef  gorthrwm  crefydd  y  Sais,  oblegid 
esgeulusdra  ein  hynaíiaid  i  wneyd  da  i'w  gorchfygwyr 
geîynol,  pan  oedd  hyny  ar  eu  dwylaw.  "  Os  cyfarfyddi 
ag  eidion  dy  elyn  neu  ei  asyn  yn  myned  ar  gyfrgoll, 
dychwel  ef  adref  iddo."  Nid  yw  pellder,  dyeithrwch,  na 
gelyniaeth  ein  brawd  yn  ddigon  o  reswm  dros  i  ni  beidio 
gwneyd  da  i'n  cyd-ddyn. 

Yr  egwyddor  sydd  yn  gynwysedig  yn  yr  adnodau  hyn 
ydyw  hon  :  "  Am  hyny,  i'r  neb  a  fedr  wneuthur  daioni, 
ac  nid  yw  yn  ei  wneuthur,  pechod  yw  iddo."  Mae  i'r 
neb  a  fcdr  wncuthur  daioni  beidio  ei  wneuthur  yn  l^eth 
hyll  ac  anweddus  iawn  ;  mwy  na  hyny,  mae  i'r  neb  a 
fedr  wneuthur  daioni — ac  nid  oes  neb,  ond  treio,  na  fedr 
wneyd  da  dan  fendith  I)uw — bcidio  ei  wneuthur,  yn 
BECHOi).  A  ddarfu  i  chwi  feddwl  fod  pob  cyfle  ddarfu 
i  chwi  esgeuluso  i  wneyd  argraff  ar  feddwl  y  dyn  neu  y 
fcrch  ieuanc  o'r  pwysigrw)dd  o  fod  yn  sobr,  fod  hyny  yn 
bechod.  "  Am  hyny,  i'r  ncb  a  fedr  wneuthur  daioni,  ac 
nid  yw  yn  ei  wneuthur,  pechod  yw  iddo. 

Ceisio  cymwy.so  yr  cgwyddor  hon  at  Ddirwcst  fydd  fy 
amcan  o  hyn  i'r  diwcdd  ;  ac  yn  arbenig,  ei  chymliwyso 
i  ddangos  y  dylem  nid  yn  unig  fod  yn  ddirwestwyr  ein 
hunain,  ond  y  dylcm  fod  yn  aeiodau  o  rliyw  gymdcithas 
ddirwcslol  i  gcisio  dyrchaíu  craill. 


HELPU    ÈIN    BRAWD.  ^43 

T.  Maiì  dylanwad  niweidiol  y  diodydd  meddwol 

Ak  DDYN  a'i  AMGYLCHIADAU  YN  Y  HYD  HWN,  YN  GALW 
ARNOM  I  FOD  YN  DDIRWESTWYR  KIN  HUNAIN,  AC  1 
WNliYD    EIN    GOREU    l    DDWYN    ERAILL    I'R    UN    CYFLWR. 

Yr  ydym  yn  dweyd  y  dylai  dyn  fod  yn  ddirwestwr  ei 
hun  yn  ngoleuni  yr  adnodau  hyn,  cr  mwyn  bod  yn  y 
salle  fwyaf  manteisiol  i  wneyd  lles  i'w  frawd.  Nid  oes 
fawr  o  hyyddiant  yn  debyg  o  ganlyn  ymdrechion  unrhyw 
un  i  gcisio  dwyn  eraiU  yn  ddirwestwyr  oni  bydd  felly  ei 
hunan,  (]an  fod  yn  ddyledswydd  arnom  helpu  ein 
gilydd,  dylem  hefyd  roi  ein  hunain  yn  y  safle  fwyaf 
manteisiol  i  wneyd  hyny. 

Ond  pe  na  byddai  dirwest  yn  meddu  unrhyw  gysyllt- 
iad  ond  â'r  byd  hwn  yn  unig,  dylem  wneyd  ein  goreu  i'w 
chefnogi.  Pa  beth  ydyw  amcan  dirwest  a'r  gwahanol 
gymdeithasau  dirwestol  ?  lë,  pa  beth  y  mae  y  gym- 
deithas  ddirwestol  wedi  wneyd  lawer  tro  ?  Un  amcan 
i'r  gymdeithas  ddirwestol  ydyw  dwyn  eidion  a  dafad  ein 
brawd  yn  o], — cyrchu  y  defaid  sydd  wedi  eu  gyru  trwy 
anghymcdroldeb  eu  tad  meddw  oddiwrth  eu  perchenog- 
lon  priodol,  plant  a  gwraig  y  meddwyn,  i  gaeau  tafarn- 
wyr  a  darllawyr,  a'r  rhai  hyny  yn  byw  yn  fras  arnynt. 
Ydyw,  y  mae  llawer  un  oedd  wedi  colli  ei  wartheg  a'i 
ddefaid,  a'i  asynod,  trwy  anghymedroldeb,  wedi  eu  der- 
byn  yn  ol  gan  ddirwest.  Ydyw,  y  mae  dirwest  yn 
gwneyd  yn  hollol  yr  hyn  y  gorchymynir  i  bawb  ei  wneyd 
yn  yr  adnodau  hyn, — mae  yn  rhwystro  i  ddefaid  ac  ych- 
ain  ein  brawd  fyned  ar  gyfeihorn.  A  dyma  yr  athraw- 
iaeth  y  mae  dirwest  a  dirwestwyr  wedi  bod  yn  bregethu 
er's  blynyddau,  "  Ni  chai  weled  eidion  dy  frawd,  neu  ei 
ddafad  yn  cyfeihorni,  ac  ymguddio  oddiwrthynt." 

lë,  un  amcan  i'r  gymdeithas  ddirwestol,  a'r  hyn  y  mae 
wedi  ei  wneyd  lawer  gwaith,  ydyw  rhoi  yn  ol  y  dillad 
hardd  oedd  gan  y  ferch  ieuanc  lednais  cyn  iddi  briodi  y 
meddwyn.  "  Ac  felly  y  gwnai  i'w  asyn  ef,  ac  felly  y 
gwnai  i'w  ddillad  ef,  ac  fclly  y  gwnai  i  bob  coll-beth  i'th 
frawd,  yr  hyn  a  gyll  oddiwriho  cf,  a  Ihiihau  yn  ci  gacl,  iii 


244  HELPÜ    ËIN   fiRAẄD. 

elli  ymguddio."  Ni  bydd  dirwest  ond  ychydig  aniser  yn 
rhoi  dillad  yn  lle  carpiau,  ac  yn  rhoi  enw  da  yn  lle  an- 
niharch.  "  Ac  i  bob  coll-l)eth  i'th  frawd,  yr  hwn  a  gyll 
oddiwrtho  ef." 

Fe  ddylai  pawb  ddod  ir  gymdeithas  ddirwestol,  a 
gwneyd  ci  oreu  gyda'r  gymdeithas  ddirwestol,  pe  na 
byddai  ganddi  unrhyw  amcan  uwch  na  llesiant  dyn  yn 
y  byd  lnvn.  Gwelir  v.-eithiau  un  yn  ceisio  dod  ag  eidion 
neu  ddafad  ei  gymydog  yn  ei  hol,  ac  un  arall  yn  goll- 
wng  ei  gi  arnynt  i'w  gyru  yn  mhellach  nag  erioed  oddi- 
cartref.  Mae  hyn  wedi  digwydd  lawer  gwaith  gyda 
dirwcst.  Mae  y  dirwestwyr  yn  ceisio  dyrchafu  y 
meddwoii,  ond  y  mae  y  gwrth-ddirwestwyr  trwy  eu 
hesiamplau,  a  thrwy  y  llaid  a  daílant  am  l)en  ymdrcch- 
ion  caredigion  sobrwydd,  yn  gyru  y  mcddwon  a'u  h.eiddo 
yn  bellach  ar  gyfeiliorn.  A  oes  yma  rai  o  honoch  chwi, 
trwy  eich  esiampl  a'ch  siarad  dirmygus  am  ddirwest,  yn 
peidio  sefyll  ar  ffordd  ychain,  defaid,  a  dillad  plant  a 
gwraig  y  meddwyn  i  gael  eu  dwyn  yn  ol.  "  Ni  chai 
weled  eidion  dy  frawd,  neu  ei  ddafad  yn  cyfeiliorni,  ac 
ymguddio  oddiwrthynt." 

II.  MaE  EFFEITHIAU  NIWEIDIOL  Y  DIODYDD  MEDDW- 
OL  AR  DDYN  FEL  DEILIAD  O  FYD  ARALL,  YN  EIN  RHWYMO 
I  WNEYD  EIN  GOREU  YN  EU  HERBYN. 

Os  dylem  fod  mor  ofalus  i  droi  asyn  ein  brawd  yn  ol 
rhag  myned  ar  gyfeilioin,  beth  am  ei  blant  ?  Os  dylem 
fod  mor  ofalus  am  eidionau  a  defaid  ein  brawd,  beth 
ddylai  fod  ein  gofal  am  eneidiau  ei  blant  a'i  enaid 
yntau  ?  Os  dylem  fod  mor  ofalus  am  eiddo  darfodedig 
ein  brawd  yn  y  byd  hwn,  pa  bcth  ddylai  fod  ein  gofal 
a'n  hymdrech  rhag  i'n  biawd  gael  colled  yn  y  pethau 
gwerthfawrocaf  sydd  ganddo,  sef  dinystr  ei  blant  a'i 
enaid  ei  hun  ?  Er  nior  ddiwerth  ydyw  y  meddwyn,  mae 
yn  fwy  o  werth  nag  unrhyw  nifer  o  eidionau  a  defaid. 
Ydyw,  y  mac  y  meddwyn  druan  yn  werth'awrocach  na'r 
aur  colladwy.     Ac  y  niac  ci  ricni  yn  ystyricd  colli  cu 


HELPU    EIN    RRAWD.  245 

bachgen  o  fynwes  y  teulu,  ac  o  gymdeithas  trwy  ang- 
hymedroldeb,  yn  fwy  colled  na  dim  y  gellir  meddwl  am 
dano.  Dwyn  yr  eiddo  gwerthfawr  hwn  yn  ol  i'w  rieni  ac 
i  gymdeithas,  ydyw  un  amcan  i'r  gymdeithas  ddirwestol. 

Mae  agosrwydd  ein  perthynas  â'r  meddwyn  yn  dweyd 
y  dylem  wneyd  ein  goreu  iddo.  Mae  ei  dad,  yn  ngeiriau 
adnod  y  testyn,  yn  frawd  agos  atom,  ac  oblegyd  hyny 
dylem  wneyd  ein  goreu  i  blentyn  ein  brawd.  Mae  fod 
y  meddwyn  yn  ddyn,  ac  yn  fab  dyn,  yn  ein  rhwymo  i 
wneyd  ein  goreu  i'w  waredu.  Mae  ei  dad  yn  agored  i'r 
un  helbulon  a  gofidiau  a  ninau.  lë,  foneddigesau,  cof- 
iwch  fod  gan  y  meddwyn  fam  yn  medru  poeni  a  Uawen- 
hau  fel  chwithau.  Cofiwch  mai  eich  chwaer  ydyw.  Y 
mae  tad  a  mam  y  meddwyn  gwaethaf  yn  frawd  a  chwacr 
i  ni,  nid  mcwn  dychymyg  ond  mewn  gwirionedd. 

Ond  heblaw  y  brawd  cyfagos,  y  mae  i  ni  Frawd  yn 
mhell,  hefyd,  yn  teimlo  dyddordeb  yn  achubiaeth  y 
meddwyn.  Nid  yn  unig  y  mae  ein  perthynas  â'r  meddw- 
yn  fel  dyn,  ond  y  mae  ein  cysylltiad  ù.  Christ,  ein  Brawd 
yn  mhell  uwchlaw  y  ser,  yr  Hwn  ag  y  mae  y  meddwyn 
yn  un  o'i  ddefaid,  yn  ein  rhwymo  i  wneyd  ein  goreu 
iddo.  Ydyw,  y  mae  y  meddwyn  yn  un  o  ddefaid  ein 
Brawd  hynaf ;  ac  y  mae  ein  Brawd  hynaf  yn  teimlo 
cymaint  dros  ei  achubiaeth  nes  dyfod  o'r  nefoedd  o 
bwrpas  i  farw  drosto. 

Os  oes  arnoch  eisiau  rhyngu  bodd  lesu  Grist,  dowch 
i  wneyd  eich  goreu  i  ddwyn  ei  ddefaid  adref  o  warchae 
y  fasnach  feddwol.  Ni  bydd  raid  i  ni  dalu  drostynt,  ond 
fe  ofala  Efe  am  dalu  ei  hun.  Ac  os  bydd  raid  i  ni  roi 
benthyg  tipyn  o'n  harian  er  mwyn  rhyddhau  y  meddw- 
on  nes  y  daw  ein  Brawd  hynaf  i  gyrchu  ei  eiddo  adref, 
Efe  a  dûl  yii  ddau-ddyblyg  yn  y  dydd  hwnw  am  bob 
trafferth.  Ì>rawd  cyfoethog  ac  anrhydeddus  ydyw  y 
Brawd  yma. 

Ond  nid  ystyriaethau  o  golied  yn  unig  i  ddyn  a  Duw 
ydynt  yr  hoU  gymhelhon  i  wneyd  ein  goreu  dros  y 
meddwyn  :  ond  y  mae  yn  achos  o  dosturi.  Mae,  neu 
o'r  hyn  lleiaf  dylai  apelio  at  dynerwch  dyfnaf  ein  calon. 


246  HELPU   EIN    BRAWD. 

Mae  y  gydmariaeth  a  ddefnyddir  yma  i  ddangos  hyn  yn 
un  o'r  rhai  mwyaf  tarawiadol, — "Ni  chai  weled  asyn  dy 
frawd,  neu  ei  ych  yn  gorwedd  ar  y  fíbrdd,  ac  ymguddio 
oddiwrthynt,  ond  gan  godi  cyfod  hwynt  gydag  ef "  Nid 
wyf  yn  meddwl  fod  ynia  neb  a  aliasai  fyned  heibio  i 
asyn  wedi  syrthio  dan  ei  Iwyth,  ac  edrych  ar  ei  berchen- 
og  yn  ceisio  ei  godi,  heb  redeg  ato  i  roddi  help  iddo. 
MeddyHwch  am  yr  asyn  druan  wedi  syrthio  ar  yr  allt, 
a'r  Uwyth  ar  ei  ol  yn  ei  lusgo  i  lawr,  ac  os  na  bydd  i  help 
buan  ddod  fe'i  llusgir  ef  a'i  Iwyth  dros  y  dibyn.  Nid 
wyf  yn  credu  fod  yma  neb  o  honoch  a  allasai  fyned 
heibio  heb  roi  help  llaw  mewn  amgylchiad  fel  hyn. 

Ond,  gyfeillion,  a  ydych  yn  peidio  dangos  mwy  o  dos- 
turi  at  asynod  nag  at  eich  cyd-ddynion.  Edrychwch  ar 
y  meddwyn.  Nid  asyn,  ond  dyn,  sydd  wedi  syrthio  ar 
fíbrdd  distryw,  a  phwysau  oes  o  ymarferiad  yn  ei  lusgo 
yn  brysur  i'r  goriwaered ;  ac  oni  ddaw  help  buan,  fe 
fydd  wedi  ei  lusgo  dros  y  dibyn  i  Iwyr  ddinystr.  Pa 
sawl  gwaith  yr  ydych  wedi  myned  heibio  i'r  meddwyn 
syrthiedig,  ac  ymguddio  yn  lle  rhoi  help  llaw  i'w  godi  ? 
"Ond  gan  godi,  cyfod  hwynt  gydag  ef."  Mae  Ef, 
perchenog  y  meddwon,  yn  ceisio  eu  codi,  ac  y  mae  yn 
gofyn  am  ein  help  ninau,  gyfeillion.  "  Gan  godi,  cyfod 
hwynt  gydag  Ef"  Dywedir  gan  rai  nad  yw  y  bobl 
barchus  gyda'r  achos  dirwestol.  Mae  wedi  bod  felly,  ond 
nid  dyna  y  wcdd  sydd  ar  yr  achos  dirwestol  yn  awr.  lë, 
y  mae  y  mwyaf  anrhydeddus  o  bawb  bob  amser  yn 
teimlo  dyddordeb  angerddol  yn  achubiaeth  y  meddwon. 
Y  mae  Ef  wedi  chwysu  dafnau  gwaed  wrth  roi  ei  ysgwydd 
i  geisio  codi  y  meddwon  aL'  sydd  wedi  myned  dan  Iwyth 
o  anwiredd.  (iristionogion  a  phobl  dduwiol,  a  fedrwch 
chwi  edrych  yn  ngwynel)  eich  Brawd  yn  y  nefoedd  heb 
gywilyddio,  os  bydd  i  chwi  ymguddio  rhag  ei  helpu  i 
godi  ei  eiddo  sydd  wedi  cwympo  ir  fíbrdd  dinystr? 
"  Gan  godi,  cyfod  hwynt  gyd(\si  JC/,  c.ydac;  Ei'."  "  Ni 
chai  weled  asyn  dy  frawd  neu  ei  ych  yn  gorwedd,  ac 
ymguddio  oddiwrthynt,  ond  gan  godi,  cyfod  hwynt 
gydag  ef."     I'a  fodd   yr  ydych   yn  disgwyl   y  gellwch 


HELPU   EIN   BRAWD.  247 

fwynhau  caredigrwydd  eich  Brawd  am  dragwyddoldeb  a 
chwithau  ddim  wedi  cymaint  a  sefyll  ar  un  adwy  na 
gwrych  erioed  yn  anialwch  yddaear  i  rwystro  ei  ddefaid 
a'i  ychain  fyned  ar  gyfeiUorn  ?  "  Ac  felly  y  gwnai  i'w 
asyn  ef,  ac  felly  y  gwnai  i'w  ddillad  ef,  ac  felly  y  gwnai 
i  bob  coU-beth  i'th  frawd,  a  thithau  yn  ei  gael,  ni  eUi 
ymguddio,  ni  elli  ytnguddio." 

Dyna  ddirwest,  ebai  rhywun,  wedi  ei  rhoi  yn  lle 
crefydd,  a'r  gymdeithas  ddirwestol  wedi  ei  gosod  yn  Ue 
y  seiat.  Na,  y  mae  i  bob  un  eu  lle  a'u  gwaith.  Mae 
yr  adnod  gyntaf  o'r  ìjenod  yn  ddarlun  o'r  hyn  a  ddylai 
yr  eghvys  wneyd  â'r  meddwon  ;  mae  yr  aii  adnod  yn 
ddarlun  o  le  a  gwaith  y  gymdeithas  ddirwestol  gyda'r 
meddwon.  "  Ac  oni  bydd  dy  frawd  yn  gyfagos  atat,  neu 
oni  adwaenost  ef."  Nid  yw  y  gymdeithas  ddirwestol  o 
angenrheidrwydd  yn  honi  adnabyddiaeth  o  lesu  Grist ; 
nid  yw  yn  honi  agosrwydd  ato  fel  yr  eglwys,  eto,  credwn 
na  bydd  ar  y  priodfab  gywilydd  arddel  y  gymdeithas 
ddirwestol,  a  dweyd  wrthi  "  Fy  chwaer,"  oblegyd  codi  y 
syrthicdig  ydyw  amcan  y  gymdeithas  ddirwestol  fel  ei 
amcan  yntau.  "  Ac  oni  bydd  dy  frawd  yn  gyfagos  atat, 
neu  oni  adwaenost  ef,  yna  dwg  hwnw  i  fewn  dy  dỳ,  a 
bydded  gyda  thi  hyd  pan  ymofyno  dy  frawd  am  dano." 
Dyma  yr  hyn  y  mae  y  gymdeithas  ddirwestol  wedi 
wneyd  gydag  ugeiniau  o  feddwon, — mae  wedi  myned  a 
hwy  i'w  thŷ  i  ddisgwyl  i'r  lesu  ddod  i  ymofyn  am  danynt, 
i'w  dwyn  i'w  eghvys,  a'u  cyíìogi  i  weithio  yn  ei  winlian. 
Ydyw,  y  mae  y  gymdeithas  ddirwestol  wedi  myned  a 
Uawer  o  feddwon  i'w  thŷ  i'w  sobri,  ac  yna,  pa  bryd  bynag 
y  daw  yr  lesu  i  ymofyn  am  danynt  trwy  ei  Ysbryd,  y  mae 
gyda  phleser  yn  eu  rhoi  yn  ol  iddo  Ef.  A  byddedgyda 
thi  hyd  pan  ymofyno  dy  frawd  am  dano,  yna  dyro  ef  yn 
ei  ol  iddo  Ef.  Os  bydd  raid  i  ni  fel  dirwestwyr  fyned  i 
dipyn  o  draul  i  gadw  yr  eiddo  nes  y  daw  Eí  i  ymofyn  am 
danynt,  fe  dâl  yn  ddau-ddyblyg  pan  y  dêl,  oblegyd 
Brawd  cyfoethog  ac  anrhydeddus  ydyw  Hwn. 

Oniadwaenost  yr  lesu,  "neu  oni  adwaenost  Ef?"  Yr 
wyt  wedi  derbyn  cymaint  oddiar  ei  law  fel  y  mae  yn 


248 


HELPU    EIN    BRAWD. 


ddyledswydd  arnat  (\neyd  dy  oreu  i  ddwyn  ei  eiddo  yn 
ol  o  gyfeiliorni.  Ond  byddai  yn  gam  â  chwi,  oni 
fyddai,  awgrymu  nad  ydych  wedi  ei  adwaen  ?  Mwy  o 
gymaint  a  hyny  ydyw  eich  rhwymedigaeth  i  wneyd  eich 
goreu  i  roi  ymgeledd  i'w  ddefaid,  "  yna  dyro  ef  yn  ol 
iddo  Ef."  Pa  nifer  o  feddwon  wyt  ti  wedi  sobri  a'u  rhoi 
yn  ol  iddo  Ef  a'i  achos  ?  Dod  a'r  meddwon  i'w  thŷ,  i 
aros  i'r  efengyl  ymofyn  am  danynt,  ydyw  amcan  dirwest. 
Nid  ydym  yn  rhoi  dirwest  yn  lle  yr  efengyl,  ond  fel  y 
dylai  fod,  ac  fel  y  mae  wedi  bod  lawcr  pryd, — gosodwn 
hi  yn  mhhth  un  o  law-forwynion  mwyaf  gwasanaethgar 
yr  efengyl. 

Ond  gall  yr  eghvys  wneyd  mwy  dros  y  meddwon  na'r 
gymdeithas  ddirwestol, — gall  hi  ei  dwyn  adref  i'r  lesu, 
"  Gan  ddwyn,  dwg  hwynt  adref  i'th  Frawd."  Os  ydym 
am  ddod  i  fyny  â'n  rhwymedigaeth  i'r  Hwn  y  proffeswn 
ei  garu,  gadewch  i  ni  wneyd  ein  goreu  i  ddwyn  ei  ddef- 
aid  cyfrgolledig  adref. 


Y    B.\LA: 

Argraffwyd  gan   Davies  ac  Evans,    Swyddfa'r 
a  "PuLPUD  Cymru,"  Berwyn  Street. 


Seren  " 


í 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 


